>*&«*' 


r-n 


J 


■a 


y 


■dddvdy. 


DWYWAITH 

0  AMGYLOH  Y  BID; 

S  EF 

HANES   TEITHIAU 


EWROP,   ASIA,   AFFRICA,  AMERICA,  AC 
AUSTRALASIA, 

VN    YSTOD    PUM'    MLYNEDP   ()   AMSBE. 


GAN  W.  O.  THOMAS, 

GOHEBYDD    "Y    DKYCH." 


UTICA,  N.  Y. 

T.  J.  GRIFFITHS,  ARGRAFFYDD,  131  GENESEE  ST. 

1882. 


2-So$<f 
"01 


0,4 


RHAGYMADRODD. 


Dichon  y  bydd  yn  ddyddorol  i'r  darllenwyr  gael 
ychydig  o  banes  awdwr  y  Uyfr  canlynol.  Gfanwyd  fi 
yn  mhlwyf  Maentwrog,  Swydd  Feirionydd,  Gogledd 
Cymru,  yn  y  flwyddyu  1845;  ond  pan  oeddwn  yn 
dair  blwydd  oed  symudodd  fy  rhicni  i  Ffestiniog.  Pan 
yn  naw  mlwydd  oed  anfonwyd  fi  i  wefthio  i  un  o 
ohwarelau  Ffestiniog,  ac  yno  y  bum  nes  oeddwn  vji 
ddeunaw  mlwydd  oed.  Yr  amser  hwnw  anfonwyd  am 
dri  o  chwareLwyr  i  fyned  i  chwarel  yn  agos  i  ben  tir  y 
Werddon,  ar  Ian  y  Ban  try  Bay,  ac  aethym  yno  ;  ond 
gan  nad  oeddwn  yn  horn*  y  lie  na'r  bobl,  ac  o  herwydd 
fod  arnaf  hiraeth  mawr  am  fy  nghartref,  dyehwelais 
yn  mlien  tri  mis.  Methais  a  boddloni  fy  lmn  yn  Ffes- 
tiniog, a  chododd  awydd  mawr  ynwyf  am  fyned  i 
America,  eithr  nid  oedd  fyrhieni  ynfoddlon  i  mi  fyn- 
ed mor  bell ;  a  bu  hyny  yn  foddion  i  fy  atal  i  ymfudo 
am  flwyddyn.  Yn  Ebrill,  1865,  cefais  ganiatad  gan 
fy  mam  i  fyned  mor  bell  a  Liverpool,  i  ddanfon  dan 
gyfaill  ar  en  cychwyniad  i  America,  ar  yr  amod  fy 
mod  i  ddychwelyd  yn  mhen  yr  wythnos.  Yn  Liv- 
erpool, cododd  yr  awydd  am  fyned  i  America  vn  ^vvi'- 
ach  ynwyf,  a  phenderfynais  anturio  i  ffwrdd  gyda  fy 
nghyfeillion,  fel  yr  oeddwn.  Nid  oedd  genvf  ond  car- 
pet bag  bychau,  yn  cynwys  dan  grys,  blychaid  o  gol- 
eri  papyr,  a  Uyfr  hymnan  bychan ;  ac  wedi  tain  fy 
nghlndiad  i  New  York,  yr  oil  oedd  genvf  vn  fy  1  loo- 
ell  i  wynebu  ar  y  gorllewin  oedd  deg  swllt.     Cawsom 


IV  RHAGYMADRODD. 

fordaith  dymestlog  yn  y  Oity  of  Cork,  a  buom  ar  y  mor 
am  17  o  ddyddiau ;  ond  cyrhaeddasom  yn  ddiogel  i 
New  York. 

Anturiais  gyc^a  fy  nghyfeillion  i  Hydeville,  Vt.,  ac 
yno  cefais  waith  yn  y  chwarel,  yn  hollol  ddidrafferth, 
gan  y  bardd  melus  "  Ionoron  Glan  Dwyryd."  Drwy 
garedigrwydd  fy  nghyfaill  diffuant,  Hugh  W.  Hughes, 
yn  awr  yn  West  Pawlet,  cefais-  suit  o  ddillad  newydd- 
ion,  a  lie  i  fyrddio  gyda  Gwyddeles,  yn  agos  i'r  chwar- 
el.  Wedi  gweithio  digon  i  dalu  fy  nyled,  ac  i  deimlo 
yn  annibynol,  dechreuais  anesmwytho ;  ymadewais,  ac 
aethym  i  Middle  Granville,  N.  Y.,  lie  y  gweithiais 
mewn  chwarel  hyd  y  Nadolig.  Yr  amser  hwnw  sy- 
mudais  i  Maryland,  ac  yn  mhen  pedwar  mis  anfodd- 
lonais  ar  y  lie,  ac  aethym  i  Virginia.  Yn  ddylynol  i 
hyny  cyfeiriais  fy  ngwyneb  at  Georgia  ac;  Alabama,  a 
threuliais  naw  mlynedd  yn  y  Talaethau  Deheuol.  Cyf- 
arfyddais  a  gradd  o  lwyddiant  yn  y  fasnach  lechi,  a 
bum  yn  byw  yn  North  a  South  Carolina,  Florida,  a 
Texas;  eithr  methais  a  boddloni  fy  hun  ,yn  unrhyw 
fan  yn  y  Talaethau  Deheuol  cystal  ag  yn  Nashville, 
Tenn.  Bum  yu  byw. yno  am  dair  blynedd ;  yna  der- 
byniais  benodiad  i  fod  yn  traveling  agent  dros  y  Ten- 
nessee Car  Roofing  Company,  i  fyned  i  California,  yn 
niwedd  1874.  Yr  oeddwn  erbyn  hyn  wedi  cael  cyfleus- 
dra  i  ymweled  a'r  oil  o'r  Talaethau  oddigerth  Maine. 

Hoifais  Dalaeth  California  gymaint  fel  na  theimlais 
awydd  am  ddychwelyd  i'r  Dwyrain,  fel  yr  oeddwn 
wedi  penderfynu.  Wedi  treulio  amryw  wythnosau  yn 
ddifyrus  iawn  yn  San  Francisco,  aethym  i  weithio 
mewn  mwnglawdd  arian  byw  yn  Knoxville,  ar  ben 


RHAGYMADRODD.  V 

uchaf  Napa  Couuty.  Bum  yno  bedwar  mis,  yna  dy- 
chwelais  i  San  Francisco ;  a  chan  nad  oedd  neb  wedi 
darganfod  chwarelau  llechi  ar  ochr  y  Tawelfor,  pen- 
derfynais  chwilio  o  ddifrif  am  lech-faen  yn  California. 
Cymerais  fy  ngwrthban  ar  fy  nghefn,  a  throais  fy 
ngwyneb  i'r  mynyddoedd,  gan  gerdded  gyda  glanau  yr 
afonydd  a'r  nrydiau,  ac  arsyllu  yn  fanwl  arnynt  oil. 
Bum  am  ddau  fis  yn  crwydro  dros  y  mynyddoedd  a 
thrwy  y  dyffrynoedd,  ac  o'r  diwcdd  credais  fy  mod  wedi 
canfod  llech-faen  o'r  fatli  oreu,  yn  agos  i  Placerville, 
Eldorado  Co.,  California.  Yr  oedd  o  fewn  ychyclig 
filldiroedd  i'r  fen  y  darganfyddwyd  aur  gyntaf,  gan 
Mr.  Marshall,  yr  hwn  oedd  yn  byw  ar  y  pryd  mewn 
[)entref  by  chan  yn  y  gymydogaeth. 

Wedi  sicrhau  y  tir  drwy  yr  hwn  y  rhedai  y  llech- 
t'acn,  a  gwneyd  swm  mawr  o  lechi,  ffurfiwyd  stock  com- 
pany yn  San  Francisco  i  weithio  y  chwarel.  Gran  fod 
amryw  <»  adciladau  yno  wedi  eu  toi  a,  llechi,  a  phobl  yn 
eu  holh,  gwerthodd  y  slate  stock  yn  uchel  dros  gryn 
amser.  Yn  v  cyfamser  cefais  ar  ddeall  nad  oedd  y 
cwmni  yn  carlo  y  chwarel  yn  mlaen  wrth  fy  modd,  a'r 
eanlyniad  fn  i  mi  werthu  fy  nghyfranau  yn  yr  antur- 
iaetb  chwarelyddol,  a  chychwynais  yn  fuan  ar  y  teith- 
ian,  y  ceir  eu  hanes  yn  y  llvfr  hwn. 

WILLIAM  O.  THOMAS. 

Utica,  N.  Y.,  Mai,  1882. 


CYNWYSIAD, 


PENNOD  I. 

O  .San  Francisco  i  New  Zealand— Cyraecld  y  Sandwich  Isl- 
ands— Prydferthwch  Honolulu  - -Mynyddau  tanllyd — Y 
Kanakas—  Pysgod  hedegog— Croesi  Llinell  y  Cyhydedd— 
Ynysoedd  y  Navigators  -  Savage  Island  Ffrwythau  tan- 
llyd— Ymweliad  John  "Williams  a'r  Ynys— Ynysoedd  Pol- 
ynesia -  Brenin  y  Sandwich  Islands — Ynysoedd  Tahiti, 
Fiji.  Samoa,  &c,  &c 8-36 

PENNOD  II. 

Cyraedd  New  Zealand — Glanio  yn  Auckland — Ymweliad 
cyntaf  Tasman  a  Capten  Cook  a'r  lie — Y  brodorion  yn 
graddol  ddiflanu—  Credoauhynod — Mordaith  i  Australia — 
Glanio  yn  Sydney  a  chyfarfod  hen  gyfeillion— Y  Cymry 
a'u  haddoliadau — Darganfyddiad  cyfoeth  a  chynydd  New 
South  Wales  —Mordaith  i  Melbourne  -  Sane  y  Cymry  yn 
ninas  fwyaf  yr  Arddrych  Deheuol,  &c 37-71 

PENNOD  III. 

O  Australia  i  Affrica — Dymunoldeb  y  daith — Hyfrydwch 
wrth  bysgota-  Dal  albatross  a  morfoch— Glanio  yn  Cape 
Town — Trefedigaethau  Cape  of  Good  Hope,  a'r  daith  i'r 
Diamond  Fields.  &c,  &c 72-93 

PENNOD  IV. 

Natur  y  tir  lie  ceir  y  diamonds ;  eu  darganfyddiad  cyntaf  — 
Cyfoeth  y  mwn-dwll — Diamonds  Vaal  River — Cyfarfod  a 
Chymry— Manylion  am  y  Kaffirs,  Hottentots,  Korranas, 
Bushmen  — Maesydd  y  diamond  fel  lie  i  ymfudo  iddynt — 
Y  cyflogau — Helyntion  y  mwnwyr 94-134 


CYNWYSIAD.  Vll 


PENNOD  V. 


Gadael  Kimberley  gyda  llwyth  o  nwyddau — Newid  nwyddau 
gyda'r  Boers  a'r  brodorion  —  Yr  anifeiliaid  a'r  bwystfilod— 
Cyraedd  Kirman  River — Crowiistadt  a'r  pentref  Harry 
Smith  yn  y  Free  State — Croesi  mynyddoedd  Darkensberg, 
a  ohyraedd  trefedigaeth  Natal — Umgeni  Falls — Dinas 
Pieterrnaritzburg  -Cyraedd  D'urban 135-160 

PENNOD  VI. 

Gadael  Natal  yn  y  Hong  Gyrnreig  Island  Belle  Ystormydd 
enbyd  Cael  golwg  ar  Mauritius  Glanio  yn  Port  Lewis  — 
Golygfeydd  rbyfedd  Mynydd  Peter  Buete — Cofgolofn ' 
Paul  a  Virginia  Maintioli  a  chynyrcb  yr  Ynys  yn  nghyd 
a'i  hanes  boreuol  Helyntion  rhyfedd  —  Ynysoedd  Bourbon 
a  Kerguelen — Mordaitb  i  Tamatave,  Madagascar — New- 
yddion  drwg,  &0.,  &c 161-478 

PENNOD  VII. 

Desgririad  o  Tamatave—  Y  tramonvyr  -Taitb  i  fyny  afon 
Evandro  Afieehyd  yr  amgylclioedd — Deddfau  y  wlad  — 
Cychwyn  i  Tananarivo,  y  brif  ddinas  -Ar  hyd  y  llynau  i 
Andavoranto-Y  pentrefydd  a'r  coedwigoedd.  Rh\  fedd- 
odau  y  daith — Traveler  trees  -Nerth  y  brodorion— Cyraedd 
Tananarivo  — Cjrfarfod  a  Chymro  -Hanes  boreuol  y  wlad, 
&c.-,  &0 179-219 

PENNOD  VIII. 

Ymadael  o  Tananarivo  — Pentrefi  hynod— T.  T.  Matthews,  y 
cenadwr — Helynt  gyda  Llywodraethwyr— Yn  chwilio  am 
aur— Cael  fy  anfon  o'r  wlad  -  Peryglon  y  daith  Llygod 
rhyfedd  -  Cyraedd  Majanga 220-242 

PENNOD  IX. 

Yn  ol  i  Affrica  -  Glanio  yn  Mozambique — Hela  ar  y  Oyfandir 
— Ymweliad  a  Quilimane— Afon  Zambezi  -Galw  yn  Inham- 
bane  -Hynodrwydd  y  lie -Delagoa  Bay— Port  Natal  — 
Glanio  yn  Port  Elizabeth,  &c 243  274 


Vlll  CYNWY8IAD. 


PENNOD  X. 

Morclaith  i  Southampton  Galw  yn  Cape  Town  a  St.  Helena 
— Hynodion  yr  Ynys  -Ynys  Ascension  Cape  Verde  — Yn- 
ysoedd  y  Canary— Mynydd  Teneriffe  Ynys  Madeira  — 
Cyraedd  Lloegr  Wythnos  yn  y  brif-ddinas  Yniweliad  a 
Chymru,  Ffrainc,  Itali,  &c 275  231 

PENNOD  XI 

Ynys  Cyprus  a'i  hynodion—  Taith  o  Lanarka  i  Nicosia  a 
Famagosta — Chwilio  am  lechfaen  -Mordaith  i  Beyrout — 
Y  fr'ordd  i  Damascus  —Ymweliad  a  Joppa  a  Jerusalem — 
Mordaith  i'r  Aifft-Port  Said— Point  de  Galle— Ynys  Cey- 
lon— Cael  gwaith  yn  ngwaelod  y  mor,  &c,  &c 322-379 

PENNOD  XII. 

Mordaith  i  India — Paul  Davaagooloo — Taith  i  Madras — Hy- 
nodion y  wlad  -India  fel  maes  ymfudol — 0  Madras  i  Ban- 
goon— British  Burmah — Y  Straits  Settlements — Yhysoedd 
Penang  a  Singapore — Pum'  mis  yn  geidwad  carchar.  .  .370  397 

PENNOD  XHI. 

0  Singapore  i  Hong  Kong — Golygfeydd  hynod-  -Fy  ngwaith 
yn  Amoy — Arferion  Hynod  y  Chineaid  — Maintioli  y  wlad — 
Ynys  Formosa — Oyfarfod  a  Chymry — Yr  hinsawdd,  &c . .  39  -4-440 

PENNOD  XP7. 

Mordaith  i  Japan — Nagasaki  a'i  hynodion — Prydferthwch  yr 
Inland  Sea — Kobi  a'i  hynodion — Gwareiddiad  y  bobl — 
Glanio  yn  Yokohama — Ymweliad  a'r  Hot  Springs  yn  Ashi- 
noyu,  &c. — Mynydd  Fujiyama — Prydferthwch  y  wlad — 
Ymweliad  a  Tokio — Desgrifiad  o'r  Ymerodraeth,  &c. .  .441-465 

PENNOD  XV. 

O  Japan  i  California — Glanio  yn  San  Francisco,  ar  ol  bod  yn 
absenol  bum'  mlynedd — Cymry  y  ddinas — Ymweliad  a 
Placerville — Newyddion  tor-calonus — Taith  i  Yuma,  Arizo- 
na— Y  mwngloddiau — New  Mexico  a'i  helyntion-. -Taith  i 
Texas,  a  Mexico,  ac  yn  ol  i  New  Mexico — Tri  mis  yn  y 
mwngloddiau — Cyraedd  New  York,  &c 465-480 


DWYWAITH  0  AMGYLCH  Y  BYD. 


■«  i  ♦ » -^- 


PENNOD  I; 

Mordciith  o  San  Frcmeisco  i  JVew  Zealand — 
Oyraedd  y  Sandwich  Islands  —  Prydfertli- 
wch  Ilonohdn — Mynyddau  tanllyd — Y  Ka- 
nakas fel  nofwyr  goreu  y  byd — Pysgod  lied- 
egog — Croesi  Ilinell  y  Cyhydedd—Cael  gol- 
wg  ar  ser  newyddion —  Ynysoedd  y  Navi- 
gators—  Ybrodorion — Savage  Island —  Ym- 
ddygktdhynod  y  brodorion — Ffrwyihau  tan- 
11  yd —  Ynnvcliad  Jolin  Williams  a V  Ynys — 
(Jredoau  In/nod  y  brodorion —  Ynysoedd  Pol- 
ynesia—  B  renin  y  Sandwich  Islands  — 
Ilwyddiant  y  cenadon —  Ynysoedd  Tahiti, 
Piji,  Samoa,  c&c,  &c. 

Cychwynais  o  San  Francisco  Tachwedd  9, 
1875,  gyda'r  agerlong  Macgregor,  gan  adael  llu- 
aws  o  gyfeillion  hoff  ar  y  Ian  yno.  Yn  eu 
plith  enwaf  y  Parch.  John  Moses,  gan  yr  hwn 
y  cefais  gyngorion  caredig  a  buddiol,  ac  yr  wyf 
yn  credu  y  bydd  i  mi  eu  cofio.  Dymunaf  iddo 
lwyddiant  i  wneyd  llawer  o  les  eto.  Ar  ol  i 
mi  ffarwelio  gyda  phawb,  ysgrifenodd  Mr. 
Moses  y  geiriau  canlynol,  gan  eu  rhoddi  i  mi 
2 


10  0.   AMGYLCH   Y    BYD. 

ar  fy  mynediad  i'r  agerlong.     Os  nad  wyf  yn 
methu,  y  maent  fel  hyn  : — 

Fy  nghyfaill  hynaws,  serchog, 

Beth  bynag  fyddo'th  ffawd, 
Wi  th  groesi'r  Mor  Tawelog, 

Mae  Un  yn  well  na  brawd ; 
Ei  ddwyfol  law  reola 

Ymchwyddol  donau'r  mor, 
Hyd  borthladd  pell  Awstralia 

Boed  ef  dy  gadarn  lor. 

Yn  fnan  wedi  hyn  yr  oedd  y  Macgregor 
allan  o  olwg  fy  nghyfeillion,  ac  ni  bu  yn  hir 
cyn  myned  trwy  y  Golden  Gate,  a  ehaed  golwg 
unwaith  eto  ar  y  Cliff  House  a'i  hynodrwydd ; 
ac  ni  bu  ond  ychydig  amser  cyn  ein  bod  yn 
cael  yr  olygfa  ddiweddaf  ar  America,  gwlad  y 
rhyddid.  Ond  gan  mai  Americaniad  yw  fy 
nghyfaill  sydd  yn  cyd-deithio  a  mi,  ac  heblaw 
hyny  mae  yn  ysgolfeistr,  yn  llawn  cariad  at  ei 
wlad,  buom  yn  edrych  yn  ol  hyd  nes  oedd  y 
tir  wedi  myned  yn  llwyr  o'r  golwg.  Yn  awr 
yr  oedd  yn  rhaid  edrych  yn  mlaen  i'r  mor 
mawr,  gan  wybod  na  welem  dir  hyd  nes  cyr- 
aedd  yr  ynys  hon.  Ni  ddygwyddodd  dim 
neillduol  hynod  rhwng  San  Francisco  a'r  lie 
hwn ;  ond  am  y  ddau  ddiwrnod  cyntaf  yr  oedd 
y  mor  yn  lied  gynhyrfus,  a  thrwy  fod  y  Mac- 
gregor wedi  ei  gwneyd  yn  gul  ac  yn  hir,  i'r  dy- 
ben  i  redeg  trwy  y   Suez  Canal  i  China,  caws- 


O  SAN  FKANOISCO  I  NEW  ZEALAND.  11 

ora  ein  siglo  yn  debyg  fel  pe  buasem  mewn 
cryd.  Gran  fod  tipyn  o  amser  er  pan  f uom  yn 
y  cryd  o'r  blaen,  teimlem  bob  yagogiad  yn  eg- 
lur,  a  thrwy  hyny  bu  i  ni  aros  yn  hynod  ddys- 
taw  yn  ein  gwelyau  am  y  ddan  ddiwrnod,  heb 
gymaint  a  chodi  i  fwyta.  Am  y  ddau  ddiwr- 
nod a  nodwyd,  nid  oeddwn  yn  credu  fod  y  mor 
mawr  hwn  yn  deilwng  o'r  enw  da  sydd  arno, 
sef  y  Tawelfor ;  ond  gan  ein  bod  wedi  cael 
tywydd  hynod  o  hyfryd  o  hyny  hyd  yn  hyn, 
yr  y<lym  wedi  macldeu  iddo,  ac  yn  foddlon 
iddo  gael  ei  enw  da  eto.  Eithr  nid  ydym 
wedi  raaddeu  i'r  Macgregor  eto ;  ond  ym- 
ddengys  mai  hon  yw  y  daith  olaf  iddi  i'r  lie 
hwn,  gan  fod  y  Pacific  Mail  S.  S.  C,  wedi  cael 
y  contract  i  gario  y  mail  rhwng  America  ac 
Australia  am  yr  wyth  mlynedd  nesaf,  o  dde- 
chreu  Ionawr,  1876.  (ran  fod  y  Cwmni  new- 
ydd  wedi  adeiladu  agerlongau  rhagorol  achyf- 
lym  i'r  pwrpas,  mae  yn  sicr  y  bydd  gwell  trefn 
ar  y  mail  rhwng  y  ddwy  wlad  o  hyn  allan. 
Bydd  i'r  mail  ddyfod  yn  gyflym  a  rheolaidd, 
o  herwydd  mae  y  cytundeb  yn  galw  am  hyny, 
tra  nad  oedd  y  Cwmni  Seisonig  sydd  yn  cario 
y  mail  yn  awr,  dan  un  math  o  ymrwymiad  yn 
nghylch  amser.  Bydd  hyn  er  daioni,  ac  meg- 
ys  yn  agoshau  y  ddwy  wlad  at  eu  gilydd. 
Mae  y  Cwmni  newydd   wedi  dechreu  rhedeg 


12  0   AMGTLOfi  Y   BYD. 

eu  hagerlongau  yn  barod,  ac  yr  oedd  un  o 
honynt,  sef  y  Colima,  i  gychwyn  yn  mhen 
ugain  awr  ar  ol  y  Macgregor  •  ac  mae  yn  yni- 
ddangos  fod  Captain  y  Colima  wedi  betio  hefo 
ein  Captain  ni,  y  byddai  yn  Honolulu  o'n  blaen. 
Yr  wyf  yn  deall  mai  <£20  oedd  y  bet,  a  thrwy 
hyny  rhoddwyd  mwy  o  force  ar  y  Macgregor 
y  tro  hwn  nag  a  fu  erioed  o'r  blaen.  Yr  oedd 
pawb  mewn  petrusder  rhag  ofn  fod  y  Colima 
wedi  cyraedd  o'n  blaen ;  ac  ar  ol  wyth  niwr- 
nod  a  naw  awr,  daeth  y  pilot  i  mewn,  yr  hwn 
a'n  hysbysodd  nad  oedd  y  Colima  wedi  cyr- 
aedd. Parodd  hyn  lawenydd  mawr  a  churo 
dwylaw.  Y  pellder  o  San  Francisco  ydyw 
2,100  o  filltiroedd;  ac  felly,  gwelir  ein  bod 
wedi  gwneyd  amser  da. 

Nid  oes  genym  ond  un  diwrnod  i  aros  yma, 
ac  o  herwydd  hyny  nid  oes  genyf  amser  i 
roddi  hanes  manwl  am  y  dref  brydferth  hon. 
Mae  yr  olwg  gyntaf  ami  yn  peri  i  ddyn  syrthio 
mewn  cariad  a  hi.  Ceir  yma  bob  math  *o 
shade  trees  ar  hyd  yr  heolydd.  Mae  y  dref 
yn  debyg  i  Great  Salt  Lake  City,  Utah.  Mae 
yma  borthladd  rhagorol,  y  dwfr  mor  loew  fel 
y  gellir  gweled  y  gwaelod  pan  yn  25  troed- 
fedd  o  ddyfnder.  Gwelir  heidiau  o  bysgod 
hedegog  yma  bob  adeg  o'r  nwyddyn  ;  a  gwel- 
som  rai  pan  ar  y  fordaith  yma.     Ni  welir  ond 


O  SAN  FKANCISCO  I  NEW  ZEALAND.  * 

ychydig  o'r  dref  o'r  mor,  drwy  ei  bod  yn  cael 
ei  gorchuddio  gan  goed  cysgodol ;  eithr  y  mae 
rhai  adeiladau  yn  uwch  na'r  coed,  ac  yu  ym- 
ddangos  yn  dra  hynod  i  mi,  Mae  pob  adeilad 
da  sydd  yina  wedi  ei  doi  a  llechau,  a  gludwyd 
o  Gymru  ;  ac  mae  mwy  na  haner  adeiladau  y 
dref  wedi  eii  toi  a  llechau.  Ceir  yma  rai 
adeiladau  da,  megys  y  Custom  House,  y  Post 
Office,  <fcc.  Gwelais  Balas  y  Brenin,  yr  hwn 
sydd  yn  sefyll  ar  erw  cyfan  o  dir,  y  He  pryd- 
ferthaf  o'r  dref.  Mae  haner,  os  nad  mwy  na 
hyny,  o  boblogaeth  y  dref  hon  yn  Ewropiaid, 
a  llawer  o  China  yma.  Mae  ychydig  o'r  Kan- 
akas, sef  y  brodorion,  yn  cario  masnach  yn 
mlaen  yma.  Nid  oes  yma  le  da  i  ddyn  gwyn 
fel  labrwr,  drwy  fod  y  Kanakas  yn  gweithio 
yn  debyg  i'r  Negroaid  yn  y  De  a'r  Chineaid 
yn  California,  sef  yn  rhatach  nag  y  gall  dyn 
gwyn  wneyd.  Dolar  yn  y  dydd  yw  eu  cyilog 
i  ddadlwytho  llongau,  neu  unrhyw  waith  o'r 
fath.  Maent  yn  ddynion  cryfion  a  phrydferth, 
ac  felly  y  merched  hefyd ;  ond,  wrth  gwrs,  y 
mae  eu  lliw  yn  dywyll.  Mae  bron  bawb  yn 
y  dref  yn  gallu  siarad  Saesonaeg  da ;  dywedir 
eu  bod  yn  garedig  wrth  bawb.  Dywedir  nad 
oes  yma  un  ran  o  ddeg  o'r  brodorion  oedd  yn 
y  lie  yr  amser  y  cafodd  Capt.  Cook  ei  lofruddio 
yn    1779.      Maent   yn    darfod   yn   gynym,  a 


14  O   AMGYLOH   Y   BYD. 

dywedir  fod  hyn  yn  cael  ei  achosi  gan  ddryg- 
ioni  y  merched.  Mae  yma  bob  math  o  gapel- 
au,  fel  yn  America,  yn  nghyd  a  chwareudai, 
a  rhy  w  adioniant  yn  myned  yn  mlaen  ynddynt 
yn  barhaus.  Yr  wyf  yn  credu  y  bydd  i'r 
dref  hon  gynyddu  yn  gyflym,  drwy  ei  bod  yn 
union  ar  y  ffordd  o  San  Francisco  i  Awstralia 
a  China,  ac  Ynysoedd  Mor  y  De.  Mae  llawer 
yn  dyfod  yma  er  cael  lleshad  i'w  hiechyd,  a 
phawb  yn  hoffi  y  lie. 

Mae  y  mynyddau  o  amgylch  y  dref  yn  ym- 
ddangos  yn  debyg  fel  pe  buasent  wedi  cael  eu 
codi  gan  ddaear-grynf au  ;  ac  mae  yma  fynydd- 
au  tanllyd  hynod  o  uchel,  ac  weithiau  chwyth- 
ant  afonydd  o  dan  allan  o  eigion  y  ddaear. 

Un  peth  tra  hynod  yn  mrodorion  yr  ynys- 
oedd hyny,  yw  y  sylw  a  delir  i  nofio.  Cyf- 
addefa  haneswyr  nad  oes  eu  gwell  am  nofio 
mewn  un  ynys  na  gwlad ;  a  thrwy  fy  mod 
wedi  eu  gweled,  yr  wyf  yn  credu  y  ffaith.  Bu 
tua  deugain  o  blant  o  amgylch  yr  agerlong 
Macgregor,  pan  yn  y  dock,  ac  yr  oeddynt  fel 
pysgod,  yn  edrych  mor  ddiboen  a  naturiol 
pan  yn  y  dwfr  ag  ar  y  tir.  Eu  dyben  yno 
oedd  begio  ychydig  o  arian  oddiar  y  teith- 
wyr ;  ac  er  mwyn  eu  gweled  yn  myned  o  dan 
ddwfr,  bu  i'r  teithwyr  daflu  llawer  o  ryw  fan 
arian   iddynt — pe   na  byddai   i  ni  ond  taflu 


O  SAN  FRANCISCO  I  NEW  ZEALAND.  15 

darnau  pum'  cent  i'r  dwfr,  byddent  o'r  bron 
yn  sicr  o'i  gael  cyn  cyraedd  gwaelod  y  dwfr. 
Gwelais  hwynt  yu  dal  darnau  chwarter  dolar 
pan  yr  oedd  o  leiaf  25  troedfedd  rhyngddynt 
a  hwy  pan  yn  cyraedd  y  dwfr ;  ond  aent  i 
lawr  ar  eu  hoi  a  byddent  yn  sicr  o'u  dal  yn 
mhell  cyn  cyraedd  y  gwaelod.  Bu  iddynt 
wneyd  pob  math  o  orchestion  am  dros  dair 
awr,  heb  ddod  o'r  dwfr  ac  heb  gyineryd  gor- 
phwysdra  ;  ac  yn  y  diwedd  canlynasant  y  Mac- 
gregor  i'r  mor  hyd  nes  yr  oedd  wedi  myned 
yn  rhy  gyflym  iddynt.  Wedi  hyny  troisant 
yn  ol  dan  chwareu,  a  dyna  yr  olwg  ddiweddaf 
gawsom  ar  y  Kanakas.  Gellir  rhoddi  rhes- 
win  dros  paham  y  mae  y  Kanakas  mur  enwog 
fel  nofwyr,  trwy  ddweyd  fod  yr  hinsawdd  mor 
gynes  bob  ainser,  fel  mae  yn  bleser  bod  yn  y 
dwfr.  Heblaw  hyny  maent  yn  credu  fod  yr 
un  mor  augenrheidiol  i  ddysgu  nofio  ag  ydyw 
dysgu  cerdded ;  ac  mae  y  rhieni  yn  dysgu  eu 
plant  i  nofio  pau  yn  fabanod,  trwy  eu  rhoddi 
ar  wyneb  y  dwfr  yn  barhaus.  Nid  ydyw  y 
Kanakas  yn  credu  fod  y  fath  beth  a boddi ; 
ac  maent  yn  rhyfeddu  clywed  am  ddynion 
gwynion  yn  boddi  yn  ymyl  y  tir. 

Yr  oeddym  yn  teithio  agos  yn  union  i'r  de, 
ac  yr  oedd  pawb  o  honom  yn  gwneyd  ein 
goreu    i  basio    yr    amser  mor   gysurus  ag   y 


16  O    AMGYLCH   Y   BYD. 

gallem.  Oawsom  ganu  da  trwy  f od  rhai  cerdd- 
orion  yn  mhlitli  y  teithwyr.  Yr  oedd  genyf 
dri  copi  o  "  Love  me,  Darling,  love  me,"  o 
waith  y  cyfaill  D.  P.  Hughes,  San  Francisco. 
Cafodd  gymeradwyaeth  gan  bawb  ;  ond  blin- 
asom  ar  ganu,  fel  ar  ddarllen  a  phob  peth 
arall. 

Fel  yr  oeddym  yn  agoshau  at  linell  y  cyhyd- 
edd,  yr  oedd  yn  boeth  iawn,  er  fod  pob  peth 
yn  cael  ei  wneyd  i'n  cadw  mor  gyfforddus  ag 
y  gallai  ein  Capten.  Bu  iddo  roddi  lien  o 
hwyliau  |i  gadw  yr  haul  oddi  wrthym  yn  y 
dydd,  a  thrwy  fod  y  gwynt  wedi  codi,  ni  fu  i 
ni  deirn-Lo  gwres  ar  y  Line  yn  agos  gymaint  ag 
yn  mhen  ychydig  ddyddiau  ar  ol  hyny.  Bu  y 
Macgregor  bum'  diwrnod  ac  wyth  awr  yn  morio 
o  Honolulu  i'r  Line.  Nid  oedd  dim  neillduol 
i'w  weled,  ond  pysgod  hedegog.  Grwelsom 
gymaint  o  honynt  fel  nad  oedd  hyny  yn  beth 
newydd  i  ni  yn  fuan. 

Cawsom  dy wydd  rhagorol  rhwng  Ynysoedd 
Sandwich  a  New  Zealand,  a'r  haul  i'w  weled 
yn  codi  a  machludo  yn  hynod  brydferth.  Bu 
i  mi  hefyd  syllu  mwy  ar  ryfeddodau  yr  awyr 
ar  y  fordaith  hon  nag  erioed  o'r  blaen,  Cefais 
weled  ser  newyddion  y  clywswn  son  am 
danynt  gymaint  o  weithiau,  sef  y  Southern 
Cross,  &c. ;  ond  canfyddais  golli  fy  hen  gym- 


O  SAN  FKANCISCO  I  NEW  ZEALAND. 


17 


cleithion,  north  star,  big  dipper,  &c,  a  thrwy 
hyny  yr  oeddym  yn  ymbleseru  wrth  edrych  ar 
waith  natur  ar  y  mor  fel'ar  y  tir.  Ar  y  25ain, 
gwelsom  dir  ar  ein  deheu,  a  deallais   mai  un 


PYSGOD   HEDEGOG. 


o'r  Navigator's  Islands  oedd ;  eithr  uid  oedd 
ond  ynys  fechan,  eto-mae  hono  wedi  eiphobl- 
ogi,  fel  y  mae  Ynysoedd  Mor  y  De  o'r  bron  i 
gyd.  Enw  brodorion  yr  ynysoedd  hyn  yw 
Samoa,  ac  mae  wyth  yn  gwneyd  i  fyny  y  growp, 
a  gelwir  hwynt  yn  awr  Navigator's  Islands. 
Dywedir  fod  y  brodorion  yn  rhai  mwy  pryd- 


18  O    AMGYLCH   Y    BYD. 

ferth  yr  olwg  arnynt  nag  sydd  i'w  gweled  yn 
ynysoedd  eraill  Mor  y  De.  Mae  eu  lliw  yn 
goch  felyn,  yn  debyg  i'r  Kanakas,  ond  fod  en 
croen  yn  llawer  rawy  llyfn  na  hwynt,  a'u 
gwallt  du  yn  donog  ac  yn  hir.  Nid  oes  dim 
yn  debyg  ynddynt  i'r  Fijiaid,  gyda'u  croen 
du  bras,  a'u  gwallt  gwlanog.  Dywedir  hefyd 
am  y  Samoans,  eu  bnd  yn  rhai  gonestaf  ar  y 
ddaear,  a  chyhoeddir  ffeithiau  i  brofi  hyny; 
ond  maent  yn  rhy  feithiou  i'w  nodi  yn  awr, 
Dywedir  hefyd  am  y  bobl  hyn,  eu  bod  yn 
hollol  wahanol  yn  eu  dulliau  i'r  Fijiaid 
creulon  a  dialgar;  ond  maent,  yn  lie  bod  yn 
wrthwynebol,  yn  gyfeillgar  a  chariadus  a 
chroesawgar  i  bob  dyeithriaid,  ac  yu  falch  o 
weled  dyn  gwyn  yn  gianio  yno ;  ac  ar  eu  der- 
by niad,  bydd  iddynt  eu  cymeryd  i'w  cartrefi, 
a  lladd  moch  a  lloi  er  eu  croesawu. 

Yr  oedd  y  Macgregor  yn  teithio  yn  ol  deg 
milltir  yr  awr  ;  ac  ar  yr  28ain  daeth  a  ni  i  ol- 
wg tir  cto,  ac  yn  fuan  deallasom  fod  yno  dir 
bras.  Cymerodd  y  Macgregor  yr  ochr  orllew- 
inol  i'r  ynys,  ac  yn  fuan  gwelsom  fwg,  yna 
daeth  tan  i'r  golwg.  Yr  oedd  hyny  yn  dangos 
ar  unwaith  fod  yr  ynys  hono  yn  meddu  trig- 
ianwyr,  ac  yn  fuan  wele  dan  mewn  tri  neu 
bedwar  o  wahanol  fanau,  a  dynion  yn  cerdded 
o5*  amgylch  y  tan.     Yr   oeddynt  yn   gwneyd 


O  SAN  FRANCISCO  I  NEW  ZEALAND.  19 

arwydd  i  ni  i  aros,  a  bu  i'r  Cadben  wneyd  ar- 
wydd  y  byddai  iddo  gydsynio  trwy  roddi  yr 
hwyliau  i  lawr.  Yn  fuan  gwelwyd  tri  ogychod 
yn  cychwyn  o'r  Ian,  a  chyn  pen  deg  niynyd 
gwelwyd  pump  drachefn,  a  chyn  bod  y  tri 
cyntaf  wrth  y  Macgregor,  yr  oedd  o  leiaf  ddeg- 
ar-hugain  o  bonynt  ar  y  ffordd  atom.  Cyn  pen 
yr  awr  yr  oedd  tua  haner  cant  o  gychod  yn 
amgylchu  y  Macgregor ;  ac  yr  oedd  o  bedwar 
i  chwech  yn  mhob  cwch,  yr  hyn  oedd  yn 
gwneyd  tyrfa  fawr  o  bonynt  o'n  bamgylch. 
Brodorion  yr  ynys  oeddynt  oil  ond  un  dyn 
gwyn.  Yn  ol  yr  olwg  arno  a'i  ddull,  yr  oedd 
wedi  bod  yn  yr  ynys  mor  bir  fel  na  wyddai 
ond  ychydig  am  ddim  arall,  Nis  gallai  siar- 
ad  braidd  ddim  Saesneg.  Gofynwyd  petb- 
au  iddo  mewn  wyth  o  wahanol  ieitboedd,  a 
Cbymraeg  oedd  un  iaith,  ond  metbodd  ag 
ateb  yr  un  o  honynt;  eithr  siaradai  befo'r 
brodorion  yn  eu  biaitb  yn  llitbrig.  Ei  amcan 
ef,  fel  y  brodorion,  oedd  cyfnewid  gwabanol 
deganau  am  ddillad ;  crysau  a  llodrau  oedd 
arnynt  eisiau  fwyaf.  Yr  oecld  rbai  o  honynt 
yn  gwisgo  rbyw  ychydig  o  ddillad  am  danynt, 
eithr  yr  oedd  y  rhan  fwyaf  yn  noethion  ond 
yr  arffedog  am  eu  canol.  Nid  oedd  gan  fech- 
gyn  ieuainc  ddim  am  danynt;  ond  yr  oedd 
pawb  o  honynt  fel  yn  hynod  awyddus  am  ryw- 


20  O   AMGYLOH   Y   BYD. 

beth  i  guddio  eu  noethni.  Yr  oedd  ganddynt 
bob  math  o  arfau  rhyfel  i'w  cyfnewid,  yn 
nghyd  a  chregyn  o  bob  math,  ac  hefyd  ffrwyth- 
au  o  wahanol  rywogaethau ;  ni  chymerent 
arian — dim  ond  rhyw  ddilledyn  wnai  y  tro. 
Bu  pawb  yn  hynod  fywiog  am  dros  ddwy  awr 
yn  masnachu  gyda'r  brodorion.  Newidiodd 
pawb  o  honom  gymaint  o  hen  cldillad  ag  oedd 
genym ;  ac  yr  wyf  yn  credu  i  mi  fy  hunan 
fod  mor  fywiog  yn  gwneyd  busnes  hefo  nhw 
a  neb,  trwy  fod  genyf  oddeutu  haner  bwsiel 
o  gregyn  o'r  f ath  brydferthaf ;  ac  hefyd  (canoe) 
cwch  wedi  ei  addurno  a  chregyn  tlysion.  Cefais 
hefyd  wahanol  ffrwytnau,  megys  bananas,  <fcc. 
Nid  oes  genyf  un  math  o  enw  ar  haner  y 
pethau  a  dderbyniais.  Cefais  un  ffrwyth  tra 
hynod  yr  olwg  allanol,  ond  y  mae  yn  debyg 
i'r  bananas.  Wedi  profi  hwn  deallais  ei  fod 
fel  tan  ysol  i'r  genau,  a  thrwy  mai  y  fi  f y  hun- 
an oedd  yr  anffodus  cyntaf  i'w  brofi,  meddyl- 
iais  y  byddai  i  fy  ngheg  fyn'd  ar  dan  ;  ond  ni 
ddywedais  air  yn  eu  cylch  wrth  neb  o'm 
cyfeillion,  a  rhoddais  un  i  bob  un  o'r  teithwyr 
oedd  ar  yr  agerlong,  ac  yn  fuan  yr  oedd  y 
rhanfwyaf  o  honyntwedi  rhuthro  yn  anystyr- 
iol  i'w  bwyta  fel  fy  hunan,  a  chanfyddasant  eu 
bod  yn  yr  un  cynwr  ag  yr  oeddwn  inau. 
Er  cymaint  y  boen  a  ddyoddefasom  mewn 


O  SAN  FRANCISCO  I  NEW  ZEALAND.  21 

canlyniad  i'r  ffrwyth  hynod  hwnw  a  gawsom 
gan  frodorion  un  o'r  Navigator's  Islands,  nis 
gallem  lai  na  chwerthin  yn  galonog  tra  ar  yr 
un  pryd  yn  teimlo  chwant  i  ddial  ein  cam. 
Dylaswn  ddweyd  fod  un  o  bob  cwch  o'r  brod- 
orion  wedi  dyfod  ar  fwrdd  yr  agerlong,  sef 
tua  haner  cant  mewn  nifer,  ac  yno  yr  arosas- 
ant  am  tua  thair  awr.  Hyd  yn  nod  pan  chwrb- 
anodd  y  peiriant  ac  y  canodd  y  gloch,  fel  rliy- 
budd  iddynt  ein  bod  ar  gychwyn,  yr  oedd- 
ynt  mor  awyddus  i  fasnachu  a  ni,  fel  y  diys- 
tyrasant  bob  arwydd.  Pa  fodd  bynag,  wedi 
i'r  agerlong  gychwyn,  neidiodd  y  rhan  fwyaf 
o  honynt  dros  yr  ochr  i'r  mor;  ond  daliodd 
rhai,  ac  yn  eu  plith  y  dyn  gwyn,  yn  gyndyn 
hyd  nes  yr  oeddym  rai  milltiroedd  oddiwrth 
y  tir,  pryd  y  llamasant  hwythau  oil  i'r  mor, 
gyda'u  bwndeli  dillad  wedi  eu  rhwymo  ar  eu 
cefnau,  gan  nofio  ar  frigau  y  tonau  fel  adar 
dwf r.  Enw  brodorol  yr  ynys  hon  oedd  Nind ; 
ond  galwyd  hi  gan  Captain  Cook  yn  Savage 
Island,  o  herwydd  i'r  trigolion  ymosod  arno 
fel  bwystfilod  rheibus.  Eu  harfer  oedd 
rhoddi  i  farwolaeth  forwyr  a  j^hob  dyeithriaid 
a  lanient  yn  yr  ynys ;  ond  trwy  addysg  y  cen- 
adon  efengylaidd  y  mae  cyfnewidiad  mawr 
wedi  cymeryd  lie  yn  eu  harferion  a'u  defodau; 
ac  y  mae  yn  hysbys  yn  awr  mai  of n,  yn  fwy 


22  O    AMGYLCH   Y   BYD. 

na  dim  arall,  a  barai  iddynt  ymddwyn  mor 
greulawn  yn  yr  hen  amser  gynt.  Tybient  fod 
eu  hynys  yn  Ian  oddiwrth  bob  aflendid  a  chief - 
ydon,  ac  mai  glaniad  tramorwyr  oedd  yr  achos 

0  bob  afiechyd  a  heintiau. 

Pan  dalodd  Mr.  John  Williams  ymweliad  a'r 
ynys  hon,  llwyddodd  i  gael  dau  lane  ieuanc 
i  fyned  ymaith  gydag  ef,  y  rhai  a  addysgwyd 
i  fod  yn  athrawon.  Ar  y  cyntaf  yr  oeddynt 
yn  hynod  o  aflonydd  ac  anghysurus  ar  f wrdd 
y  Hong,  a  gwaeddent  yn  erchyll,  o  dan  y  dyb- 
iaeth  mai  y  bwriad  oedd  eu  lladd  a'u  bwyta  ; 
ond  wedi  canf od  mai  cig  moch  a  fwytai  y  mor- 
wyr,  darfu  iddynt  ymdawelu  a  boddloni  i'r 
canlyniad.  Yn  fuan,  yr  oeddynt  yn  teimlo  yn 
f alch  eu  bod  yn  cael  eu  cymeryd  i  weled  gwlad 
newydd.     Grlaniwyd  hwy  yn  Raratonga,  ac  ar 

01  cyraedd  gradd  helaeth  o  ddysgeidiaeth,  an- 
f onwyd  hwy  adref ;  ond  yn  anffodus,  yn  fuan 
wedi  iddynt  lanio,  torodd  haint  allan  ar  yr 
ynys ;  a  chan  fod  eu  cydfrodorion  yn  meddwl 
mai  hwy  fuont  yn  foddion  i'w  drosglwyddo 
yno,  lladdwyd  hwy  yn  ddiatreg.  O  ran  lliw, 
y  mae  pobl  yr  ynys  yn  debyg  i'r  Kanakas,  ond 
y  maent  yn  gryfach  dynion. 

Oddeutu  ugain  mlynedd  ar  ol  i  Columbus 
ddarganfod  America,  yr  oedd  Vasco  Nunez  de 
Balboa  yn  sefyll  ar  ben  mynydd  yn  Nghuldir 


O  SAN  FRANCISCO  I  NEW  ZEALAND.  23 

Darien,  ac  yn  syn-fyfyrio,  ac  yn  syllu  ar  y  mor 
ruawr  oedd  rhyngddo  a  machlud  haul,  gan 
deimlo  yn  awyddus  am  wybod  beth  allai  fod 
yn  mhellaeh  i'r  cyfeiriad  hwnw.  Prin  y 
meddyliai  ei  fod  yn  edrych  ar  for  oedd  yn 
cyraedd  o  amgylch  y  byd,  a  bod  rhwng  y 
Cape  of  Good  Hope  a'r  lie  y  safai  filoedd  o 
ynysoedd  llawn  cymaint  a  theyrnasoedd  yr 
hen  fyd,  ac  yn  enwedig  un  o  honynt,  nad  yw 
ond  ychydig  yn  llai  mewn  maintioli  na'r  oil 
o  wledydd  Ewrop  gyda'u  gilydd. 

Cynwysa  ynysoedd  Polynesia  yr  holl  rai 
sydd  i'w  cael  am  50  gradd  hydred,  ac  o  led- 
red  50  yn  y  de  i  30  yn  y  gogledd  o'r  cyhyd- 
edd.  Mesura  y  mor  a'u  cynwysa  saith  mil  o 
filldiroedd  un  ffordd,  a  thua  pum'  mil  a  saith 
gant  y  ffordd  arall ;  ac  o  herwydd  eu  sefyllfa 
mae  y  rhan  fwyaf  o  honynt  yn  ynysoedd  tra 
ffrwythlawn,  yn  meddu  hinsoddau  iach,  daear 
fras,  coedwigoedd  gwyrddion.  a'r  llysiau  a'r 
blodau  mwyaf  dymunol,  fel  y  mae  y  golyg- 
feydd  prydferthaf  i'w  cael  ynddynt  trwy  y 
flwyddyn.  Mae  tir  y  rhan  fwyaf  o'r  ynysoedd 
yn  ddigon  cynyrchiol  i  gadw  y  trigolion  heb 
weithio  ond  bron  fel  y  mynont.  Mae  y  coed 
sydd  yn  tyfu  bara  arnynt  yn  dod  a  digon  o 
ymborth  iddynt  heb  na  gofal  na  thrallod  ;  a 
bron  yn  ddieithriad  mae  digon  o  bysgod  o  bob 


24  0    AMGYLCU   Y   BYB. 

math  i'w  cael  gyda  glanau  y  m6r  yn  hynod 
ddidrafferth,  fel  nad  jw  ond  pleser  ganddynt 
eu  dal.  Ond  y  raae  bron  yr  oil  o  ynysoedd  y 
Tawelfor  wedi  eu  haflonyddu  gan  ddaear 
grynfaau. 

Gryda  golwg  ar  y  trigiauwyr,  yniddengys 
fod  dau  fath  o  honynt,  un  yn  debyg  i'r  Ne- 
gro, a'r  Hall  yn  debyg  i'r  Malay  o'r  Malay 
Peninsula.  Credir  gan  y  rhan  fwyaf  o'r  dysg- 
edigion  mai  cangen  o'r  Malays  ydyw  brodor- 
ion  y  Sandwich  Islands,  a'r  rhan  fwyaf  o  drig- 
olion  ynysoedd  Mor  y  De.  Ond  o  ran  fy  hunan 
nid  wyf  yn  gweled  ganddynt  fawr  o  reswm 
dros  ddweyd  hyny ;  ac  heblaw  hyny  y  maent 
yn  dweyd  mai  cangen  o'r  Malays  ydyw  y  brod- 
orion  a  lliw  melyn  goleu  arnynt,  mewn  yn- 
ysoedd yn  Mor  yr  India,  sef  yr  Hovas  yn 
Madagascar,  a  brodorion  y  Comro  Islands, 
&c.  Nid  yw  gwlad  y  Malays  ond  un  fechan 
mewn  cymhariaeth ;  ac,  yn  ol  eu  hanes,  nid 
oes  fawr  o  ddim  wedi  bod  yn  anturiaethus  yn- 
ddynt  ar  for  na  thir.  Felly  trwy  fod  yr  yn- 
ysoedd dan  sylw  wedi  cael  eu  poblogi  cyn 
hanesyddiaeth,  nid  oes  un  math  o  sicrwydd 
am  darddiad  trigolion  ynysoedd  Mor  y  De. 

Mae  y  Sandwich  Islands,  fel  y  galwyd  hwy 
gan  Cadben  Cook,  er  anrhydedd  i'r  Earl  of 
Sandwich,  yr  hwn  oedd  ar  y  pryd  yn  First 


O  SAN  FRANCISCO  I  NEW  ZEALAND.  25 

Lord  of  Admiralty,  yn  gorwedd  rhwng  lledred 
18  a  22,  a  chyfrifir  fod  deg  o  honynt  yn 
gwneyd  i  fyny  y  group.  Mae  y  pellder  o  Mex- 
ico yn  y  dwyrain  yn  2,800  milldir,  a  thua 
5,000  o  filldiroedd  i  China  yn  y  gorllewin,  a 
2,700  milldir  oV  Society  Islands.  Yn  y  De, 
Hawaii  yw  y  fwyaf  deheuol  a'r  fwyaf  o'r  deg, 
a  mesura  tua  97  milldir  o  hyd  wrtli  78  o  led, 
achynwysai  pan  ddarganfyddwyd  Li  gan  Ew- 
ropiaid,  dros  85,0(»0  o  drigolion,  Cyfrifir  y 
Sandwich  Islands  fel  calon  y  Tawelfor,  o  her- 
wydd  eu  bod  yn  dal  yr  un  cysylltiad  i  ranau 
eraill  o'r  Tawelfor  ag  ydyw  y  galon  i'r  gwedd- 
ill  o'r  corff  dynol — hyny  mewn  amryw  ystyr- 
iaethau. 

Yn  1778  yr  ymddangosodd  llongau  Cadben 
Cook  ar  ddyfroedd  gloewon  Bay  of  Kalaku- 
kua ;  derbyniodd  y  brodorion  ef  ar  ei  laniad 
fel  pe  buasai  yn  Dduw,  gan  gredn  mai  Duw 
ydoedd.  Ond  er  y  cwbl  dyma  lie  y  Uofrudd- 
iwyd  y  gwr  antnriaethus  a  byd-enwog  hwnw. 
"  Mae  yn  gruddfan,  nis  gall  fod  yn  Dduw," 
meddai  y  brodorion,  pan  yn  ei  ddylyn  gan  ei 
fflangellu,  pan  yr  oedd  yn  amcanu  dianc  at  y 
cwch. 

Addoli  delwau  yr  oeddynt  y  pryd  kwnw, 
fel  y  maent  i  raddau  hyd  yn  hyn,  ac  ym- 
ddengys  fod  yn  anhawdd  eu  troi  o  hen  ddull 
2* 


26 


O    AMGYLCH    Y    BYD, 


eu  tadau  o  addoli.  Y  duw  mwyaf  ofnadwy 
ac  eifeithiol  yn  eu  tyb  oedd  y  raynydd  tan- 
11yd  a  elwir  Sua  Pele.  Credant  mai  eu  duw- 
iau  oedd  yn  byw  yno,  ac  mai  y  twrw  a  glywir 
mor  ami  yn  ei  grombil  oedd  swn  eu  duwiau 
yn  dawnsio.  Mae  ganddynt  wahanol  dduw- 
iau  i  gyfarfod^a  gwahanol  amgylchiadau. 


TiXTW  BHTFEL. 


Granwyd  David  Kalakaua,  brenin  presenol 
yr  ynysoedd  Hawaiian,  Tachwedd  18,..1836. 
Mae  yn  fab  i'r  diweddar  Kapaakea ;  felly  y 
mae  o  darddiad  uchel,  ac  o  hil  breninol.    Mae 


O  SAN  FKANCISCO  I  NEW  ZEALAND. 


27 


wedi  derbyn  dysgeidiaeth  dda  yn  y  Royal 
School,  ac  mae  wedi  bod  yn  dal  swyddi  uchel, 
y  rhai  a  roddodd  iddo  gyneusdra  arddercbog 
i  ebwilio  am  wybodaeth  eang  mewn  cyt'reith- 
ian  gwladyddol,  <fcc.,  ac  yn  ei  gymwyso  i  fod 


DUW    POEX. 


yn  Frenin  ar  ei  wlad  enedigol.  Cyrliaeddodd 
y  Brenin  hwn  Washington,  Rhagfyr  12,  1875, 
a  derbyniodd  bob  caredigrwydd  oddiar  law 
yr  Arlywydd  Grant,  y  Cad.  Sherman,  a'r  Mor- 
lyngesydd  Porter.  Ymwelodd  yr  amser  hwnw 
a  pbrif  ddinasoedd  America,  ac  yn  mhob  man 
cafodd  dderbyniad  ardderchog.     Ar  yr  adeg 


28  O    AMGYLCH   Y   BYD. 

bresenol,  sef  Hydref,  1881,  mae  yn  cael  croes- 
aw  mawr  gan  yr  Arlywydd  Arthur  a'i  gyfeill- 
ion,  yn  Washington,  tra  ar  ei  ffordd  adref. 
Bu  ar  daith  oddiamgyleh  y  byd,  a  chafodd 
dderbyniad  tywysogaidd  yn  mhob  man.  Gwel- 
ir  ei  arlun  ar  y  tu  dalen  canlynol. 

Y  Brenin  fu  yn  teyrnasu  o'uflaen  oedd  Lu- 
nalilo,  neu  "  Prince  Bill,"  fel  y  gelwid  ef  gan 
y  mwyafrif — dyn  hollol  ddifeddwl  a  diofal, 
ond  caredig  a  digrifol.     Bu  farw  yn  1874. 

Honolulu  ydyw  prif  dref  y  Sandwich 
Islands,  ac  yno  mae  y  prif  borthladd.  Mae 
ei  sefyllfa,  ar  y  rhan  fwyaf  deheuol  o  Oahu, 
yn  ei  gwneyd  fel  nad  oes  ond  ychydig  borth- 
laddoedd  yn  meddu  ei  chyfleusderau  mas- 
nachol.  Ar  yr  adeg  bresenol  mae  llawer  iawn 
o  bobl  California  a  lleoedd  eraill  yn  ymfudo 
i'r  Sandwich  Islands ;  a  hefyd  mae  amryw  o 
Gymry  yn  eu  plith.  Crefftwyr  yw  y  mwyaf- 
rif o  honynt.  Amcan  yr  Americaniaid  a 
gyrcbant  yno  yw  codi  siwgr  a  choffi  ar  raddfa 
helaeth,  ac  y  maent  yn  llwyddo  tu  hwnt  i 
ddysgwyliad.  Trwy  fod  y  Llywodiaeth  yn 
rhoddi  derbyniad  croesawgar  i'r  Chineaid,  y 
mae  miloedd  lawer  o  honynt  wedi  sefydlu  ar 
yr  ynys,  ac  felly  y  mae  masnach  a'r  boblog- 
aeth  yn  cynyddu. 

Mae  llawer  o  hanesion  rhyfedd  am  yr  ynys- 


30  O   AMGYLCH   Y   BYD. 

oedd  hyn  yn  y  Tawelfor,  yn  enwedig  y  Fiji, 

Friendly   Islands,    a'r   Society   groups;   ao  y 

maent   oil   yn   dangos   cynydd   mawr   mewn 

gwareiddiad  mewn  cymhariaeth  i'r  hyn  oedd- 

ynt  nynyddau  yn  ol,  yn  enwedig  ynys  Tahiti, 

yr  hon  sydd  yn  awr  dan  lywodraeth  Ffrainc. 

Er  y  bu  anghydfod  dial  gar  dros  amser  maith 

rhwng  y  cenadon  Pabaidd  Ffrengig  a'r  cenad- 

on    Seisonig,  dywedir  fod  y  genadaeth  wedi 

bod  yn  llwyddiant  perffaith,  i  wneyd  daioni 

masnachol  yn  gystal  ag  ysbrydol.      Poblog- 

aeth  Tahiti  sydd   fel  y  canlyn:    Brodorion, 

8,000:  Ffrancod,  130;  Saeson,  263;  Americ- 

aniaid,   144;  Ewropiaid   eraill,   86;  a  406  o 

Chineaid.     Pan  laniodd  Hong  genadol  gyntaf 

yn  Tongataboo,  cawsant  fod  yno  Sais  o  Lun- 

dain,  a  Gwyddel  o   Cork,  y  ddau  yn  ddrwg- 

weithredwyr  o  New  South  Wales,  Australia. 

Y  Fiji  group  yw  yr  ynysoedd  sydd  yn  gor- 

wedd  rhwng  lledred   15  a  20  yn  ddeheuol,  a 

hydred   177  a  176  yn  orllewinol ;  ac  y  raae 

225  o  ynysoedd  yn  y  clwsdwr.     Y  maent  yn 

meddu  porthladdoedd  cysgodol  rhag  pob  tym- 

estloedd ;  a  dywedir^fod  docks  naturiol,  o  waith 

natur  yma,  a  digon  o  ddwfr  ar  bob  adeg  i'r 

llongau  mwyaf  nofio  ynddynt,  a  bod  yn  hollol 

ddio^el.     Fv  fod  eu   sefyllfamor  agos  i'r  cy- 

Eydedd,  nid  ydynt  yn|*annyoddefol  boeth,  nae 


O  SAN  FRANCISCO  I  NEW  ZEALAND.  31 


32  O    AMGYLCH    Y    BYD. 

yn  aiiach  chwaith,  a  hyny  o  herwydd  yr  awel 
sydd  yn  codi  oddiar  y  mor  llyclan  a'u  ham- 
gylcha.  Nid  oes  dim  gwybodaeth  sicr  am 
darddiad  y  trigolion,  ond  y  maent  yn  hollol 
wahanol  i'r  Malays,  ac  i  holl  frodorion  yr  yn- 
ysoedd  eraill  yn  y  Tawelfor.  Eithr  credir  yn 
gyffredinol  na  fu  iddynt  drigiann  mewn  mi 
ynys  na  gwlad  arall,  ac  felly  mai  brodorion 
ydynt  yn  ngwir  ystyr  y  gair.  Mae  hanes  y 
Fijiaid  yn  dangos  iddynt  fod  yn  fwy  anwar- 
aidd  na  thrigolion  yr  mi  o'r  ynysoedd  eraill ; 
ie,  yn  fwy  felly  na  neb  arall  yn  y  bycl,  o  her- 
wydd mai  hwy  ydyw  y  dyn-fwytawyr  gwaeth- 
af  mewn  hanesyddiaeth.  Yr  oeddynt  yn  ym- 
f alchio  yn  hyny,  a  chyfrifant  en  liunain  yn  well 
na'u  cymydogion  yn  yr  ynysoedd  eraill  o  her- 
wydd hyny.  Bwytant  gyrff  dynol  yn  fwyaf 
cyffredin  pan  yn  gwneyd  temlan  nen  gwch, 
neu  pan  yn  cymeryd  hwylbren  y  cwch  i  lawr. 
Mae  hanes  am  y  penaethiaid  yn  lladd  dynioi], 
ac  yn  en  gosod  fel  rollers  clan  gychod  wrtb  eu 
gym  i'r  dwfr,  ac  wedi  hyny  yn  en  bwyta. 

Yn  185  s,  cafodd  dyn  o  New  York,  o'r  enw 
Homer,  a  dau  o'i  gyfeillion,  en  lladd  a'n  bwyta 
gan  y  Fijiaid,  a  daeth  hyny  i  glustian  Llyw- 
odraeth  y  Talaethau  Unedig,  ac  anfonwyd  y 
Hong  ryfel  VcmdaUa  yno,  yr  hon  a  ddinystr- 
iodd  amryw  o'u  pentrefydd  yn  ddiatreg.     Y 


O  SAN  FRANCISCO  T  NtiW  ZEALAND.  83 

maent  yn  euwog  am  bob  math  o  greulonder- 
au.  Mae  yn  wir  fod  y  Samowns,  a  thrigolion 
rhai  o'r  ynysoedd  eraill,  wedi  bod  yn  bwyta 
dynion ;  eithr  mae  yn  ymddangos  nad  oedd- 
ynt  yn  gwneyd  hyny  ond  fel  dialedd  neu  an- 
mharch,  mewn  natur  ddrwg ;  ond  yr  oedd  y 
Fijiaid  yn  hom  bwyta  dynion  bob  amser ; 
eithr  creda  y  eenadon  a  lafuriant  yno  yn  awr, 
y  bydd  hyny  yn  fuan  wedi  cael  ei  atal  drwy 
yr  holl  ynysoedd. 

Mae  cnawd-frithiad,  neu  wneyd  lluniau  ar  y 
cnawd  a  lliw  annileadwy,  a  elwir  tattooing,  yn 
beth  cyffredin  yn  yr  ynysoedd  Fiji,  fel  yn  holl 
ynysoedd  Mor  y  De.  Mae  trigolion  New  Zea- 
land yn  cnawd-liwio  yn  fwyaf  mynych  am  y 
canol ;  ond  y  mae  blaenoriaid  yr  ynysoedd 
Fiji  yn  hom  cael  lliwio  yr  holl  gorff  drosto,  ac 
ni  chyfrifant  eu  hunain  yn  ddynion  nac  yn  fil- 
wyr  os  na  byddant  wedi  gwneyd  hyny,  er  mor 
ofnadwy  yw  y  dyoddefiadau  poenus,  fel  y  gell- 
ir  barnu  oddiwrth  y  darluniau  canlynol. 

Brawd  a  chwaer  o  Tahiti  yw  y  rhai  can- 
lynol. Mae  gwaith  celfyddyd  i'w  weled  ar- 
nynt,  a  chymer  flwyddyn  neu  ddwy  cyn  y 
cwblheir  cnawd-liwio  dyn  neu  ddynes,  er  i'r 
gwaith  gael  ei  gario  yn  mlaen  yn  barhaus. 

Yn  Samoa  mae  eu  dull  o  gnawd-fritho  fel 
hyn :  Ar  ol  gwneyd  pob  peth  yn  barod, 
3 


34 


0   AMGYLOH   T   BYD. 


O  SAN  FRANCISCO  I  NEW  ZEALAND.  35 

rhoddant  y  penaeth,  neu  pwy  bynag  fydd  y 
gwrthddrych,  i  orwedd  ar  y  ddaear,  gan  roddi 
ei  ben  ar  liniau  ei  chwael ,  neu  ry w  chwaer  ar- 
all  os  na  fydd  ganddo  ef  un,  ac  yna  bydd  tair 
neu  bedair  eraill  yn  dal  ei  goesau,  yna  de- 
chreuant  ganu,  er  mwyn  llarieiddio  ei  boen,  ac 
heblaw  hyny  i  foddi  ei  ruddfanau ;  o  herwydd 
cyfrifir  y  person,  os  wedi  tyfu  yn  ddyn,  yn 
fachgenaidd  ac  yn  llwfr  os  bydd  iddo  gwyno 
a  thuchan  o  dan  y  driniaeth,  e,r  raor  anhawdd 
yw  peidio.  Wedi  cychwyn  canu,  dechreua  y 
crefftwr  ar  ei  waith  trwy  guro  math  o  grib 
i'w  gnawd  gyda  gordd  fechan,  yn  y  modd 
mwyaf  cyflym  a  medrus.  Wrth  ei  ochr  niae 
amryw  o'r  merched  yn  sychu  y  gwaed  gyda 
math  o  lian  gwyn  er  mwyn  cadw  y  croen  yn 
Ian.  Cydrhwng  pob  dau  neu  dri  o  ergydion 
mae  danedd  y  crib  yn  cael  eu  taro  mewn  math 
o  inc,  yr  hwn  sydd  wedi  ei  gymysgu  a  dwfr; 
ond  nid  oes  neb  braicld  yn  gallu  dyoddef  mwy 
nag  ychydig  fodfeddi  ar  unwaith,  a  llawer  yn 
ei  gael  mor  ofnadwy  o  boenus,  fel  y  maent  yn 
cadw  yn  mhell  draw  byth  ar  ol  y  tro  cyntaf ; 
ond  edrychir  yn  isel  arnynt  gan  bawb.  Beth 
bynag,  pan  y  gorphenir  y  gwaith,  maent  yn 
edrych  yn  debyg  fel  pe  baent  wedi  ymwisgo, 
ac  mae  bron  yn  gwneyd  y  tro  yn  He  dillad  ;  ac 
wedi  ymarferyd  a  hwy  mae   y  croen  sydd  heb 


36  O   AMGYLOH   Y   BYD. 

y  tattoo  yn  ymddangos  yn  annymunol  hyd  yn 
nod  i  Ewropiad.  Rhywbeth  tebyg,  ond  ar 
raddau  llai  oedd  " picto"  yr  hen  Frytaniaid,  y 
Gauls  a'r  Grwyddelod  yn  yr  hen  amser.  Mae 
y  tattooing  yn  cael  ei  gario  yn  mlaen  yn  holl 
ynysoedd  y  Taw  elf  or,  a  gwledydd  ac  ynys 
oedd  eraill  hefyd  i  raddau  mwy  neu  lai ;  ond 
dy wed  y  cenadon  fod  brodorion  ynysoedd  Mar. 
quesas  yn  fwy  felly  yn  gyffredinol  nag  yn  un 
man  arall.  Maent  hwy  yn  eillio  eu  gwallt  er 
mwyn  cael  y  tattoo  dros  y  pen  hefyd  ;  ac'mae 
hyd  yn  nod  ewinedd  eu  traed  a'u  dwylaw  yn 
llawn  o'r  tattoo,  fel  y  raae  yr  olwg  arnynt  yn 
rhyfedd  iawn. 

Yn  1874  cymerodd  Prydain  Fawr  yr  ynys- 
oedd Fiji  dan  ei  haden.  Mae  rhanau  o  hon- 
ynt  yn  llwyddo,  a  llawer  iawn  o'r  Prydein- 
wyr  wedi  ymfudo  yno  o  Ceylon  a  manau  er- 
aill, i  dyfu  siwgr  a  choffi ;  ac  y  maent  yn  cael 
y  tir  yn  hynod  ffafriol  i  godi  coffi,  ac  yn  llwyddo 
yn  gyflyni ;  a  chredir  mai  dyrna  y  lie  goreu  yn 
y  byd  am  dyfu  coffi  yn  bresenol. 


PENNOD  II. 

C  h/raedd  New  Zealand —  Glanio  yn  Auckland — 
Desgrifiad  d'r  ddinas — Ymweliad  cyntaf 
Tasman  a  Oapten  Cook  d'r  lie — Maintioli 
a  chynydd  y  drefedigoeth —  Y  brodorion  yn 
graddol  ddiflanu — Hinsawdd  iachusol  y 
wlad — Gwareiddiad  y  brodorion—  Credoau 
hynod — Mordaith  i  Ausfralia — Glanio  yn 
Sydney  a  chyfarfod  hen  gyfeillicm —  Y  Gym- 
ry  a?u  haddoliadan — Tafarndai  a  mpddw- 
dod — Darganfyddiad  a  chynydd  New  South 
Wales — Mi  maintioli  aH  chyfoeth  mtvnawl — 
Mordaith  i  Melbourne — Difyrwch  y  daith — 
Oymry  Melbourne — Maintioli  a  phrydferth- 
wch  y  ddinas  fwyqf  yn  yr  Ar'ddrych  De- 
heuol,  <&c. 

Ar  ol  mordaith  bur  gysurus,  gwelsom  dir 
New  Zealand  ar  y  4ydd  o  Ragfyr,  a  chyraedd- 
asom  Auckland  yn  y  prydnawn.  Ni  welais 
gynifer  o  bobl  erioed  yn  dysgwyl  glaniad  ag- 
erlong.  Yr  oedd  yr  boll  dref  o'r  bron  ar  Ian 
y  mor,  ac  yr  oedd  yr  olwg  arnynt  yn  dwyn  i'm 
cof  olygfeydd  yn  Ngbymru.  Yn  wir,  y  rnae 
y  bobl  yn  sefyll  at  ddulliau  yr  Hen  Wlad,  fel 
mae  Auckland,  New  Zealand,  fel  Victoria, 
British^Columbia,  yn  hollol  wahanol  i  drefydd 


38  O   AMGYLOH   Y   BYD. 

y  Talaethau  Unedig,  ac  y  mae  y  trigolion  yn 
gwisgo  yn  dra  gwahanol.  Nid  yw  y  merched 
yn  pinio  eu  dillacl  o'r  tu  ol,  ac  o  ran  yinddang- 
osiad  nid  ydynt  mor  brydf  erth  a  merched  Am- 
ericanaidd.  Mae  Auckland  yn  lie  tlws,  ond 
credwyf  ei  fod  yn  ymddangos  yn  well  o'r  ban 
nag  un  lie  arall.  Y  brif  heol  yw  Queen  Street, 
ac  y  mae  ponfc  bren  yn  dyfod  o  honi  i'r  fan  y 
glania  agerlongau.  Mae  dull  yr  adeiladau 
rhwng  yr  arddull  Seisnig  a'r  Americanaid ;  ac 
yn  y  cyfFredin  y  maent  yn  hynod  brydferth, 
wedi  eu  gwneyd  o  geryg  a  phriddfeini  gan 
mwyaf,  a'u  toi  a  llechi,  fel  yn  Nghymru.  Yr 
oedd  yr  amser  hwnw  gryn  lawer  o  adeiladau 
newyddion  yn  cael  eu  codi ;  a  deallwyf  fod  yno 
ddigon  o  waith  i  grefftwyr  am  gyflog  o  tua  10 
swllt  y  dydd ;  ond  a  chymeryd  New  Zealand 
yn  y  cyfanswm  o  honi,  gellir  dweyd  mai  mar- 
waidd  yw  pethau  yno,  ac  y  mae  ymfudiaeth 
wedi  lleihau  i  raddau  raawr.  Dysgwylir,  pa 
f  odd  bynag,  y  Hydd  i'r  Parliament  wneyd  rhyw- 
beth  i  ddwyn  oddiamgylch  adfywiad  mewn 
gwahanol  gylchoedd  masnachol. 

Ymwelwyd  a  New  Zealand  gyntaf  gan  y 
Mor-lywydd  Ellmynaidd  Tasman,  yn  1642 ;  ac 
wedi  hyny  gan  y  nodedig  Capten  Cook  yn 
1 769,  yr  hwn  a  wnaeth  archwiliad  tra  chywir 
ar  y  lie,  ac  a  fesurodd  y  tir  yn  fwy  cywir  na 


TKEFEDIGAETIIAU  AUSTRALASIA. 


S 


neb  arall ;  ac  mae  morwyr  yr  oes  bresenol  yn 
dibynu  mwy  ar  ei  waith  ef  nag  ar  fesuriad 
neb  arall.  Mae  hyn  yri  profi  fod  dysgeidiaeth 
a  medrusrwydd  yr  anturiaethwr  beiddgar 
hwnw  o'r  radd  nchaf. 

Cynwysa  New  Zealand  dair  o  ynysoedd 
sef  yr  Ogleddol,  y  (ianolog  a'r  Ddeheuol,  neu 
Stewart  Island  ;  ac  mae  hyd  y  tair  yn  nghyd 
yn  fil  o  nlltiroedd.  Hefyd  y  raaent  oddeutu 
dau  gan'  milltir  o  led;  a  chynwysant  102,000 
o  nlltiroedd  ysgwar  mewn  arwynebedd.  Cyf- 
rinr  fod  dwy  ran  o  dair  o'r  arwynebedd  yn 
dir  y  gellir  ei  amaethu.  Mae  yr  Ynys  Og- 
leddol yn  cynwys  44,'  00  o  nlltiroedd  ysgwar, 
yr  Ynys  Ganol,  57,000  o  nlltiroedd  ysgwar, 
ac  Ynys  Stewart  yn  1,000  o  nlltiroedd  ysgwar 
mewn  arwynebedd.  Nid  oes  yn  lion  ond 
ychydig  o  breswylwyr.  Yn  1840  y  corffor- 
wyd  New  Zealand  yn  drefedigaetb  ;  ac  yn 
1851  y  cymerwyd  y  ddeiliadeb  gyntaf,  pryd  y 
caed  fod  yno  26,707  o  bobl,  heb  gyfrif  ybrod- 
orion.  Cyfrifwyd  y  bobl  y  tro  nesaf  yn  1876, 
a  chaed  fod  y  boblogaeth  yn  rhifo  399,095  ;  ac 
yr  oedd  o'r  nifer  yna  4,900  yn  frodorion  o 
China.  Ar  adeg  y  cyfrinad  uchod  yr  oedd  yn 
New  Zealand  bedair  o  ddinasoedd  yn  cynwys 
dros  1 0,000  o  bobl,  sef  Dunedin  gyda  1 8,499 
0   bobl;  Auckland  gyda  12,775  ;  Wellington, 


40  O    AMGYLCH    Y    BYD. 

gyda  10,547 ;  Christchurch,  gyda  10,294  o 
drigoKon.  Erbyn  hyn  y  mae  pobl  y  dinas- 
oedd  uchod,  yn  gystal  a  thrigolion  yr  holl 
wlad  wedi  cynyddu  yn  ddirfawr, 

Mae  y  Maories,  sef  brodorion  y  wlad,  yn 
myned  yn  llai  eu  nifer  bob  blwyddyn,  fel 
brodorion  pob  ynys  a  gwlad  arall  a  feddianir 
gan  Ewropiaid.  Yn  1858  yr  oedd  rhifedi  y 
brodorion  gwreiddiol  yn  yr  oil  o  New  Zealand, 
yn  55,970,  o'r  rhai  yr  oedd  31,667  yn  ddynion 
a  24,303  yn  ferched ;  a  phan  gyfrifwyd  hwy 
yn  1874  nid  oeddynt  yn  rhifo  ond  45,470. 
Gwelir  felly  fod  brodorion  New  Zealand  wedi 
lleihau  rhwng  1858  ac  1874,  10,500.  Deng- 
ys  hyn  yn  nghyd  a'r  ffaith  fod  brodorion 
Tasmania  a  ilawer  o  fanau  eraill  wedi  dif- 
lanu  yn  gyfangwbl  er  ys  blynyddau,  nad  yw 
y  brodorion  yn  gallu  cyd-fyw  gyda  phobl 
wynion. 

Cyfrifir  New  Zealand  gan  lawer  yn  un  o'r 
gwledydd  mwyaf  dymunol  ei  hinsawdd,  ac 
iacbusaf  yn  yr  holl  fyd ;  ac  mae  yn  meddu  tir 
bras  a  phob  math  o  fwnau  mewn  cyflawnder. 
Yn  1875  yr  oedd  49,152  o  bobl  yn  gweithio 
yn  yr  aurgloddiau  ;  4,818  o  honynt  yn  frodor- 
ion  o  China,  yn  cynwys  dwy  ferch.  Rhwng 
Ebrill,  1857  a  diwedd  y  flwyddyn  1874,  cod- 
wyd  yno    7,599,973   owns  o  aur,  yr   hwn   a 


TKEFEDIGAETHAU  AUSTKALASIA.  41 

werthwyd  am  £29,577,016.  Anfonir  llawer 
o  wenith,  corn  a  nwyddau  o  wahanol  fathau  i 
Brydain  Fawr  yn  flynyddol.  Yn  1 875  yroedd 
yn  New  Zealand  99,859  o  geffylau  ;  494,917  o 
wartheg,  a  11,704,853  o  ddefaid. 

Y  mae  amryw  filoedd  o  filldirodd  o  reil- 
ffyrdd  wedi  cael  eu  gwneuthur  yno  eisoes  gan 
y  llywodraeth,  drwy  y  rhai  y  cysylltir  y  prif 
drefi  a'u  gilydd.  Ond  wedi  y  cyfan,  nid  yw 
cynydd  New  Zealand,  yn  y  cyfanswm  o  honi, 
ond  hynod  araf,  ac  ar  yr  adeg  bresenol  nid  yw 
y  boblogaeth,  a  gadael  allan  y  brodorion,  ond 
ychydig  dros  500,000,  yr  hyn  a  ddengys  gyn- 
ydd  llawer  llai  na'r  trefedigaethau  eraill 
yn  Australasia,  yn  enwedig  pan  ystyrir  fod 
cymaint  o  gymortk  yn  cael  ei  roddi  i  sefydl- 
wyr  gan  y  llywodraeth,  yn  nghyd  ag  iaclius- 
rwydd  a  dymunoldeb  y  wlad.  Yn  ol  pob  rhag- 
olygon  gellir  dysgwyl  cynydd  mwy  cyflym 
yno  yn  y  dyf odol. 

Gellir  cydmaru  y  Maories  mewn  llawer  o 
bethau  i'r  Fijiaid,  ac  yn  enwedig  i'r  dyn- 
fwytawyr.  Mewn  llawer  o  wledydd  ac  ynys- 
oedd,  peth  eithriadol  ywdyn-fwyta;  eithr  yn 
New  Zealand,  fel  yn  Neam  Nan,  Affrica,  yr 
oedd  yn  beth  cyffredin.  Ond  er  fod  y  Maories 
wedi  dal  yn  hwy  yn  erbyn  dylanwad  gwar- 
eiddiad  nag  y  gwnaeth  brodorion  unrhyw  le 


42  O    AMGYLCH    Y   BYD. 

arall  yn  y  byd,  y  maent  erbyn  hyn  wedi 
diwygio  i  raddau  mawr,  fel  nad  oes  yn  bres- 
enol  ond  ychydig  o  ddyn-fwyta  yn  unrhyw 
barth  o  New  Zealand ;  a  bernir  gan  y  cenadon 
y  llwyr  ddiddymir  yr  arferiad  gwrthun  yn 
fuan.  Gellir  dweyd  hefyd  fod  lluaws  o'r 
brodorion  wedi  dringo  i  enwogrwydd  fel 
ysgolheigion  a  meddylwyr  galluog,  mewn 
gwahanol  gangenau  gwybodaeth.  Nid  yw  y 
Maories  yn  credu  mewn  magu  plant  afiacli ; 
pan  fydd  rhyw  anaf  arnynt,  fyddo  yn  debyg 
o  beri  poen  neu  drallod  iddynt  dros  ei  hoes, 
rhoddir  hwy  i  farwolaeth  yn  eu  babandod, 
gan  y  credant  fod  hyny  yn  fyw  o  drugaredd  a 
hwy  na'u  gadael  i  fyw  oes  afiach  a  phoenus. 
Mae  gan  y  brodorion  hyn  lawer  o  gredoau  a 
defodau  hynod  o'r  fath ;  ond  gan  nad  oes  lie  i 
fanylu,  rhaid  eu  gadael.  Dengys  hanes  eu 
rhyfeloedd  yn  yr  amser  aeth  heibio,  eu  bod 
yn  wrol  a  chyfrwys,  ac  yn  ol  eu  nianteision 
yn  rhyfelwyr  heb  eu  hail.  Mae  tattooing  yn 
beth  cyffredin  yn  New  Zealand. 

Ar  ol  dadlwytho  cryn  lawer  o  nwyddau,  a 
chymeryd  amryw  o  bethau  eraill  ar  y  bwrdd, 
cychwynasom  o  Auckland  ddydd  Llun,  gan 
fordeithio  braidd  o  hyd  yn  ngolwg  tir  am  bed- 
air  awr  ar  hugain,  nes  myned  heibio  y  Three 
Kings,  ac  yr  hwyliasom  i'r  gorllewin  tua  Syd- 


TKEFEDIGAETHAU  AUSTRALASIA.  43 

ney.  Ni  ddygwyddodd  dim  neillduol  i  ni  hyd 
y  nos  Sadwrn  canlynol,  pryd  y  cododd  yn  ys- 
torni  enbyd,  gan  beri  i'r  Macgregor  ymrolio  yn 
erchyll,  fel  nas  gallai  neb  gysgu.  Yn  foreu 
dranoeth,  daeth  Australia  i'r  golwg,  ar  ol  mor- 
daith  o  33  o  ddyddian  o  San  Francisco,  ac  yn 
fuan  yr  oedd  y  pilot  ar  y  bwrdd,  yn  ein  har- 
wain  heibio  Wooloomooloo,  a  lleoedd  pryd- 
fertli  eraill  ar  y  glanau. 

Yn  fuan  ar  ol  angori  yn  mhorthladd  Sydney, 
daeth  pedwar  o'm  lien  gyfeillion  mewn  cwcli  i 
chwilio  am  danaf,  ac  aethym  i  a  thri  eraill  i'r 
Ian  gyda  hwynt.  Mae  Sydney  yn  lie  pryd- 
ferth,  ac  y  mae  yma  bareiau  a  gerddi  ysblenydd, 
ac  adeiladan  arddercliog.  Yr  oeddwn  yn  credu 
fod  yno  well  lie  i  weithwyr  o  bob  math  nag  yn 
y  Talaethau  Unedig,  ar  yr  amser  hwnw. 
Gallai  crefftwyr  gael  gwaitli  yn  bollol  ddi  dra- 
ff erth,  ac  nid  ydynt  yn  gweithio  ond  wyth  awr. 
Telir  i'r  carpenters,  y  gofaint,  <fcc„  o  8s.  i  12s. 
y  dydd  ;  ac  nid  yw  y  boarding  yn  ddrutach 
nag  yw  yn  America.  Gall  dyn  priod  fyw  yn 
rhatacli  yno  nag  yn  America,  Yr  oedd  llawer 
o  ymfudo  i  Queensland  ;  ond  cwyno  yr  oedd 
pawb  a  welais  i  oddiyno  o  lierwydd  poethder 
yr  hin  ac  afiechyd  y  wlad. 

Yn  ystod  y  deng  niwrnod  y  bum  yn  Sydney, 
cefais  gyfle  i  dalu   ymweliad  ag  amry  w  o  wa- 


44  O    AMGYLOH   Y    BYD. 

Hanoi  leoedd  o  ddyddordeb;  a  rhaid  i  mi 
ddweyd  fod  Sydney  yn  dref  hardd  iawn,  ar 
gyf rif  ei  gerddi  a'i  pharciau  ysblenydd,  yn  gys- 
tal  a'i  hadeiladau  gwychion.  Lleoedd  tlysion 
iawn  ydynt  y  Manley  Beach  a'r  Botany  Bay, 
ychydig  bellder  o  Sydney,  ar  Ian  y  mor,  lie  y 
cynelir  picnics  ac  y  cyrcha  ymwelwyr  o  bob 
parth  yn  ystod  y  tymor  haf.  Mae  Botany 
Bay  yn  hynod  i  ddyeithriaid  animai  yno  y  glan- 
iodd  y  darganfyddwr  enwog  Capten  Cook,  i'r 
hwn  y  mae  cofgolofn  wedi  ei  chodi  yno.  Yr 
oedd  cofgolofn  hardd  yn  cael  ei  hadeiladu  er 
cofFadwriaeth  am  dano  hefyd  yn  Sydney. 

Cefais  bobl  Sydney  yn  hynod  gyfeillgar  a 
cliaredig — yn  Uawer  mwy  felly  na  phobl  din- 
asoedd  yn  gyffredin  ;  ac  o  ran  en  harf erion  a'u 
dullian,  ymdebygant  i  bobl  yr  "Hen  Wlad." 
Maent  yn  dra  hoff  o  f wynhan  eu  hunain  mewn 
pob  dull  cyf reithlawn ;  gellir  dweyd  hwyrach 
eu  bod  yn  byw  i  bleser,  yn  gymaint  ag  y 
mae  yr  Americaniaid  yn  byw  i  fasnachu. 
George  street  yw  enw  y  brif  heol,  yr  lion 
sydd  ar  bob  awr  o'r  dydd  yn  llawn  o  bobl. 
Ar  yr  lieol  lion  y  mae  y  Post  Office  a'r  Town 
Hall,  y  rhai  ydynt  adeiladau  cedyrn  a  chyf- 
leus.  Yr  oedd  Rawer  o  adeiladu  yn  Sydney  a'r 
amgylchoedd  yr  amser  hwnw  ;  a  honir  fod  y 
boblogaeth  eisoes  yn  185,000, 


TREFEDIGAETHATJ  AUSTRALASIA.  45 

Na  feddylied  neb  oddiwrth  yr  hyn  a  ddy- 
wedwyd  am  y  trigolion,  fod  pob  peth  yn  hyf- 
ryd  a  chanmoladwy  yn  y  dref.  Na,  y  mae 
ochr  dywell  yno  hefyd  ;  ac  yn  wir,  mae  yn 
rhaid  i  mi  gyfaddef  mai  dyma  lie  y  gwelais 
ddynojaeth  wedi  syrthio  i'r  pyllau  dyfnaf  o 
lygredigaeth.  Yr  oedd  meddwdod  yn  warthus 
o  uchel  ei  ben  yno,  nid  yn  unig  yn  mhlitli  dyn- 
ion,  ond  hefyd  yn  mhlith  y  rhyw  fenywaidd. 
Nid  gormodiaeth,  am  wn  i,  yw  dweyd  fod 
bron  gy niter  o  ferched  yn  mynychu  y  saloons, 
ac  yn  yfed  yn  anghymedrol  ag  sydd  o  ddyn- 
ion.  Merched,  hefyd,  fel  peth  cyffredin,  a 
gyflogir  i  werthu  diodydd  yn  y  bar-rooms  yn 
Sydney,  ac  o  ran  hyny,  yn  mhob  tref  yn  Aus- 
tralia. Bum  yn  y  police  court  yno  un  boreu, 
a  gwelais  tua  haner  cant  o  rai  a  gymerasid  i'r 
carchar  yn  feddw  ac  afreolus  y  noson  flaen- 
orol,  ac  o  honynt  yr  oedd  tua'r  haner  yn 
perthyn  i'r  rhyw  fenywaidd.  Gyda'u  cleisiau 
a'u  llygaid  duon,  ni  welais  olwg  mwy  truenus 
ar  nifer  o  bobl  yn  un  man  erioed.  Ni  ddy wed 
yr  heddgeidwaid  un  gair  wrth  feddwon,  os  na 
fyddant  yn  achosi  cynwrf  anarferol ;  ac  yn 
hyn,  gwel  Americanwr  fwy  o  xyddid  yn  Aus- 
tralia nag  yn  ei  wlad  ei  hun.  Dywed  pobl 
dda  Sydney  mai  "  brid  yr  hen  goesau  "  sydd 
yn   gosod  eu  hunain  mor  isel,  gan  olygu  wrth 


46  O   AMGYLCH   Y    BYD. 

hyny  y  rhai  a  gawsant  eu  halltudio  o'r  fam 
wlad.  Dichon  Eod  gwir  yn  hyny ;  ond  beth 
bynag  y  mae  yn  llawer  haws  llithro  i'r  drwg 
hwn  yn  Australia  nag  yn  America,  trwy  fod  y 
temtasiynau  yn  llawer  mwy  yn  y  tafarndai 
yno  nag  yn  y  saloo?is  yn  America. 

Ni  chefais  fantais  i  ymgydnabyddu  ag  ond 
ychydig  o'r  Cymry,  er  i  mi  fod  ddwy  waith 
yn  y  capel  neu  y  neuadd  lie  y  cynelir  cyfar- 
fodydd  Cymreig.  Yr  oedd  yn  lied  ddiwedd- 
ar  pan  aethym  yno  un  boreu,  ond  canfyddais 
fod  yno  ddigon  o  le ;  yr  holl  nifer  yn  bresenol 
oedd  wyth,  a  chyfrif  y  pregethwr.  Ac  yn  yr 
hwyr  nid  oedd  yno  ond  18,  yr  hyn  a'm  siom- 
odd  yn  fawr,  yn  enwedig  gan  i  mi  ddarllen 
mewn  rhyw  newyddiadur  eu  bod  yn  son  am 
adeiladu  capel  yno.  Pur  ddifywyd  oeddynt 
hefyd  ;  ac  nid  oedd  yno  neb  i  "  godi  canu  "  yn 
briodol.  Y  boreu  yr  aethym  yno  gyntaf,  yr 
oeddynt  yn  ceisio  canu  rhyw  benill,  ar  don 
ddau  nodyn  yn  fyr  i  ateb  i'r  silliau,  yn  mhob 
llinell.  Cefais  gyfle  i  ymddyddan  a'r  Parch. 
Mr.  Hughes,  a  gofyn  am  eglurhad  ar  yr  olwg 
lwydaidd  oedd  i'w  ganfod  ar  yr  achos  ;  a  dy- 
wedodd  ef  fod  llawer  o  Grymry  yn  y  dref,  nad 
oeddynt  braidd  byth  yn  presenoli  eu  hunain 
yn  yr  addoliad  Cymreig ;  ac  yr  oedd  llawer  o'r 
cyfryw  yn  ddynion  arianol  a  chyfrifol  iawn. 


TREFEDIGAETHAU  AUSTRALASIA.  47 

Buont  yn  son  am  adeiladu  capel,  ac  yr  oedd 
rhai  o  Gymry^cyfoethog  Sydney  a'r  amgylch- 
oedd  wedi  addaw  cyfranu  yn  haelionus —  un 
£200  ac  arall  £150,  <fcc. ;  ond  gan  nad  oedd  y 
cyfryw  yn  addaw  rhoddi  eu  presenoldeb  yn  yr 
addoliad,  o  herwydd  eu  bod  yn  aelodau  mewn 
eglwysi.  Seisnig,  daethpwyd  i'r  penderf yniad  i 
aros  ychydig  eto  cyn  penderfynu  derbyn  y 
oynygion.  Fy  meddwl  i  yw,  mai  raarw  a  wna 
yr  achos  Cymreig  yno ;  a  chredwyf  hefyd  mai 
gadael  iddo  farw  fydd  oreu,  os  na  ellir  creu 
rhyw  fywyd  newydd  ynddo.  Dywedir  fod 
digon  o  Gymry  yn  Sydney  i  lenwi  addoldy 
eang  ;  ond  y  maent  yn  amddifaid  o  dan  Cym- 
reig yn  eu  calonau.  Y  mae  yn  wir  hefyd  fod 
rhai  o  honynt  yn  teimlo  yn  rhy  uchel  i  ar- 
ddel  eu  perthynas  a'r  Cymry;  tra  y  mae  eraill 
wedi  syrthio  i  gynwr  rhy  isel  i  haeddu  parch 
eu  cydgenedl. 

Gelwais  ddwy  waith  neu  dair  yn  y  dafarn 
Gymreig,  yr  hon  a  gedwir  gan  un  Mrs.  Jen- 
kins. Y  mae  yr  olwg  allanol  ary  ty  yn  eithaf ; 
ond  nis  gallat'  frolio  dim  ar  y  tu  mewn  iddo  ; 
a  gallwn  i  dybio  fod  rhai  o'r  "  hen  goesau  "  yn 
arfer  mynychu  y  lie ;  canys  collodd  Mrs.  Jen- 
kins un  diwrnod,  £100  o'i  bocs.  Daliwyd  y 
lleidr  yn  fuan,  ond  nid  oeddynt  wedi  cael 
dim  o'r  arian  pan  oeddwn  i  yn  ymadael.     Cef- 


48  O    AMGYLCH   Y   BYD. 

ais  y  fraint  o  gyfarfod  a  Chyrnry  parchus  a 
boneddigaidd  yn  Sydney ;  un  o'r  rhai  y w  S.  H. 
Jones,  cyfreithiwr,  yr  hwn,  er  niai  genedigol 
yw  o  Liverpool,  sydd  yn  gallu  parablu  yr  hen 
iaith  yn  lied  dda. 

Pan  yn  gadael  Sydney,  tua  chwech  o'r  glocn 
yn  yr  hwyr,  daeth  amryw  gyfeillion  i'.m  heb- 
rwng  ar  fwrdd  yr  agerlong,  City  of  Adelaide, 
ac  yno  ysgydwasom  ddwylaw  yn  ol  yr  hen 
ffasiwn  Gymreig.  Yn  fuan  yr  oeddym  yn 
nghanol  y  bau,  ac  mewn  lie  manteisiol  i  wel- 
ed  rhai  o'r  prif  adeiladau,  ac  yn  eu  plith  y 
Government  House,  yr  hwn  sydd  yn  adeilad 
hardd  wrth  ben  y  bau,  yn  cael  ei  amgylchynu 
gan  erddi  dymunol.  Yn  nihen  ychydig  fyn- 
ydau  daethom  i  olwg  Wooloornooloo,  ac  yn 
fuan  cyrhaeddasom  y  Sydney  Heads,  lie  yr 
aeth  y  llong  Dunbar  yn  ddrylliau  tra  ar  ei 
thaith  o  Brydain,  ac  y  collwyd  dros  bedwar 
cant  o  fywydau—  amgylchiad  torcalonus  iawn 
— boddi  yn  ymyl  y  porthladd,  ar  ol  ymladd 
yn  llwyddianus  a  holl  nerthoedd  y  weilgi 
dymhestlog. 

Darganfyddwyd  Australia  gan  Cadben 
Cook,  yn  1770,  a  dechreuodd  llywodraeth 
Lloegr  anfon  ei  drwg-weithredwyr  i  New 
South  Wales  yn  1788 ;  a'r  amser  hwnw  anfon- 
wyd  yno  565  o  ddynion,  a  192  o  ferched.     Yr 


TJiEl'EDIGAETHMJ    AISTKALASIA.  49 

oedd  y  rhai  hyny  wedi  en  condemnio  i  benyd 
lafur  am  eu  boes.  Yr  oedd  trefedigaeth  New 
Soutb  Wales  y  pryd  hwnw  yn  cymeryd  i 
mewn  yr  boll  diriogaeth  o  Cape  York,  yn  gyf- 
ocbrog  i  10°  87'  o  raddau,  lledred  ddebeuol,  i'r 
Soutb  Cape,  yn  lledred  43°  29'  o  raddau  yn 
ddebeuol.  Hefyd  yr  oedd  yn  cymeryd  i  mewn 
yr  oil  o'r  ynysoedd  yn  y  Tawelfor  yn  y  lled- 
red ucbod.  Yn  1836  cymerwyd  rban  fawr  o 
dir  oddiar  New  South  Wales,  a  adnabyddir 
yn  awr  wrtb  yr  enw  South  Australia ;  ac  yn 
1846  cymerwyd  darn  arall  a  elwir  yn  bresenol 
Victoria.  Eto,  yn  1851  tynwyd  rhan  arall 
oddiwrthi,  yr  bon  sydd  yn  gwneyd  i  fyny 
Queensland.  Oddiwrth  yr  ucbod  gwelir  fod 
New  Soutb  Wales,  fel  y  gelwir  hi,  am  ei  bod 
yn  debyg  o  ran  ei  bryniau  a'i  mynyddoedd, 
a'i  meusydd,  i  Ddeheudir  Cymru,  "  gwlad  y 
gan,"  wedi  cael  ei  rhanu  i  bedair  trefedigaeth. 
Maent  yn  cael  eu  llywodraethu  yr  un  modd 
ag  y  llywodraetbir  Canada,  neu  heb  fod  yn 
annhebyg  iawn  i  lywodraetb  un  o'r  Talaethau 
Unedig,  ond  fod  y  Llywodraethwr  ac  un-ar- 
bugain  o'r  Cyngor  Deddfwrol  yn  cael  eu  pen- 
odi  gan  goron  Lloegr,  yn  hytrach  na  chael  eu 
hethol  gan  y  bobl,  fel  yn  America.  Pa  fodd 
bynag,  ymddengys  fod  boddlonrwydd  cyifred- 
inol  yn  mhlith  y  bobl  yn  Australia  i'r  drefn 
3* 


50  O    AMGYLCH   Y   BYD. 

hon ;  a  chredaf  fod  y  trefedigaethau  llawn 
mor  anrhydeddus,  a  llawer  rawy  heddychol, 
nag  ydyw  y  Talaethau  Unedig. 

Mae  New  South  Wales  yn  328,437  o  filltir- 
oedd  ysgwar  mewn  arwynebedd,  ac  y  mae  ei 
hyd  mewn  un  lie  yn  900  o  filltiroedd,  a'i  lied 
mewn  lie  arall  yn  850  o  filltiroedd.  Cyfrifid 
poblogaeth  New  South  Wales,  yn  1876,  yn 
618,981,  heb  y  brodorion.  Mae  New  South 
Wales,  fel  Victoria  a  Queensland,  yn  meddu 
llawnder  o  fwnau,  ac  mae  rhan  fawr  o  honi  yn 
dir  llafur  da.  Grwlan  yw  prif  gynyrch  y  wlad, 
ac  yn  nesaf  at  wlan,  o  ran  gwerth,  yw  tun  a 
chopr.  Yr  oedd  yno  yn  1876,  24,382,536  o 
ddefaid,  a  3,134,086  o  dda  corniog,  357,696  o 
geffylau,  a  190,950  o  foch.  Cyfanswm  y  tir 
llafur  oedd  297,575  o  erwau,  o'r  hwn  yr  oedd 
154,030  o  erwau  dan  wenith,  3,462  dan  haidd, 
a  13,795  dan  geirch. 

Credir  fod  New  South  Wales  yn  meddu 
mwy  a  gwell  glo  nag  un  rhan  arall  o  Austra- 
lia. Yr  oedd  yno  yn  1875  chwech-ar-hugain  o 
lofeydd  yn  cael  eu  gweithio,  o'r  rhai  y  codwyd 
1,192,861  o  dunelli  o  lo,  yr  hwn  oedd  yn 
werth  665,746  j>.  Mae  aur  i'w  gael  mewn 
rhanau  helaeth  o'r  wlad,  a  gelwir  yr  aur- 
feusydd,  yn  Western  .Fields,  Southern  Fields,  a 
Nwthern  Fields.     Yn  y  flwyddyn    1872  cod- 


TREFEDIGAETIIAU  AUSTRALASIA.  51 

wyd  392,186  owns  o  aur ;  a  dyma  y  flwyddyn 
fwyaf  cynyrchiol  yn  hanes  yr  aur-gloddiau. 
Mae  yn  y  drefedigaeth  hefyd  fwnau  copr  o'r 
fath  oreu,  y  rhai  a  weithir  gyda  llwyddiant 
mawr.  Hefyd  y  mae  yn  y  wlad  rei'ffyrdd 
llwyddianus;  ac  yn  1876  yr  oedd  tair  mewn 
gweithrediad,  sef  y  Southern,  y  Western,  a'r 
Northern,  a'r  oil  wedi  cael  eu  hadeiladu  gan 
y  Llywodraeth.  Ac  yn  mhellach,  y  mae  llin- 
ellau  telegraphaidd  mewn  cyflawn  weithred- 
iad  yn  mhob  rhan  o'r  wlad. 

Rhwng  Sydney  a  Melbourne,  yr  oeddym  yn 
hwylio  bron  yr  holl  amser  yn  ngolwg  y  tir. 
Yr  oedd  yr  agerlong  yn  llawn  o  deithwyr  yn 
dyfod  i  Melbourne  i  weled  y  faces  ar  cricket 
match  rhwng  y  "  New  South  Wales  Club  "  a'r 
"  Victorians ; "  a'r  cricket  game,  a'r  rhedeg- 
feydd  oeddynt  brif  destynau  eu  hymddydd an- 
ion hwy.  Ond  cefais  hwynt  yn  hynod  gyt- 
eillgar  a  charedig.  Yn  eu  plith,  yr  oedd 
gwraig  un  o'r  Mormoniaid  o  Salt  Lake  City, 
yr  hon  oedd  fel  Anne  Eliza  Young,  yn  teithio 
iddarlithio  yn  erbyn  Mormoniaeth.  Gallaswn 
feddwl  oddiwrthi,  na  chafodd  gystal  gwran- 
dawiad  ag  a  ddymunasai  yn  Sydney  ;  ac  ar  ol 
treulio  ychydig  amser  yn  Melbourne,  yr  oedd 
am  ddychwelyd  at  ei  gwr,  yr  hwn  oedd  yn 
yn  ohebydd  da  i'r  JSfeio  York  Herald  yn  San 


52  O    AMGYLCH    Y    BYD. 

Francisco.  Cefais  hefyd  yn  ystod  y  fordaith 
ymgom  a  Mr.  St.  Vincent  a'i  wraig,  actors  o 
America,  y  rhai  oeddynt  yn  Australia  er's  ped- 
air  blynedd.  Dywedent  eu  bod  wedi  gwneyd 
yn  dda  yno ;  ac  o  ran  hyny,  y  maent  yn 
haeddu  cefnogaeth  y  dosbarth  sydd  yn  myn- 
ychu  y  chwareudai.  Bum  un  noson  yn  eu 
gwrandaw  yn  yr  Apollo  Hall,  ac  yr  oeddynt 
yn  rhagorol.  Cyrhaeddasom  Hobson  Bay 
mewn  llai  na  48  o  oriau :  a  dy  wedir  na  wnaeth 
yr  un  agerlong  y  fordaith  mewn  amser  mor 
fyr,  oddigerth  y  City  of  Melbourne.  Oddiar 
y  bau,  ymddangosai  y  tir  yn  rhyw  wastadedd 
eang,  heb  ond  ychydig  o  goed  yn  ei  orchuddio. 
Yn  nihen  tair  awr,  glaniasom  yn  Sandrich,  lie 
yr  erys  pob  agerlong  a  Hong  o  gryn  faintioli, 
trwy  nad  yw  yr  afon  Yarra  Yarra  yn  ddigon 
dofn  iddynt  ddyfod  mor  uchel  a  Melbourne. 
Oddiyno  yr  oedd  genym  dair  milldir  gyda'r 
gerbydres  i  Melbourne. 

Wedi  cyraedd  dinas  Melbourne,  cymerais 
gab  i'r  Supreme  Court  Hotel,  ty  Cymreig,  101 
William  Street,  yr  hwn  er  y  gellid  ei  gadw  yn 
fwy  trefnus,  sydd  yn  dy  da,  a  llawer  gwell 
na'r  un  gwesty  Cymreig  a  welais  yn  New 
York,  ac  o  ran  hyny,  hawdd  y  gall  fod.  Cef- 
ais fod  llawer  o  Gymry  wedi  dyfod  i  lawr  o'r 
mwngloddiau  i  dreulio  y  Nadolig  yn  y  ddinas, 


TEEFEDIGAET1IA.U  AUSTRALASIA.    '  53 

ac  felly  yr  oedd  y  ty  yn  weddol  lawn ;  felly  yn 
wir  yr  oedd  y  rhan  fwyaf  o'r  gwestai,  o  her- 
wydd  y  dyddordeb  a  deimlid  yn  y  cricket 
match  a'r  rhedegfeydd.  Yr  oedd  yn  hysbys 
hefyd  fod  cyfarfod  pregethu  i  gael  ei  gynal 
yn  y  capel  Cymreig  ddydd  Sul,  a  dygodd 
hyny  nifer  mawr  i'r  ddinas. 

Boreu  dranoeth — sef  Sadwrn  y  Nadolig, 
pan  aethyni  i  chwilio  am  fy  luggage,  cefais 
swyddfa  y  rheilffordd  a  phob  masnaclidy  yn 
gauedig  ;  ac  er  fod  y  station  master  yn  Gyniro 
ewyllysgar,  nis  gallai  wneyd  dim  ar  fy  rhan, 
yn  absenoldeb  y  custom  officer.  Felly  gorfu  i 
mi  fod  heb  fy  eiddo  hyd  ddydd  Mawrth.  Y 
maent  fel  rheol,  yn  cadw  eu  gwyliau  yn  fanwl 
iawn  yno  ;  ac  ymddengys  fod  ganddynt  am- 
ryw  o  ddyddian  gwyl,  nad  oes  son  am  danynt 
yn  America  na  Phrydain ;  ac  yn  eu  plith  y 
mae  y  dydd  gwyl  a  geidw  y  Victorians,  er 
coffadwriaeth  am  y  pryd  y  cawsant  eu  hanni- 
byniaeth  ar  New  South  Wales  Wedi  methu 
yn  fy  amcan  eyfeiriais  fy  nghamrau  i  lawr 
heolydd  Burke,  Collins  ac  Elizabeth,  heibio  y 
Post  Office,  yr  hwn  sydd  adeilad  mawr  a  chad- 
arn,  ac  mae  yno  adeiladau  gwychion  eraill. 
Yn  y  parth  hwn  o'r  dref,  ceir  mantais  dda  i 
weled  y  ifasiynau,  a  dull  y  bobl  o  ymdrws- 
iadu.     Gwelir  pobl  wridgoch  ac  iach  yr   olwg 


54  O    AMGYLCH    Y    BYD. 

arnynt,  wedi  ymwisgo  yn  dra  gwahanol  i  bobl 
America  a  Phrydain.  Mae  y  dynion  yno  yn 
gadael  i'w  barfau  dyfu  yn  hirion,  ac  mae  y 
ffasiwn  yn  fy w  felly  nag  yn  America ;  gan 
hyny  lie  gwael  ydyw  i  eillwyr.  Er  mor  dda 
y  mae  y  merched  yr.  gwisgo,  nid  oeddynt  wedi 
cael  gafael  ar  yr  hen  ddull  ffol  o  binio  eu  dill- 
ad  o'r  tu  ol,  ac  oblegid  hyny  y  maent  yn  ym- 
ddangos  yn  dra  gwahanol  i  ferched  America. 

O'r  pen  dwyreiniol  i'r  ddinas  gellir  gweled 
maintioli  Melbourne.  Hon  ydyw  y  ddinas 
fwyaf  a  chyfoethocaf  yn  yr  arddrych  deheuol, 
neu  yr  ochr  hono  i'r  cyhydedd.  Mae  y  Town 
Hall  yno  yn  adeilad  gyda'r  mwyaf  costfawr  a 
welir  mewn  unrhyw  fan,  a'r  un  modd  gellir 
dweyd  am  yr  organ  sydd  yno.  Cefais  y  fraint 
o'i  chly wed  yn  chwareu  y  "  Messiah, "  nos 
Nadolig,  yn  nghyda  dros  ddau  gant  o  gantor- 
ion  rhagorol  ag  offerynau  eraill.  Mae  adeilad 
y  Llyfrfa  gyhoeddus  yn  un  rhagorol ;  ac  mae 
y  Llyfrfa  yn  agored  bob  amser  i  bawb,  yr  hon 
sydd  yn  rhodd  i'r  bobl,  a  dywedir  nad  oes  ei 
gwell  yn  yr  holl  fyd  o  ran  amrywi^eth  llyfrau 
ar  bob  cangen  o  wybodaeth  ;  a  chynwysa  dros 
100,000  o  gyfrolau.  Ceir  yn  yr  adeilad  hefyd 
oriel-arluniau  o  bob  math,  a'r  rhai  hyny  yn  ar- 
dderchog ;  hefyd  y  mae  yno  wahanol  arddang- 
osiadau  o  waith  cywrain  celfyddyd,  yn  dangos 
niedr  a  gallu  dyn. 


TREFEDIGAETHAU  AUSTRALASIA.  55 

Mae  y  Government  House  tua  milltir  a  han- 
er  i'r  de-ddwyrain,  yn  adeilad  hynod  o  hardd, 
a'r  mwyaf  ar  ochr  ddeheuol  y  cyhycledd ;  a 
chostiodd  swm  aruthrol ;  canys  yr  oedd  yn  of- 
ynol  cludo  y  ceryg  i'w  adeiladu  o  Tasmania, 
neu  Van  Diemen's  Land.  Nid  oedd  yr  adeilad 
wedi  ei  lwyr  orphen  ar  y  pryd.  Defnyddir 
llechi  o'r  Hen  Wlad  i  doi  adeiladau  yno  fel  yn 
Sydney  ;  ac  nid  oes  ond  ychydig  o  lechi  yn 
cael  eu  cloddio  yn  Australia  hyd  yn  hyn. 
Deallwyf  fod  tua  chant  o  chwarelwyr  yn 
gweithio  mewn  chwarel  yn  Adelaide,  South 
Australia ;  ac  niaent  yn  derbyn  deg  swllt  y 
dydd  o  gyflog.  Hefyd  yr  oedd  chwarel  yn 
cael  ei  hagor  yn  Van  Diemen's  Land,  gan  gwm- 
ni  o  Melbourne ;  eithr  ni  wnaed  ond  ychydig 
o  lechi  yno  eto.  Clywais  hefyd  fod  chwarel 
yn  cael  ei  gweithio  yn  agos  i  Golburn,  New 
South  Wales ;  eithr  nis  gallaf  ddweyd  dim  am 
natur  y  ceryg,  na'r  cyflog  a  delir  yno. 

Chwareudy  ardderchog  ydyw  y  Theater 
Royal,  yn  Melbourne,  oddi  fewn  ac  oddi  allan ; 
ac  mae  y  chwareudai  yno,  yn  tra  rhagori  ar  yr 
eiddo  Sydney.  Yr  oedd  y  Pantomime  of  the 
Prince  of  Wales'  visit  to  India,  a  chwar- 
euid  yn  y  Royal  yn  ardderchog  dros  ben.  Der- 
byniai  lwyddiant  mawr  yn  nosweithiol,  ac  yno 
ymgasglai  lluoedd  o  edrychwyr. 


56  O    AMGYLCH    Y    BYD. 

Ceir  yno  addoldai  ysblenydd,  wedi  eu  had- 
eiladu  ar  gonglau  yr  heolydd  ;  ac  ni  welais  er- 
ioed  eu  harddach.  Maent  yn  tra  rhagori 
mewn  gwychder  a  harddwch  ar  addoldai  San 
Francisco.  Ar  Queen  Street  y  mae  capel  bychan 
ond  hardd  perthynol  i'r  Cyrary,  lie  y  pregetha 
y  Parch.  W.  M.  Evans,  a  chefais  y  fraint  6'i 
glywed  ef  a  Mr.  Williams,  Ballarat,  yn  preg- 
cthu  yn  rynius  yn  nghyfarfodydd  y  Nadolig. 
Yr  oedd  yno  dyrfa  fawr  lewyrchus  o  Gymry 
wedi  ymgasglu  yn  nghyd  i  wrandaw.  Mae  y 
Cymry  yno  yn  ffyddlonach  nag  yn  Sydney,  ac 
yn  ymdrechu  rnwy  i  gynal  yr  achos  Cymreig  i 
fyny.  Hefyd  y  mae  lie  i'r  Cymry  yno  i 
wella  yn  eu  hymdrechion  dros  achos  crefydd ; 
ac  mae  Mr.  Evans,  yn  nghyd  ag  eraill  wedi 
bod  yn  ymdrechgar  dros  ben  gyda'r  moddion 
Cymreig.  Gwnaed  ymdrechion  egniol  hefyd  i 
godi  papyr  Cymreig  yn  yr  arddrych  deheuol^ 
i  ddal  cymundeb  rhwng  y  Cymry,  yn  eu  hen 
iaith;  eithr  er  y  cwbl  ui  chaed  ond  tua  thr1 
chant  i'w  dderbyn.  Mae  h}m  yn  profi  nad 
ydyw  Cymry  Australia  mor  wladgarol  a  dar. 
llengar  a  Chymry  America.  Nid  yw  Cymry 
Australia  yn  gofalu  fawr  am  yr  hen  arwyddair 
Cymreig,  "  Oes  y  Byd  i'r  Iaith  Gyinraeg,"  ac 
mae  pob  peth  yn  profi  i  mi  nad  oes  ond  oes  fer 
iawn  iddi  yno !     Dim  ond  tri  chant  oedd  yn 


TREFEDIGAETHAU  AUSTRALASIA.  57 

derbyn  Yr  Ymwelydd  !  Nid  gorchest  iddynt 
fuasai  derbyn  1,200  o'r  Ymwelydd,  yn  ol  rhif- 
edi  y  Cymry  yn  Victoria,  New  South  Wales, 
Tasmania,  <fcc.  Nid  oes  neb  o'r  Cymry  yn 
dwyn  eu  plant  i  fyny  i  siarad  Cymraeg ;  ac 
mae  llawer  o'r  rhai  a  symudasant  o  Gymru  yn 
ieuainc  wedi  colli  eu  Cymraeg  yn  gwbl.  Mae 
yn  anhawdd  cadw  y  Gymraeg  yn  fyw  yno,  am 
nad  oes  un  llyfr  Cymreig  a  gyhoeddir  yn  talu 
am  dano  ei  hun,  a'r  un  modd  gyda'r  cylch- 
gronau  a'r  newyddiaduron ;  a  pliwy  sydd  mor 
ffol  a  myned  i  aberthu  llafur  ac  arian,  heb  neb 
yn  gwerthfawrogi  yr  ymdrecb  ?  Mae  y  pethau 
hyn  yn  profi  i  mi  mai  marwolaetb  sydd  yn 
aros  yr  iaitb  Gyniraeg  yn  Australia. 

Aethym  i  weled  cbwareu  y  cricket  game,  ac 
yr  oedd  yno  lawer  o  filoedd  wedi  j^mgasglu  yn 
nghyd  i  edrych  ar  yr  ymrysonfa.  Bu  y  Vic- 
torians yn  fuddugoliaethus  y  diwrnod  cyntaf ; 
ond  daeth  yn  wlaw  trwm,  a  gwlawiodd  bob 
dydd  trwy  yr  wythnos,  ac  o  herwydd  hyny 
gorfu  i  chwareuwyr  New  South  Wales  ddych- 
welyd  adref  yn  sjomedig,  er  mai  hwy  a  enill- 
asant  y  gamp  y  llynedd. 

Dydd  Mercher  canlynol,  aetbym  i  Bendigo, 

yr  hwn  sydd  yn  lie  hynod  o  herwydd  cyfoeth 

yr  aur  gloddiau.     Bu  Ballarat  yn  nodedig  o 

ran  aur,  eithr  y  mae  yn  myned  yn  ol  yn  awr. 

4 


58  o  aMgylch  y  byD. 

Ar  y  ffordd  i  Bendigo,  tarewais  ar  Gymro 
parchus  o'r  enw  Jones,  sydd  yn  cadw  melin 
flawd  tua  deugain  milltir  yn  y  wlad.  Deallais 
fod  y  gwastadir  yr  oeddym  yn  myned  drwyddo, 
yn  eiddo  i  ychydig  o  ddynion,  am  ugeiniau  o 
filltiroedd.  Nid  oedd  braidd  ddim  i'w  weled 
ond  defaid  ar  bob  ochr  i'r  ffordd,  ac  weithiau 
ceir  gweled  ambell  i  balasdy  godidog,  yn  en- 
wedig  anedd-dy  y  cybydd  Clark,  yr  hwn  fu 
farw  yn  ddiweddar  yn  werth  4,000,000  o  bun- 
au.  Gadawodd  ei  eiddo  i'w  dri  mab ;  ond  gan 
ei  fod  yn  hoffi.  un  mab  yn  fwy  na'r  lleill, 
rhoddodd  braidd  yr  oil  o1i  eiddo  i  hwnw.  Ar 
ol  marwolaeth  y  tad,  darfu  i'r  mab  hwnwranu 
yr  eiddo  yn  gyfartal  rliyngddo  ef  a'i  frodyr. 
Dyrchafodd  hyn  ef  yn  ngolwg  y  wlad.  Y  mae 
ganddo  1,500,000  o  ddefaid,  ac  un  ffarm  yn 
cynwys  50  o  filltiroedd  ysgwar.  Yr  oedd  y 
tad  yn  ormod  o  gybydd  i  geisio  pethau  angen- 
rheidiol  iddo  ei  hun. 

Yn  nesaf,  ymwelais  a  Castle  Manes,  yr  hwn 
sydd  yn  lie  bychan,  ond  hynod  am  ei  fwn- 
gloddiau.  Ni  arosais  ond  ychydig  yno  ;  ac 
wedi  myned  drwy  ddau  dwnel  tua  milltir  o 
hyd,  cyrhaeddais  i  Bendigo  erbyn  8  o'r  gloch 
y  nos.  Cyfarfyddais  a  llawer  o  Grymry,  a 
chedwir  y  Prince  of  Wales  Hotel  gan  Gym- 
raes  o'r  Bala.     Dranoeth  ymwelais  a'r  Eagle 


1   TREFEDIGAETHAT7  AUSTRALASIA.  59 

Hawk  Mine,  un  f  u  yn  dra  chyfoethog  ;  ac  mae 
yn  perthyn  yn  awr  i  ddau  frawd.  Cefais  y 
defbyniad  mwyaf  gwresog  ganddynt,  a  chroes- 
aw  mawr  yn  eu  tai  eu  hunain.  Buont  yn 
foddion  i  fy  ngwneyd  yn  gydnabyddus  ag  am- 
ryw  o  foneddigion  dylanwadol  a  chyfrifcl. 
Bum  drwy  y  mwnglawdd,  yr  hwn  sydd  yn 
500  o  droedfeddi  o  ddyfnder.  Cymry  yw  y 
rhan  fwyaf  o'r  gweithwyr.  Aeth  Cymro  o'r 
enw  Owen  Owens,  mab  William  Owens,  llyfr- 
werthwr  yn  Bethesda,  Grogledd  Cymru,  ar  goll 
yno  er's  chwe'  mis  yn  ol ;  ac  er  chwilio  pob 
man  a  sychu  pyllau  dwfr,  methwyd  a  chael 
dim  o'i  hanes.  Bachgen  diniwed  oedd,  heb 
elynion  ;  ac  ni  fuasai  o  un  lies  i  neb  ei  lof- 
ruddio  a  chuddio  ei  gorff.  Hefyd  nid  oeddun 
rheswni  dros  iddo  ddianc,  canys  gadawodd  ei 
ddillad  ar  ol.  Os  aeth  i  ffwrdd,  dylai  ysgrif- 
enu  at  ei  gyfeillion  pryderus.  Gwelais  yno 
aderyn  rhyfedd,  sef  piogen  {magpie)  wedi 
dysgu  canu  y  tonau,  "  Have  no  wife,"  a  "  Pad- 
dle my  own  canoe,"  a  hyny  agos  yn  berffaith. 
Yr  oedd  yn  parablu  y  geiriau  agos  mor  blaen 
a  bod  dynol.  Mae  dau  o  addoldai  Cymreig 
yn  y  lie  hwnw,  ond  ni  chefais  fawr  o'r  manyl- 
ion  yn  eu  cylch.  Bendigo  a  Ballarat  ydyw  y 
trefydd  mwyaf  yn  Victoria,  allan  o  Melbourne, 
ac  maent  yn  lleoedd  bywiog.     Ceir  llawer  o 


60  O   AMGYLCH   Y   BYD, 

fwngloddiau  yn  y  cylchoedd  hyny.  Saith  a 
chwech  ydoedd  cyflog  y  mwnwyr  goreu,  am 
wyth  awr  y  dydd.  Mae  y  cyflog  yn  fychan 
iawn,  gan  fod  ymborth  a  phethau  eraill  can 
ddruted  yno  ag  yn  California ;  gan  hyny, 
gwell  i'r  miners  gadw  o  Victoria.  Mae  y  cyf- 
logau  ychydig  yn  well  yn  New  South  Wales, 
Aethym  i  Melbourne  i'r  rhedegfeydd  ceffylau, 
ac  yr  oedd  yno  lawer  o  filoedd  o  edrychwyr, 
a  rhifai  y  merehed  fwy  na'r  dynion.  Mae  y 
rhedegfeydd  hyn  yn  dra  gwahanol  i  redegfey  dd 
America,  a'r  eiddo  Ewrop  hefyd.  Cefais 
ddyddordeb  mawr  yno,  a  gwelais  geffylau 
campus  a  gyrchwyd  i'r  lie  o  wledydd  Ewrop. 
John  Patmen  oedd  y  dyn  gwyn  cyntaf  a 
sefydlodd  yn  Port  Phillip,  a  hyny  mor  ddi- 
weddar  a'r  flwyddyn  1835;  a  thalodd  Syr  T. 
Mitchell  ymweliad  a  Victoria,  yn  1836,  pryd 
nad  oedd  yno  ond  200  o  bobl  wynion,  Yn 
1845,  yr  oedd  poblogaeth  Victoria  yn  32,00", 
pryd  y  dechreuwyd  adeiladu  Melbourne,  yr 
hon  ddinas  yn  awr  sydd  yn  cynwys  dros  200,- 
000  o  bobl.  Mae  cynydd  Victoria  yn  rhy- 
feddol  mewn  amaethyddiaeth ,  llaw-weith- 
feydd,  mwngloddiau  a  dinasoedd,  mewn  am- 
ser  mor  f yr.  Gwelir  fod  cynydd  Australia  yn 
barhaus,  drwy  ei  bod  fel  yn  nesau  at  Ewrop 
ac  America,   yr  hyn  a  achosir  gan  reilffyrdd, 


TKEFEDIGAETHAU  AUSTRALASIA.  61 

agerlongau  cyflym,  a  llinellau  gwefrebol.  Mae 
agerlongau  yn  dyfod  yno  o  Lunclain  mewn  45 
o  ddyddiau, 

Mae  llawer  o'r  Chineaid  yn  dyfod  drosodd 
yno,  ond  nid  ydynt  yn  blino  cymaint  ar  y  bobl 
wynion  ag  yn  California ;  ac  hefyd  y  maent 
yn  cael  cymaint  o  barch  yno  yn  gyffredin  a 
dynion  gwynion. 

Dywed  Mr.  Francis  Roberts,  arolygwr  a 
rhan-berchenog  y  chwarel  yn  Tasmania,  fod  y 
rhagolygon  yno  yn  nodedig  o  dda.  Llechau 
gleision  ydynt,  ac  mae  y  maen  yn  gorwedd  yn 
wastad.  Daeth  drosodd  i  Victoria  i  chwilio 
am  chwarelwyr,  i'r  rhai  yr  oedd  yn  cynyg 
wyth  swllt  a  grot  yn  y  dydd.  Yr  oedd  yno 
13  yn  gweithio.  Dealler  fod  byw  a  theithio 
drwy  Australia  yn  llawer  drutach  nag  yn  Am- 
erica ;  ac  mae  dilladau  o  bob  math  yn  ddrut- 
ach  yno,  ond  crysau.  Cara  llawer  fyw  yno,  o 
herwydd  fod  cigoedd  mor  rad ;  ond  yr  wyf  fi 
yn  barnu  pethau  fel  y  canfyddais  hwy.  Ni 
chaed  dim  gwlaw  yno  er's  cryn  amser,  ac  yr 
oedd  y  bobl  yn  galw  y  ty wydd  yn  boeth ; 
eithr  nid  oeddwn  yn  teimlo  yr  hin  yn  annym- 
unol  o  boeth. 

Mae  Victoria  yn  cynwys  88,198  o  filltiroedd 
ysgwar,  neu  56,446,720  o  erwau  o  dir,  amryw- 
iol  o  ran  ei  natur.     Yn    1877  yr  oedd  y  bobl- 


62  0    AMGYLCH    Y    BYD. 

ogaeth  yn  849,021.  Darganfyddwyd  yr  aur 
yno  yn  1851,  ac  am  y  deng  mlynedd  cyntaf, 
neu  rhwng  1852  a  1862,  anfonwyd  oddiyno  i 
Brydain  Fawr,  dros  2,000,000  o  wnses  o  aur, 
yn  flynyddol.  Yn  18 75  yr  oedd  45,000  o 
f  wnwyr  yn  gweithio  yn  y  drefedigaeth ;  a 
dywedir  fod  un  ran  o  bedair  o  honynt  yn 
Chineaid.  Yr  oedd  y  rhan  helaethaf  o'r  ym- 
fudwyr,  os  nad  yr  oil  o  honynt,  wedi  cael 
cymorth  gan  y  llywodraeth  i  ymfudo  i'r  wlad. 
Ymddengys  fod  mwy  o  reilffyrdd  yn  Victoria 
nag  sydd  yn  unrhyw  un  o'r  trefedigaethau 
eraill.  Am  ainaethyddiaeth  gellir  dweyd  fod 
yn  Victoria,  yn  1875,  196,184  o  geffylau ; 
1,054,590  o  anifeiliaid  corniog;  11,749,532  o 
ddefaid  a  >  40,765  o  foch.  Mae  y  gweddill  o'i 
heiddo  yn  debyg  i'r  hyn  a  fynegwyd  yn  barod 
am  eiddo  yn  New  South  Wales. 

Gradewais  Melbourne,  yn  yr  agerlong 
enwog  Claud  Hamilton,  yr  hon  sydd  yn  ad- 
nabyddus  iawn  yn  Australia,  o  herwydd  mai 
o  honi  hi  y  collwyd  y  blwch  a'r  aur,  wrth  ei 
drosglwyddo  o'r  naill  agerlong  i'r  Hall,  yn  ag- 
os  i  Port  Davison,  gogleddbarth  Australia. 
Deuwyd  o  hyd  i'r  aur,  pa  fodd  bynag,  yn 
mhen  amryw  o  fisoedd,  ac  ar  ol  dyfal  y in- 
ch wiliadau.  Hwyliais  i  lawr  yr  afon  Yarra 
Yarra  heibio  i  Williamstown  a   Sandrich,  a 


TKIOFEDIGAETHAU  AUSTRALASIA.  63 

Queen's  Cliff,  ac  yn  mhen  cbwe'  awr  yr  oedd- 
wn  allan  yn  y  mor.  Yr  oedd  y  tywydd  yn 
hynod  o  arw,  a  chan  i  mi  daraw  ar  gwmni  cys. 
urus,  arosais  i  lawr  islaw  y  deck  braidd  yr 
holl  ffordd.  Daliasom  allan  i'r  mor  o  olwg 
y  tir,  ac  er  i  ni  gychwyn  boreu  Sadwrn,  ni 
ddaethom  i  olwg  tir  hyd  12  o'r  gloch  ddydd 
Llun.  Y  tir  cyntaf  a  welsom  oedd  Ynys 
Kangaroo ;  ond  hefyd  daeth  tir  Deheubarth 
Australia  i'r  golwg  ar  yr  ochr  dde.  Ym- 
ddengys  mai  ynys  lom,  ddiffrwyth,  ydyw  y 
Kangaroo  ;  ac  mae  tuag  20  milldir  mewn  am- 
gylchedd.  Wedi  myned  heibio  yr  ynys  yr 
oeddym  yn  y  Gulf,  ac  o  fewn  ychydig  filltir- 
oedd  i  dir  ffrwythlon.  Mae  y  tir  wedi  ei  laf- 
urio  braidd  yr  holl  ffordd  o  Ynys  Kangaroo  i 
Adelaide ;  ac  o  herwydd  hyny  y  mae  braidd 
yr  oil  o'r, tir  yn  meddiant  tramorwyr.  Ni 
ddaethom  i  olwg  y  dref  hyd  bump  o'r  gloch 
yn  yr  hwyr,  yr  lion  a  ymddangosai  yn  hynod 
rhwng  y  mynyddoedd  a'r  bryniau.  Bu  raid  i 
ni  fyned  heibio  Adelaide  i  Port  Adelaide,  tua 
deg  milldir  i  fyny  y  Grulf.  Mae  v  lleoedd  hyn 
yn  rhy  agored  1  wneyd  porthladcloedd  eto,  ac 
felly  rhaid  myned  10  milltir  heibio  i  Adelaide 
i  geg  yr  afon,  a  dod  i  fyny  y  pellder  hwnw  i 
Port  Adelaide,  lie  y  glania  pob  math  o  long- 
au  ;   eto  nid  oes  ond  chwarter  milldir  o'r  Port 


64  O    AMGYLCH    Y    BYD. 

i'r  Gulf,  ar  linell  union.  Cefais  f od  y  porth- 
ladd  yn  llawn  o  longau  o  bob  parth  o'r  byd. 
Lie  bychan  ydyw  y  Port,  a  chynwysa  tua 
3,000  o  drigolion  ;  arosais  yno  i  edrych  odd! 
amgylch  hyd  ddydd  Mawrth.  Yr  oedd  yn 
rhaid  i  mi  deithio  naw  milldir  ar  y  rheil- 
ffordd  cyn  cyraedd  Adelaide. 

Er  na  chefais  ond  amser  byr  yn  y  ddinas, 
credais  ar  y  pryd  hwnw  mai  dyna  y  lie  mwy- 
af  dymunol  a  welais  erioed  i  fyw  ynddo;  ac  y 
mae  yn  debyg  y  buaswn  wedi  ymsefydlu  yno 
dros  amser  o  leiaf ,  oni  bae  fy  mod  wedi  gwneyd 
trefniadau  erbyn  mordaith  fawr  i  Affrica,  ac 
felly  bu  raid  i  mi  ddychwelyd  i'r  Port,  gan 
fodyr  agerlong  yn  cychwyn  dranoeth.  Yr 
oedd  galwad  bywiog  am  ddynion  a  merched 
yno,  i'r  rhai  y  telid  cynogau  da.  Nid  oes  neb 
yn  gweithio  yno  ond  wyth  awr  yn  y  dydd. 
Dyna  lie  mae  y  bobl  yn  cymeryd  eu  byd  es- 
mwythaf  o  un  lie  a  welais  erioed ;  ac  mae  y 
dref  yn  mhell  o  flaen  Sydney  yn  ol  ei  maint- 
ioli.  Nid  oes  yr  un  store  na  shop  i'w  cael  yn 
agored  cyn  wyth  neu  naw  yn  y  boreu ;  ac 
maent  yn  cael  eu  cau  bob  un  am  chwech  yn 
yr  hwyr.  Maent  yn  rhoddi  shutters  mawrion 
ar  eu  ffenestri,  fel  ag  y  gwneir  yn  yr  Hen 
Wlad;  ac  o  herwydd  hyny  ymddengys  fel 
dydd  Sul  ar  ol   chwech  yn  yr  hwyr,   hyd  o 


TREFEDIGAETHAU  AUSTRALASIA.  65 

wyth  i  naw  boreu  dranoeth.  Wedi  can  yr  ys- 
tordai  ceir  gweled  canoedd  yn  cymeryd  y  ger- 
bydres  am  Glenely,  He  m&e  llawer  yn  byw  ar 
Ian  y  mor,  yn  y  "  Cottage  by  the  Sea."  Ym- 
gasgla  lluoedd  yno  i  ynidrochi ;  ac  mae  yr 
heolydd  yn  wastad  a  glan.  Hefyd  ceir  yno 
rai  heolydd  llydain  a  phrydferth.  Lie  hardd 
ydyw  Adelaide,  ac  mae  King  William  Street 
yn  nodedig  o  herwydd  ei  hadeiladau  gwych- 
ion.  Hysbysir  na  fn  cystal  amser  braidd  er- 
ioed  yno  ag  ydoedd  ar  y  pryd  hwnw.  Yn  wir 
nid  ydyw  eu  dull  o  weithio  ond  megys  chwareu 
mewn  cydmariaeth  i'r  modd  y  llafurir  yn  San 
Francisco  ;  ac  mae  yn  rhad  i  fyw  yno  hefyd. 

Mae  y  gerddi  yno  yn  ardderchog  dros  ben. 
Gwelais  un  person  a  fu  yn  teithio  oddi  am- 
gylch  y  byd,  yr  hwn  oedd  yn  sicrhau  fod  y 
gerddi  hyny  yn  brydferthach  nag  yn  unrhyw 
barth  arall  o'r  byd.  Ni  welais  inau  y  fath 
brydferthwch  erioed.  Dyma  le  dymunol  i 
fyw,  a  gall  pob  un  roddi  ei  droed  i  lawr  yno 
a  gwneyd  yn  dda  mewn  unrhyw  fasnach. 
Cynwysa  y  ddinas  tua  40,000  o  boblogaeth. 
Rhaid  i  mi  ei  gadael  dros  ysbaid  o  amser  beth 
by  nag.  Gallaf  ddweyd  fy  mod  wedi  cael 
Australia  yn  llawer  pellach  yn  mlaen  yn  nabob 
peth  nag  yr  oeddwn  yn  dysgwyl.  Credwyf 
fod  South  Australia  yn  well  lie  i  fyw  nag  Am- 


66  O    AMGYLCH    Y    BYD. 

erica,  ar  yr  adeg  yr  oeddwn  yno  beth  bynag. 

Mae  South  Australia  yn  liiesur  383,328  o 
filltiroedd  ysgwar  mewn  arwynebedd,  neu 
245,326,920  o  erwau.  Dechreuwyd  ymfudo 
yno  o  Prydain  Fawr,  yn  1836,  dan*nawdd 
cwmni  wrth  yr  enw  South  Australia  Colo- 
nization Association.  Yr  oedd  y  cwmni  yn 
wedi  cytuno  gyda'r  llywodraeth  Brydeinig  i 
drosglwyddo  ymfudwyr  i  South  Australia,  ar 
yr  aniod  y  byddai  iddynt  dderbyn  elw  oddi- 
wrth  y  tir  ;  neu  mewn  geiriau  eraill,  yr  oedd- 
ynt  yn  cael  y  tir,  ac  yn  ei  werthu  i'r  ymfud- 
wyr. Yn  ol  y  ddeiliadeb  a  gymerwyd  yn 
1876,  yr  oedd  yn  South  Australia  218,060  o 
dramoriaid. 

Cyn  ymadael  am  Affrica,  bernais  y  byddai 
ychydig  o  hanes  Tref edigaethau  eraill  Austral- 
asia, yn  dderbyniol  gan  y  darllenwyr. 

Queensland. — Mae  y  Drefedigaeth  hon  yn 
cynwys  669,520  o  filltiroedd  ysgwar,  neu  428,- 
492,800    o  erwau.     Dechreuwyd   y   sefydliad 
drwy  anfon  drwg-weithredwyr  yno  yn  1825, 
ac  yn  1842  agorwyd  y  wlad  i  sefydlwyr  rhydcl 
ion.     Erbyn  y  fiwyddyn  1846  yr  oedd  y  bob! 
ogaeth  rhwng  y  drwg  a'r  da  yn  rhifo  2,257 
ond  erbyn  1851  yr  oedd  yno    8,575  o    bob] 
Parhaodd  y  cynydd  i  fyned  yn  mlacn  yn  rhy 
feddol  mewn  blynyddoedd  dylynol,  fel  erbyn 


TREFEDIGAETHAU  AUSTRALASIA.  67 

1875  yr  oedd  yno  173,283  o  ddisgynyddion 
Ewropaidd,  yn  cynwys  105,009  o  ddynion  a 
68,274  o  ferclied.  Brisbane  yw  y  brif  ddinas, 
gyda  phoblogaeth  yn  1877,  o  28,061.  Yn  y 
blynyddoedd  diweddaf,  cynyddodd  poblogaeth 
Queensland  yn  fawr  drwy  ymfudiaeth  o  China, 
ac  o  ynysoedd  Mor  y  De.  Mae  yno  f wnglodd- 
iau  da  o  bob  natur ;  ond  o  herwydd  poethder 
yr  bin  a  lleithder  y  tir,  y  mae  rhan  o  honi  yn 
hynod  o  afiach.  Er  y  cwbl  cyfrifir  Queens- 
land yn  lie  da  i  ymfudwyr,  ac  mae  llawer  iawn 
o  aur  yn  cael  ei  godi  yno  yn  flynyddol,  yr  hyn 
sydd  yn  cyfrif  am  lwyddiant  y  wlad  a  chyn- 
ydd  y  boblogaeth; 

Western  Australia. — Yn  1875  y  sylfaen- 
wyd  y  Drefedigaeth  hon  yn  Dgorllewinbarth  y 
wlad,  a  mesura  oddeutu  978,000  o  iilltiroedd 
ysgwar.  Poblogwyd  y  Drefedigaeth  gyntaf, 
drwy  anfon  amryw  filoedd  o  ddrwg-weithred- 
wyr  yno  o  New  South  Wales;  ac  erbyn  1876 
yr  oedd  yr  holl  boblogaeth  yn  27,321.  Nid 
oes  dim  neillduol  hyd  yn  hyn  yn  perthyn  i'r 
wlad  ;  ond  ar  y  cyfan  gellir  dweyd  ei  bod 
wedi  dechreu  yn  dda. 

Tasmania. — Trefedigaeth  bwysig  yn  Aus- 
tralasia ydyw  hon,  a  adnabyddid  yn  y  blyn- 
yddoedd a  aethant  heibio  wrth  yr  enw^Van 
Diemens  Land.     Parganfyddwyd  yr  ynys  hon 


68  O    AMGYLOH   Y    BYD. 

gan  y  Morlywydd  Tasman,  yn  y  flwyddyn 
1642,  ac  wedi  hyny  gan  y  Capten  Cook,  yr 
hwn  a'i  harchwiliodd  i  raddau.  Mesura  26,215 
o  filltiroedd  ysgwar,  neu  16,778,000  o  erwau 
mewn  arwynebedd.  Yn  1876  yr  oedd  dros 
1,000,000  o  erwau  o'r  tir  dan  ddiwylliant,  a'r 
boblogaeth  yn  105,484,  sef  55,633  o  ddynion, 
a  49,851  yn  ferched.  Oddiwrth  adroddiad 
amaethyddol  am  yr  ynys  ymddengys  fod  yno 
yn  1877,  23,622  o  geffylau ;  124,459  o  dda 
corniog  ;  1,755,142  o  ddefaid,  a  60,681  o  foch. 
Mae  adnoddau  mwnawl  yr  ynys  yn  dra  am- 
rywiol  a  chyfoethog ;  ac  y  mae  yno  gyflawn- 
der  o  lechi  o'r  fath  oreu.  Mae  yn  Tasmania 
dair  o  reilffyrdd  mewn  cyflawn  weithrediad, 
sef  y  Launceston  and  Western  Railway,  45 
milltir  o  hyd  ;  un  arall  yn  120  o  filltiroedd  o 
hyd,  yn  cysylltu  y  ddau  brif  borthladd,  sef 
Hobart  Town  a  Launceston ;  ac  mae  cangen 
arall  o  reilffordd  yn  rhedeg  o  Mersey  River  i 
Deloraine.  Gan  fod  sefyllfa  Tasmania  yn 
ffafriol  i  lwyddiant  masnachol,  y  mae  yn  deb- 
yg  o  ddyf od  yn  Drefedigaeth  bwysig  yn  y  dy- 
fodol. 

Port  Darwin. — Porthladd,  neu  dref  fechan, 
yn  Ngogleddbarth  Australia  ydyw  Port  Dar- 
win, ac  mae  y  dref  a'r  wlad  oddiamgylch  yn 
cynyddu  yn  hynod  o  gyflym.     Mae  y  cynydd 


TREFEDtGAETHAU  AUSTRALASIA.  69 

hwn  iV  briodoli  i  gyflawnder  mawr*  o  fwnau 
gwertlifawr,  a  ddarganfyddwyd  yuo.  Tybir 
y  bydd  port  Darwin  mewn  amser  dyfodol  mor 
bwysig  mewn  ystyr  fasnachol,  ag  unrhyw  le 
arall  yn  Neheubarth  y  wlad.  Am  y  boblog. 
aeth  gellir  dweyd  fod  y  Chineaid  mewn  mwy- 
afrif  mawr  hyd  yn  bresenol,  yn  neillduol  felly 
drwy  yr  holl  Ogleddbarth.  Mae  llawer  o 
honynt  wedi  casglu  cyfoeth  anfertli  yn  yr  aur- 
gloddiau.  Dylid  crybwyll  fod  rbanau  o'r 
wlad  yn  boeth  ac  afiach  bob  amser.  Rhed 
Uinell  o  agerlongau  yn  fisol  o  Singapore  i 
Port  Darwin. 

Brodorioist  Australia. — Mae  rhanau  mawr- 
ion  o'r  wlad  hon  heb  eu  harchwilio  eto,  o  her- 
wydd  fod  yn  f wy  anhawdd  teithio  yno  nag 
yn  anialdiroedd  mawrion  Affrica  ei  bun! 
Mae  y  dwfr  mor  brin  yno  fel  nad  oes  un  math 
o  anifeiliaid  na  helwriaeth  i'w  cael  yn  yr  an- 
ialdiroedd; ac  mewn  canlyniad  amddifadir 
teithwyr  o  ymbortk  a  dwfr  i'w  clisychedu. 
Hefyd  mae  y  briwydd  a'r  coedwigoedd  mor 
dynion  a  dreiniog,  fel  nad  y w  yn  ddichonadwy 
myned  drwyddynt.  Ond  er  y  cwbl  y  mae  y 
ffaith  fod  y  gwefrebyr  wedi  ei  osod  ar  draws 
y  cyf  andir,  o  Adelaide  yn  y  De  i  Port  Darwin 
yn  y  Gogledd,  pellder  o  2,000  o  filltiroedd,  yn 
profi  fod  anturiaethwyr  yn  gallu  goresgyn  y 


70 


O   AMGTLOH  Y  BYD. 


"^ 


UN  0  FBODOEION  AUSTBALIA.. 


TREFEDIGAETHAU  AUSTRALASIA.  71 

rhwystrau  mwyaf  celyd.  Hefyd  y  mae  rheil- 
ffordd  yn  cael  ei  hadeiladu  ar  yr  un  llinell  a'r 
gwefrebyr ;  a  dengys  y  ff  eithian  hyn  fod  llaw- 
er  yn  cael  ei  wneyd  tuag  at  ddwyn  dirgelwcli 
mewnol  Australia  yn  adnabyddus  i'r  byd. 
Methwyd  hyd  yn  bresenol  a  chael  allan  faint 
van'  nifer  trigolion  gwreiddiol  a  brodorol  Aus- 
tralia. Mae  y  brodorion  yn  debyg  i'w  gilydd 
yn  mhob  parth  o'r  wlad,  yr  hyn  sydd  yn  proii 
eu  tarddiad  o'r  un  ffynonell  wreiddiol.  Maent 
yn  hollol  wahanol  o  ran  lliw  a  nodweddion 
eraill,  i  frodorion  gwledydd  ac  ynysoedd  er- 
aill.  Er  fod  en  lliw  yn  hollol  ddu  nid  oes 
dim  arall  yn  y  gwynebpryd  yn  debyg  i'r  Ne- 
gro Aifricanaidd.  Mae  y  talcen  yn  uchel  ac 
yn  syth,  lieb  golli  yn  ol  fel  talcen  slip  y  Ne- 
gro. Er  fod  eu  trwynau  yn  llydain,  eu  cegau 
yn  f'awrion  a'u  gwefusau  yn  dewion,  y  maent 
yn  llawer  mwy  lluniaidd  a  deallus  yr  olwg 
arn}Tnt  na'r  Negroaid.  Sylwir  hefyd  fod  llyg- 
aid  brodorion  Australia  yn  fychain,  duon,  yn 
ddwfn  yn  y  pen,  ond  er  hyny  yn  dreiddgar  a 
llym.  Mae  eu  gwallt  yn  ddu  ac  yn  hir,  heb 
fod  yn  wlanog  a  chrychlyd,  fel  gwallt  Negro- 
aid  Affrica.  Nid  ydynt  o  ran  maintioli  yn 
gwahaniaethu  llawer  oddiwrth  bobl  gylfredin 
Ewrop. 


72  O    AMGYLOH    Y    BYD. 


PENNOD  III. 

Mor  daith  o  Australia  i  Affrica  yn  y  llong 
"  Orient " — Dymunoldeb  y  daiih  —  Owmni 
cyfeillgar — Canu  a  dawnsio — Cyfarfod  cyf- 
aill  mewn  llong  arall  ar  ganol  y  mor — Hyf- 
rydwch  wrth  bysgota — Dal  albatross  a  mor- 
foch — Glanio  'yn  Cape  Toivn  —Trefedigaeth- 
au  Oape  of  Good  Hope,  cHr  daith  Vr  Diamond 
Fields,  (&c,,  <&c. 

Yr  oedd  agerlong  o'r  enw  Glenely,  a  dwy 
neu  dair  o  hwyl-longau,  i  gychwyn  i  Loegr, 
gaii  alw  yn  Cape  Town ;  ond  o  herwydd  y 
cwmni,  ac  ystyriaethau  eraill,  dewisais  yr  hwyl. 
long  Orient,  a  berthynai  i  Lnndain  ;  ac  ar  ol 
mordaith  o  49  o  ddyddian,  cyrhaeddais  Cape  of 
Grood  Hope.  Cefais  fordaith  hynod  o  hyfryd, 
ie,  gymaint  felly  fel  na  hiraethais  unwaith  sim 
weled  tir,  na  therfyn  y  daith.  Cefais  foddlon- 
rwydd  mawr  yn  y  Hong,  yr  hon  er  ei  bod  yn 
hen,  oedd  eto  yn  wasanaethgar.  Yr  oedd  yn- 
ddi,  y  fordaith  dan  sylw,  13  o  deithwyr,  9  o 
f erched  a  4  o  ddynion,  y  rhai  a  enwaf  fel  y 
canlyn  :  Y  Parch.  Charles  Morse,  ei  briod,  a'i 
ferch,  y  rhai  fuont  yn  byw  yn  Australia  21  o 
flynyddoedd.  Mae  yn  awr  yn  berson  Eglwys 
Loegr,  ac  yn  genadwr  i  wledydd  anwaraidd. 


O    AUSTRALIA    I   AFFRIOA.  73 

G-wr  boneddig  o'r  iawn  ryw  ydoedd,  ac  yn  un 
liynod  o  ddifynis  yn  ei  gwmni.  Yr  ail  oedd 
Mr.  Youell,  niasnachwr  o  Adelaide ;  ond  ar  yr 
amser  hwnw  yn  myned  i  Peterhead,  Scotland. 
Y  trydydd  oedd  Mr.  Bennett  o  Lundain,  yr  hwn 
a  deithiai  y  mor  am  ei  iechyd,  ac  ar  y  ffordd 
adref  o  Australia.  Nid  ydoedd  yn  cael  iechyd 
yn  un  man  ond  ar  y  mor  ;  er  hyny  yr  oedd  ar- 
naf  ofn  na  fyddai  fyw  yn  hir.  Wei,  y  fi  yd- 
oedd y  pedwerydd,  ar  fy  ffordd  i  barthau 
mewnol  Affrica,  sef  i'r  aur-gloddiau  a  meusydd 
y  diamond.  Yn  rnhlith  y  boneddigesau  yr 
oedd  Mrs.  Martin  a'i  merch,  brodorion  o  Cape 
Town,  y  rhai  a  gyfarfyddais  wrth  ddyfod  o 
Melbourne,  a  buont  yn  liynod  o  garedig  i  mi. 
Hefyd  yr  oedd  dwy  foneddiges  o  Lundain 
gyda  ni  wedi  bod  yn  Australia  yn  rhodio  ;  ac 
ymddengys  eu  bod  yn  meddu  digon  o  gyf oeth. 
Yr  oeddynt  yn  teithio  er's  blynyddau,  ac  yn 
foneddigesau  yn  nghyflawn  ystyr  y  gair.  Y 
ddwy  nesaf  y  sonir  am  danynt  oeddynt  Miss 
Turner,  a  Mrs.  Gilbert,  genedigol  yn  South 
Australia ;  yr  oeddynt  ar  y  ffordd  i  wneyd  taith 
drwy  Ewrop.  Gwnaethant  eu  hunain  yn  gyf  eill- 
gar  gyda  phawb,  ac  yr  oedd  eu  cwmniaeth  yn 
ychwanegu  llawer  at  bleser  ein  taith.  Yr  oedd 
Mrs.  Martin  a'i  merch,  Miss  Absalom  a  Miss 
Popam,  a  Mrs.  Mitchell,  sef  gwraig  y  cadben, 
4* 


74  O    AMGYLCH    Y    BYD. 

yn  gantoresau  campus,  ac  yn  dra  charedig, 
gan  yniegnio  i  wneyd  pawb  yn  gysurus. 

Canasom  lawer  i  ddifyra  ein  hunain,  a  phan 
fyddai  y  nior  yn  dawel,  yr  oeddyni  yn  dawns- 
io, ac  ymunodd  y  Parch.  Mr.  Morse  a  ni  un- 
waith  i  wneyd  y  cwmni  i  fyny.  Md  oedd  efe 
yn  credu  fod  dim  niwed  mewn  dawnsio,  mwy 
nag  sydd  mewn  rhedeg,  rhodio  neu  gerdded, 
ac  mewn  gwirionedd  yr  oedd  dawnsio  yn  iech- 
yd  maw  i  ni  mewn  lie  bychan  ar  y  mor. 
Gwaith  ardderchog  ydyw  dawnsio  i  roddi  ys- 
twythdra  i  aelodau  a  chymalau,  hyrwyddo 
cylchrediad  y  gwaed,  ac  adf era  iechyd.  Ar  ol 
blino  yn  canu  ac  yn  dawnsio,  yr  oedd  llyfrfa 
ar  fwrdd  y  Hong,  yn  cynwys  llyfrau  dewisol 
ar  wahanol  gangenan  gwybodaeth,  fel  yr  oedd 
genym  ddigon  o  waith  darllen.  Cafodd  yr 
holl  deithwyr  ond  y  fi  a  Mrs.  Martin,  glefyd  y 
mor  am  tua  phedwar  diwrnod,  o  herwydd  fod 
y  tywydd  yn  derf ysglyd  ;  ond  ar  ol  i  hyny  fyn- 
ed  heibio  yr  oedd  sirioldeb  ar  wyneb  pawb. 

Buom  chwe'  diwrnod  heb  weled  cymaint  ag 
un  long,  pryd  y  daethom  yn  ddigon  agos  i  un 
i  siarad  drwy  arwyddion,  ac  yr  oedd  hyny  yn 
foddlonrwydd  inawr  i  bawb.  Y  Hong  Anti- 
bidus,  o  Lnndain  ydoedd,  ar  ei  mordaith  i  Mel- 
bourne, gyda  llwyth  o  wlan.  Yr  oedd  y  mor 
yn  bur  fras  ar  y  pryd.     Arf erwn  fyned  i  ben 


O    AUSTRALIA    I    AFFRIOA.  75 

y  mast  weithiau,  er  mwyn  gallu  gweled  yn 
mhell.     Ar  y   25ain  o   Ionawr,    daeth   rhyw 
wrthrych  hynod  i'r  golwg ;    a  chan   nad  oedd 
dim  gwynt  ar  y  pryd,  buom  yn  hir  heb  allu 
neshau  at  yr  hyn  a  ymddangosai  mor  hynod  yn 
y  lie  pellenig  hwnw.     Buom  ddau  ddiwrnod 
heb  fyned  dros  40  o  filltiroedd.     Cawsom  ein 
deffroi  yn  foreu  yr  28ain  i  weled  Hong  fawr 
ardderchog  oedd  yn  ein  hymyl.     Daeth  pawb 
i  fyny,  a  phan  o  fewn  tua  haner  milltir  iddi 
codasanteu  baner,  a  rhoddasant  yr  enw  i  fyny, 
sef  Herteford  o  Lundain  !     Synais  pan  welais 
yr  enw  a  dywedais  wrth  y  cadben  i  mi  fod  ar 
ei  bwrdd  yn  Sydney,  a'i  bod  yn  rhwym  i  Cal- 
cutta, India,  gyda  llwyth  o  geffylau ;  a  bu  yn 
agos  i  mi  a   hwylio  ynddi.     Hefyd  hysbysais 
enw  y  cadben ;  ac  yn  fuan  profwyd  mai  gwir 
oeddwn  yn  ddweyd,  gan  i  mi  fynegi  fod  genyf 
gyfaill  ar  ei   bwrdd,  o'r  enw  Mr.  McKenna,  o 
San  Francisco.     Bu  cadben  ein  Hong  mor  gar- 
edig  a  hysbysu  drwy  lythyrenau  mawrion  ar 
y  baneri,  fod  Thomas  ar  y  bwrdd  yn  un  o'r  pas- 
sengers, sef  cyfaill  i  James  McKenna,  oedd  ar 
y  llong  hono.     Derbyniasom  atebiad  yn  ol  yn 
erfyn   arnaf   anfon  ato    o  Affrica   i  Calcutta. 
Atebodd  ein  cadben  "  with  pleasure."     Ar  ol 
hyn  codwyd  y  faner  Seisonig  i  fyny,  ac  aeth 
Mr.  James  McKenna  i  fyny  i'r    hwylbren  i 


Y6  O   AMGYLOH   Y   BYD. 

chwifio  baner  wen,  a  gwnaethym  inau  yr  un 
peth.  Yr  oedd  y  boneddwr  hwn  yn  dyfod 
gyda  mi  o  San  Francisco  i  Australia,  ar  ei 
ffordd  at  ei  frawd  sydd  yn  fasnachwr  yn  Cal- 
cutta. Yr  oedd  yn  foddlonrwydd  mawr  i  mi 
ddyfod  o  hyd  iddo  fel  hyn  ar  ganol  y  mor 
mawr,  a  hyny  mor  annysgwyliadwy,  Ni  bu- 
om  ond  byr  amser  yn  ngolwg  ein  gilydd,  gan 
fod  ein  llong  ni  yn  myned  yn  hynod  o  gyflym 
gyda  gwynt  teg.  Pan  na  fyddai  gwynt  i'n 
chwythu  yn  mlaen,  treuliem  ein  hamser  i  bys- 
gota,  a  nyny  gyda  llwyddiant  mawr.  Hefyd 
llwyddasom  i  ddal  un  o'r  adar  a  elwir  albatross. 
Mae  yr  adar  mawrion  hyn  i'w  cael  oddeutu 
yr  un  lledred  oddiamgylch  yddaear.  Dal- 
iasom  yr  aderyn  drwy  roddi  darn  o  gig  moch- 
yn  ar  fach  wrth  flaen  rhaff,  a  thaflasom  yr  ab- 
wyd  i'r  mor,  Yr  oedd  yr  aderyn  a  ddaliasom 
yn  mesur  pymtheg  troedfedd  o  flaen  y  naill 
aden  i  flaen  y  Hall.  Difyrodd  y  morwj^r  eu 
hunain  drwy  ddal  dau  for  fochyn,  y  rhai  a 
lanhawyd  ac  a  fwytawyd.  Yr  oedd  y  cig  yn 
debyg  i'r  eiddo  cig  eidion  cyifredin ;  ond  barn- 
em  ei  fod  braidd  yn  rhy  gryf  i  ddyfod  yn  ym- 
borth  dewisol  a  phoblogaidd. 

Cadwasom  yn  bur  uchel  i'r  gogledd  er  mwyn 
cael  y  " trade  winds"  i  gyflymu  ein  mynediad  ; 
ac  o'r  diwedd  daeth   Cape  St.  Mary,  Madagas- 


O    AUSTRALIA    I    AFFRICA.  77 

car,  i'r  golwg.  Ni  welsoni  nemawr  o'r  ynys 
hono  ;  ac  yr  oedd  y  llifeiriant  yn  rhedeg  mor 
rymus  mewn  rhai  nianau  rhwng  Madagascar 
a'r  Cape  of  Good  Hope,  nes  anfon  ein  Hong 
o'i  chwrs.  Rhedai  y  dwfr  yn  y  cyflymdra  o 
bedair  milldir  yn  yr  awr,  yn  anil.  Daeth  tir 
Affrica  i'r  golwg  Chwefror  26ain,  mewn  lie  a 
elwir  "Hole  in  the  Wall,"  a'r  noson  hono 
gwelsom  Buffalo  Light,  aber  yr  afon  Buffalo. 
Ar  y  27ain  daeth  y  Cape  i'r  golwg,  a'r  fyned- 
fa  i  Port  Elizabeth,  Algoa  Bay.  Tref  fechan 
fywiog  ydyw  Port  Elizabeth,  a  lie  hardd.  Yr 
oedd  y  tir  yn  awr  yn  y  golwg,  yr  holl  ffordd 
i  benrhyn  mwyaf  deheuol  Affrica.  Ymddang- 
osai  y  cwbl  yn  fynyddau  creigiog  a  noethlwm. 
Er  fod  ein  mordaith  yn  hynod  o  ddymunol, 
yr  oeddym  yn  falch  pan  ddaeth  Cape  of  Good 
Hope  i'r  amlwg,  yr  hwn  a  ymddangosai  fel  yn- 
ys o'r  Hong.  Mae  goleudy  y  Cape  ar  le  uchel, 
ac  i'w  weled  o  bellder  mawr,  35  o  filltiroedd. 
Ar  y  cyntaf  y  mae  i'w  weled  yn  fflachio  bob 
mynyd,  er  mwyn  dangos  mai  goleu  y  Cape  yd- 
yw ;  ond  ar  ol  dyfod  o  fewn  llai  nag  ugain 
milltir  iddo  y  mae  i'w  weled  yn  rheolaidd  o 
hyd.  Nid  wyf  yn  deall  pa  fodd  y  mae  felly, 
ond  dyna  y  ffaith  pa  fodd  bynag.  Ar  y  cynt- 
af yr  oedd  gwynt  croes  cryf  yn  peri  i  ni  gadw 
draw   oddiwrth   y  tir ;  eithr  cyfnewidiodd,  a 


78  O   AMGYLCH    Y    BYD. 

rhedasom  i  mewn  i  Table  Bay  ;  a  gollyngasom 
angor  o  fewn  inilltir  i  Cape  Town,  35  milldir 
o  Cape  of  Good  Hope,  Nid  oedd  yr  agerlong 
Glenely  wedi  dyfod  i  mewn ;  ond  ar  y  3yd d 
glaniodd,  35  o  ddyddiau  o  Adelaide ;  felly 
gwelir  fod  ein  llongni  wedigwneyd  mordaith 
gampus  mewn  49  o  ddyddiau  heb  rym  ager. 
Aeth  yr  holl  deithwyr  i'r  Ian  mewn  cwch,  a'r 
cadben  a'i  wraig ;  ond  gan  fod  y  mor  yn  arw 
cawsom  ein  gwlychu  yn  dost.  Derbyniwyd 
ni  yn  wresog  yn  y  Royal  Hotel. 

Cape  Town. — Canf  yddais  y  Royal  Hotel  yn 
lie  dyniunol  i  aros  ;  ac  y  mae  yno  west-dai  er- 
aill  o'r  dosbarth  blaenaf  o  ran  rnaintoli,  sef  St. 
George,  y  Masonic  a'r  Commercial.  Nid  ydy w 
y  tai  ond  dau  nchder  llofft ;  ac  er  fod  y  dref 
hono  dros  ddau  gant  o  flynyddoedd  o  oed,  nid 
oes  yno  ddim  llawer  i'w  ganmol.  Arngylch- 
ynir  y  lie  a  rhyfeddodau  mawrion  natur,  yn 
enwedig  y  Table  Mountain  ar  un  ochr,  a'r 
Llew  ar  yr  ochr  arall.  Clogwyn  mawr  uchel 
ydy w  y  Llew,  ac  y  mae  yn  debyg  i  lew  yn  gor- 
wedd.  Ar  ben  hwn  y  mae  y  goleudy,  ac  odcli- 
yno  gwelir  llongau  yn  dyfod  i'r  culfor  Ar 
ochr  orllewinol  y  dref  y  mae  y  Table  Moun- 
tain, yr  hwn  sydd  dros  3,000  o  droedfeddi  o 
uchder.  Aeth  mintai  o  honom  i  ben  y  myn- 
ydd,   a  chawsom  waith  dringo  caled.     Ar  ei 


0    AUSTRALIA    I    AFFRICA.  ?9 

ben,  y  mae  yn  wastad  fel  bwrdd,  yr  hyn  sydd 
yn  esboniad  ar  yr  enw,  ac  mae  y  gwyneb  agosaf 
at  y  dref  yn  hollol  serth. '  Cawsom  olygfeydd 
ysblenydd  o  ben  y  mynydd ;  ac  yr  oedd  y 
cad  ben,  ei  wraig  a'r  merched  eraill  yn  mawr 
fwynhau  prydferthwch  yr  olygfa.  Yr  oedd  y 
wlad  a'r  mor  am  bellderau  mawrion  yn  y  gol- 
wg ;  ac  ymddangosai  Cape  of  Good  Hope  fel 
ynys  yn  y  mor.  Disgynasom  o'r  mynydd  ar 
ol  cael  gwledd  dda  i'r  llygad  a'r  meddwl. 

Wedi  dychwelyd  i'r  hotel  i  ysgrifenu,  ni 
chefais  ddim  hwyl,  o  herwydd  fod  Madam 
Anna  Bishop  yn  ymarfer  canu  yn  fy  ymyl,  a 
denodd  fy  ho]l  sylw.  Yr  oedd  hi  yn  cadw 
cyugerdd  y  noson  hono,  ac  aeth  yr  oil  oedd  ar 
fwrdd  yr  Orient  i  wrando  ami.  Er  ei  bod  o 
60  i  70  mlwydd  oed,  y  mae  yn  canu  yn  rhag- 
orol  iawn. 

Rhoddir  ar  ddeall  fod  Cape  Town  yn  cyn- 
wys  35,000  o  bobl,  ac  mae  mwy  na'u  haner  yn 
dduon — rhai  yn  loew  ddu,  ac  eraill  a  elwir 
Malays  o  liw  melyn.  Mae  yr  Ellmyniaid  yn 
lluosocach  yno  na  neb  arall  o'r  Ewropiaid, 
Maent  yn  poblogi  yr  holl  barthau  hyny  o  Affri- 
ca.  Maent  yn  aniaethu,  ac  yn  trin  y  tir  yn 
dda.  Mae  y  dref  hono  haner  cant  o  flynydd- 
oedd  ar  ol  Awstralia  ;  ie,  gellir  dweyd  ei  bod 
yn  fwy  lawer  na  hyny  ar  ol  yr  oes  hou.     Nid 


80  O    AMGYLCH    Y    BYD. 

ydyw  hyn  yn  siarad  yn  uchel  am  anturiaeth  a 
chynydd  yr  Is-Ellmyniaid,  Hen  ffasiwn  o'r 
fath  hynaf  ydyw  pob  peth  ganddynt ;  ac  yn 
waeth  na'r  cwbl  nid  oes  yno  gymaint  a  ffos  na 
thraen  i  gario  y  budreddi  i'r  mor,  er  y  byddai 
yn  dra  hawdd  gwneyd  hyny,  gan  fod  yno  red- 
iad  da  i'r  dwfr.  Hefyd  nid  oes  yno  adeilad 
gwerth  ei  ganmol  o  ran  maintioli  a  gwaith. 
Mae  yno  rai  lleoedd  hynod  o  brydferth  o  waitli 
natur ;  ond  isel  a  salw  yr  olwg  arnynt  ydyw  y 
tai,  heb  un  yn  uwch  na  dau  uchder  llofffc.  Ac 
yn  nihellach  nid  oes  yno  side  walks  ar  ochrau 
yr  heolydd ;  ac  mae  y  bob]  yn  cerdded  f  el  ani- 
f eiliaid  ar  ganol  yr  heolydd. 

Maent  yn  deall  sut  i  godi  prisiau  uchel  am 
bob  peth  yno,  ac  mae  y  prisiau  yn  yr  hotels 
yn  llawer  gormod.  Rhaicl  talu  yn  yr  hotels 
1  2s.  6c.  y  dydd  ;  ac  yr  oedd  pob  un  o'r  gwest-dai 
goreu  yn  llawn.  Teithia  llawer  o'r  Iuddewon 
yn  ol  ac  yn  mlaen  i  brynu  diamonds.  Mae 
byw  yno  yn  bur  gostus,  a  hyny,  gan  mwyaf  o 
achos  rhenti  uchel ;  ac  o  herwydd  fod  yn  rhaid 
cael  glo  a  choed,  a'r  rhan  fwyaf  o  bethau  i'w 
bwyta,  fel  at  wisgo,  o  wledydd  tramor.  Ym- 
ddengys  fod  y  trigianwyr  yn  cymeryd  eu  byd 
yn  esmwyth  iawn,  heb  byth  un  math  o  ang- 
hydfod  yn  eu  plith ;  ond  dywedir  mai  pobl 
ddiog  iawn  sydd  yno.     Clywais  y  bobl  wjn* 


O    AUSTRALIA    I    AFFRIOA.  81 

ion  yn  dweyd  fod  y  bobl  dduon  yn  rhy  ddiog 
i  symud  braidd ;  ond  fy  nghred  i  yw  fod  y 
gwyn  a'r  du  y  naill  mor  ddiog  a'r  Hall. 

Mae  docks  bychain  rliagorol  o  wenithfaen 
wedi  cael  eu  gwneyd  yno  y  blynyddoedd  di- 
weddaf,  yn  f wyaf  neillduol  at  wasanaeth  yr  Un- 
ion S.  S.  Co.,  sziy  Donald  Ctvrry  IAne  of  Steam- 
ers. Mae  dwy  linell  yn  rhedeg  rhwng  Cape 
Town  a  Southampton,  Lloegr,  ac  niaent  hwy 
yn  cario  y  llythyrgodau  a  theithwyr  unwaith 
bob  pythefnos.  Mae  yno  amgueddfa  ragor- 
ol  o  fwystfilod,  ac  adar  <fec,  o  wahanol  barthau 
o'r  wlad.  Yn  ol  ei  maintioli,  ni  welais  ei 
gwell  yn  unman.  Hefyd  y  mae  eu  gerddi  yn 
dra  phrydferth  ;  ond  yn  rnhell  ar  ol  gerddi 
Adelaide,  Australia.  Ceir  yno  yn  mhellach 
goed  cysgodion,  tu  hwnt  i  ddim  a  welais  er- 
ioed.  Aethom  ni,  sef  teithwyr  yr  Orient,  i 
weled  lie  o'r  enw  Constantia,  15  milltir  o'r  dref . 
Llogasom  gerbyd  a  pbedwar  o  geffylau  da,  ond 
eu  bod  yn  fychain,  fel  yr  boll  geffylau  yno. 
Cawsom  ffordd  hyfryd  iawn,  ac  yr  oedd  coed 
derw  mawr  wedi  eu  pontio  dros  y  ffordd  bob 
cam,  ac  yn  ffurfio  cysgodion  campus.  Math  o 
winllan  y  mae  11a wer  o  'son  am  dani  ydyw 
Constantia.  Cawsom  bob  croes^w  gan  y 
gwinllanwyr,  a  digonedd  o  win  o  bob  math 
i'w  yfed.  Cymellasant  ni  i  helpu  ein  hunain 
5 


82  O    AMGYLCH    Y    BYD. 

a  grawnwin,  yn  gystal  a'r  gwin,  yr  hyn  a 
wnaethom.  Gwelais  hwy  yn  gwneycl  gwin  yn 
ol  yr  hen  ddull,  sydd  wedi  myned  allan  o  ar- 
feriad  er'sllawer  blwyddyn.  Dengys  hyn  hef- 
yd  eu  bod  ar  ol  yr  oes  gyda  phob  peth.  Dych- 
welasom  i'r  Royal  Hotel  cyn  y  nos,  wedi  cael 
taith  ddymunol,  a  chared igrwydd  mawr. 

Cape  of  Good  Hope. — Dechreuwyd  sefydln 
Cape  of  Good  Hope  yn  1652,  gan  yr  Is-Ell- 
myniaid.  Yr  oedd  y  Portugiaid  wedi  gwneyd 
ymdrechion  i  sefydlu  a  meddianu  y  wlad  yn 
naenorol  ;  ond  bu  i'r  Ellmyniaid  lwyddo  i'w 
dal  hyd  1796,  pryd  y  cymerwyd  hi  oddiar- 
nynt  gan  y  Prydeinwyr.  Yn  1803  daeth  yr 
heddwch  a  wnaed  yn  Amiens  a'r  wlad  eto  yn 
ol  i  feddiant  yr  Ellmyniaid ;  ond  yn  mhen 
tair  blynedd,  sef  yn  1806,  anfonodd  Lloegr 
iilwyr  i'r  Cape,  i  ail  feddianu  y  wlad  drachefn, 
ac  o  hyny  hyd  yn  hyn,  mae  Cape  of  Good 
Hope,  yn  nghyd  a  rhanau  helaeth  eraill  o  dir- 
iogaeth  Deheubarth  Affrica,  o  dan  aden  Pryd- 
ain  Fawr.  Yr  oedd  maintioli  a  phoblogaeth 
y  drefedigaeth  a  adnabyddid  wrth  yr  enw 
Cape  of  Good  Hope,  pan  gymerwyd  y  cldeil- 
iadeb  yn  1877,  fel  y  canlyn : 


O    AUSTRALIA    I    AFFBIOA. 


83 


Y  Tbefedigaethau. 


Cape  Colony,  .  .  . 
British  Kaffraria,  ,  . 
Basu to-land,  .  .  .  . 
Fingoland  a  Nomansl'd 
Griqualand  West,  .  . 
Transvaal,    .... 


Arwynebedd  mewn 
niilltiroedd  ysgwar. 


181,592 

3,463 

8,450 

5,000 

16,630 

114,360 


Pobl  gaetb. 


496,381 
86,201 
75,000 

140,000 
45,200 

300,000 


Cyfanswra,    .     .  329,495       I   1,142,782 

Mae  llawer  o  Brydeinwyr  wedi  ynisefydlu 
yn  nhrefedigaeth  Cape  of  Good  Hope ;  ond  y 
maey  mwyafrifo'r  Ewropiaid,  neuo  darddiad 
Ewropiaidd,  yn  Ellmyniaid.  Mae  yno  lawer 
hefyd  o  hiliogaeth  y  Germaniaid  a'r  Ffranc- 
od.  Y  brodorion  gwreiddiol  ydynt  yr  Hot- 
tentots a'r  Kaffirs,  a  rhai  a  alwant  eu  hunain  yn 
Africanders.  Pobl  ydyw  y  rhai'ri  o  fam  ddu  a 
thad  Ellmynaidd,  ac  mae  yr  Africanders  yn 
lluosog  iawn  yn  amgylchoedd  y  Cape.  Mae 
llawer  o'r  Malays  wedi  ymfudo  i'r  wlad  hon  ; 
eithr  ymddengys  nad  oes  dim  cariad  yn  bod- 
oli  cydrhwng  y  llwythau  uchod,  ond  i'r  gwrth- 
wyneb,  atgasrwydd  inawr  yn  bodoli  rhyng- 
ddynt. 

Prif  gynyrch  trefedigaeth  Cape  of  Good  Hope 
yw  gwlan,  ac  anfonwyd  gwerth  £2,376,322  o 
wlan  i  Brydain  yn  1876,  ac  yn  ystod  yr  un 
flwyddyn  gwerthwyd  gwerth  £359,492  o  blu 
yr  estrys.     Yn  1876  yr  oedd  yn  y  drefedigaeth 


84  O    AMGYLOH   Y   BYD. 

9,836,065  o  ddefaid,  a  692,514  o  wartheg. 
Mae  y  meithrinwyr  defaid  yn  gyffredin  yn 
meddianu  llawer  iawn  o  dir.  Perch  enogai 
amryw  o  15,000  i  20,000  o  erwau,  am  yr  hwn 
y  talant  ryw  swrn  neillduol  o  rent  i'r  llywod- 
raeth. 

Mae  trefedigaethau  deheubarth  AfrYica  yn 
cael  eu  llywodraethu  yn  mhob  modd  yr  un 
fath  a  threfedigaethau  Australia.  Y  llywod- 
raethwr  cyffredinol  ydyw  y  Right  Hon.  Sir 
Henry  Bartle  Edward  Frere,  G-.  C.  S.  L;  K.C. 
B.;  ac  mae  ei  gyflog  yn  £6,000  y  nj?vyddyn  ; 
ond  y  mae  £300  yn  cael  eu  rhoddi  iddo  tuag 
at  gadw  ei  balasdy. 

Yn  y  cyfamser,  cyfarfyddais  ag  amryw 
oeddynt  fel  fy  hunan,  yn  awyddus  am  fyned  i 
aurgloddiau  Transvaal,  pellder  1 ,600  o  filltir- 
oedd  o  Cape  of  Good  Hope  ;  a  bu  i  30  o  hon- 
our gytuno  i  fyned  yno  gyda  gweddoedd  o 
ychain,  eithr  y  canlyniad  fu  i'r  oil  ond  ped- 
war  newid  eu  meddyliau,  ac  aeth  y  rhai  nyny 
gydag  agerlong  i  Port  Natal.  Yr  oedd  yn 
cymeryd  wythnos  i  forio  yno,  ac  wedi  cyraedd 
Port  Natal,  yr  oedd  yr  aur-gloddiau  yn  y  pell- 
der o  400  o  filltiroedd.  Penderfynodd  y  ped- 
war  arall,  a  finau  yn  un  o  honynt,  fyned  dros 
y  wlad  i'r  diamond  fields  /  a  chawsom  ein 
calonogi  yn  fawr  gan  foneddwr  a  fu  dros  y 


O    AUSTRALIA    I   AFFEIOA.  85 

daith,  ac  a  ddywedai  ei  fod  mewn  picnic  par- 
haus  drwy  yr  holl  siwrnai.  Yr  oedd  yn  rhaid 
i  ni  deitkio  800  o  filltiroedd  cyn  cyraedd 
Kimberley.  Wedi  ffarwelio  a'rteithwyr  aryr 
Orient,  a  swyddogion  y  Hong,  gyda  theini- 
lad  pryderus,  cymerasom  y  gerbydres  am 
Wellington,  pentref  bychan  dymunol,  90  mill- 
tir  o  Cape  Town,  lie  yr  oeddym  i  wneyd  dar- 
pariadau  i  gychwyn  ar  ein  taith  hirfaith.  Pan 
gyraeddasom  yno,  cawsom  fod  pob  peth  yn  ol 
y  dysgwyliad — dwy  wagen  fawr  yn  llwythog 
o  wahanol  gelfi,  a  pbawb  yn  parotoi  i  gych- 
wyn ar  ganiad  y  ceiliog  dranoeth.  Yr  oedd 
deuddeg  o  fulod  da  wrth  bob  gwagen  ;  ond  yr 
oedd  yn  gymaint  ag  a  allent  wneyd  i  dynu  y 
llwythi  ar  le  gwastad ;  ac  felly,  pan  ddaeth- 
om  i'r  raynydd-dir,  gorfu  i  ni  adael  ein  paciau 
yn  y  gwageni,  cymeryd  ein  gynan  yn  unig  ar 
ein  cefnau,  a  gwneyd  y  defnydd  goreu  a  alleni 
o'n  traed.  Gwneid  ein  cwmni  i  fyny  o  un 
Ysgotyn  ac  un  Ellmyn,  wedi  dyfod  gyda'u 
e^ilydd  o  New  Zealand,  yn  yr  agerlong  Glen- 
ely  ;  ac  un  Sais  o  Lundain,  ond  diweddarach 
o  Brisbane,  Queensland,  yr  hwn  ydoedd  wedi 
dyfod  o  Australia  hefyd.  Cychwynasom  yn 
galonog,  ac  wrth  ddringo  y  mynydd  yr  oedd- 
ym yn  gweled^holl  gyrau  y  wlad  oddiamgylch. 
Cyrhaeddasom  ben  y  mynydd,  yr  hwn  a  elwid 


86  O    AMGYLOH    Y    BYD. 

Bain's  Bluff,  erbyn  tri  o'r  gloch  y  prydnawn  ; 
ac  yn  wir,  yr  oecld  yr  olygfa  oddiyno  yn  ys- 
blenydd  dros  ben.  Gel  wir  hwn  yn  Bain's 
Bluff  neu  Bain's  Pass,  am  mai  Bain,  ineddir, 
wnaeth  y  llwybr  gyntaf  dros  y  mynydd  hwn  ; 
a  dywedir  iddo  fod  wrth  y  gwaith  bymtheg 
rnlynedd,  gyda  haid  o  ddrwg-weithredwyr 
{convicts)  a  anfonwyd  o  dan  ei  ofal.  Ac  yn 
sicr,  ffordd  godda  ydyw,  drwy  yfath  le  anhy- 
gyrcb.  Daliodd  y  nos  ni  ar  odrau  y  mynydd 
yr  ochr  draw,  a  thrwy  ein  bod  yn  teimlo  yn 
ninedig,  cysgasom  yn  esmwyth  o  dan  y  gwageni 
y  noson  hono. 

Ar  ol  gadael  Bain's  Pass,  yr  oedd  ein  cyf- 
eiriad  tua  Mitchell's  Pass  ;  ac  am  yr  wythnos 
gyntaf,  nid  oedd  genym  ond  croesi  y  naill 
fynydd  ysgythrog  ar  ol  y  Hall  yn  barhaus, 
heb  ddim  ond  golygfeydd  noethlwm  a  myn- 
ydd ig  yn  ein  harngylchu  ar  bob  Haw.  Nid 
oedd  cymaint  a  dafad  na  gafr  i'w  gweled  yn 
un  man  ;  nac  un  math  o  greaduriaid  gwylltion, 
er  rhoddi  mantais  i  ni  ddnngos  ein  gallu 
gyda'n  harfau  tan.  Pa  fodd  bynag,  ar  y  pum- 
ed  dydd  cawsom  olwg  am  y  tro  cyntaf  ar  haid 
o  epaod,  neu  fel  ygalwai  rhai  hwynt,  baboons. 
Pa  rywogaeth  bynag  o  greaduriaid  oeddynt, 
ni  bydd  i  mi  byth  anghofio  y  brofedigaeth  y 
syrthiais   iddi  gyda    hwynt.     Fel   yr  oedd   y 


O    AUSTRALIA    I    AFFRIOA.  87 

Sais  a  minau  yn  cerdded  un  boreu,  rai  milldir- 
oedd  o  iiaen  y  mulod  a'r  gweddill  o'r  cwmni, 
clywem  ryw  gyfarth,  tebyg  i  gyfarthiad  cwn, 
ac  ar  ol  myned  ychydig  yn  mlaen  canfyddem 
nifer  o'r  babo(»ts  hyn  ar  Ian  afonig  islaw  i  ni. 
Gan  fy  mod  wedi  arfer  meddwl  bob  amser, 
mai  raewn  coed  y  trigianai  y  creaduriaid  hyn, 
ac  nid  mewn  lleoedd  creigiog  a  noethlwm, 
bum  am  ychydig  amser  heb  gael  fy  argyhoeddi 
mai  epaod  oeddynt ;  ond  yn  lied  f nan  symud- 
wyd  ymaith  bob  amheuaeth  yn  nghylch  hyn. 
Ar  ein  gwaith  yn  dynesn  atynt,  rhedasant 
ymaith  ar  hyd  rhyw  lechwedd  yr  ochr  arall 
i'r  afonig,  ond  saethasom  atynt,  gan  glwyfo 
un  o  honynt.  Heb  ystyried  fod  un  math  o 
berygl  yn  bod,  estynais  fy  ngwn  ify  nghyfaill, 
a  phrysurais  yn  mlaen  ar  ol  yr  un  clwyfedig, 
yr  hwn  hefyd  a  ddeliais  gerfydd  ei  gynifon  ; 
ond,  er  ei  fod  wedi  ei  glwyfo,  ofnais  y  buasai 
yn  fwy  na  match  i  mi.  Bu  yn  ymladdfa 
boethlyd  rhyngom  am  beth  amser,  ond  llwydd- 
ais  i  gael  mantais  arno,  a  phartoaiso  i'w  gym- 
eryd  yn  garcharor.  Pan  oeddwn  yn  cychwyn 
yn  fy  ol,  gwaeddodd  fy  nghyfaill  arnaf  am 
edryeh  ati,  ac  mor  wir  a'r  pader,  brawychwyd 
fi  wrth  weled  haid  o'r  bwystfilod  cynffynog 
yn  prysuro  i  faes  y  gyflafan,  a  golwg  erchyll  o 
fygythiol  arnynt.     Nid  oedd  dim  i'w  wneyd 


88 


O    AMGYLCH    Y    BYD. 


ond  taflu  y  baboon  clwyf  edig  i  lawr,  a  chymer- 
yd  y  goes  yn  y  modd  cyflymaf  drwy  yr  afon- 
ig ;  ac  mae  yn  sicri  mi  lamu  dros  dri  neu  bed- 
war  cant  o  latheni  yn  gynt  y  tro  hwn  na'r  un- 
tro  o'r  blaen  yn  fy  mywyd.  Ar  ol  dringo  i 
fyny  yr  allt  tua'r  ffordd,  cymerais  hamdden  i 
edrych  yn  ol,  a  gwelais  fod  fy  ngelyuion  wedi 
aros  ar  Ian  yr  afon,  yn  edrych  f«l  lot  o  grydd- 
ion,  ac  yn  ceisio  lluchio  ceryg  tua'r  cyfeiriad  y 
safwn,  yn  yr  hwn  orchwyl  yr  oeddwn,  pa  fodd 
bynag,  yn  drech  na  hwynt  o  ddigon.  Gwnaf 
lw  na  fydd  i  mi  byth  mwy  fod  mor  fyrbwyll 
ag  y  bum  yn  yr  amgylchiad  hwnw.  Yr  oedd 
y  creaduriaid  mileinig  hyny  o  liw  du,  ac  o 
faintioli  cwn  canolig,  seftuathair  troedfedd 
pan  ar  eu  traed :  a  rhifent  tua  pymtheg  a  thri 
ugain.  Gwelsom  nifer  o  honynt  drachefn,  ond 
ni  thalasom  un  sylw  iddynt  yr  ail  waith. 

Yn  mhen  saith  niwrnod,  gadawsom  y  myn- 
ydd-dir,  ac  yn  awr  nid  oedd  ond  gwastad- 
edd  fel  in6r  i'w  weled  o'n  blaen.  Eithr  dylas- 
wn  ddweyd  ein  bod  ar  y  chweched  dydd  wedi 
cyraedd  Ceres,  pentref  dinod,  mewn  rhyw 
grochan  o  le,  gydag  ychydig  o  drigolion  o  bob 
lliw  yn  cartrefu  ynddo,  a  dau  neu  dri  o  fas- 
nachdai  bychain.  Yno,  prynasom  luniaeth, 
yn  gymaint  ag  na  chaem  le  mor  gyfleus  dra- 
chefn nes  cyraedd  Beauford,  tri  chant  o  fill- 


O    AUSTRALIA   I    AFFRICA.  89 

diroedd  yn  mlaen—  er  fod  araaethwyr  Ellmyn- 
aidd  yn  byw  yn  mhob  man  lie  yr  oedd  dwfr 
i'w  gael  ar  y  gwastadedd  sych  yr  oeddym  i 
f yned  drwyddo,  ac  y  gallem  brynu  rhai  pethau 
at  ein  heisiau  ganddynt  hwy.  Am  y  tridiwr- 
nod  cyntaf  o  Ceres,  cawsom  ffermydd  yn  rhe- 
olaidd  bob  rhyw  30  neu  40  milltir;  ond  tai 
bychain  budron,  wedi  eu  gwneyd  o  laid  oedd- 
ynt  oil,  ac  unig  gynyrch  y  tir  oedd  math  o  berthi, 
tebyg  i'r  sage  brush  yn  nhalaeth  Nevada,  a 
manau  eraill,  neu  gyffelyb  i'r  grug  yn  Nghyni- 
ru.  Cedwid  defaid  a  geifr  i  bori  y  twmpath- 
au  hyn,  ac  mae'n  rhaid  dweyd  fod  y  cyfryw 
yn  ymddangos  yn  raenus,  er  saled  yd  oedd 
eu  bwyd.  Mewn  rhai  manau,  cedwid  gwafth- 
eg  hefyd,  y  rhai  a  ymborthent  ar  yr  un  math 
o  ymborth ;  ac  yn  ami  yr  oedd  ugeiniau  o'r 
estrysod  i'w  gweled  oddiamgylch  y  fferinydd  ; 
ac  mae  yn  sicr  fod  codi  estrysod  yn  tain  yn 
well  na  dim  arall  yn  neheubarth  Afrrica. 
Gwelais  bar  yn  gwerthu  am  £40.  Ar  foreu 
y  12fed  diwrnod  o  Wellington,  daethom  i 
gwr  y  "  Curiw,"  chwedl  yr  Ellmyn,  neu  ddi- 
ffaethwch,  a  ofnid  gan  bawb,  ac  yno  yr  oedd  di- 
gonedd  o  ddwfr,  ond  ei  fod  yn  hallt.  Yma 
rhoddasom  orphwysfa  i'r  mulod,  trwy  fod 
ganddynt  dros  driugain  a  deg  o  filltiroedd  i 


90  O    AMGYLOH   Y   BYD. 

groesi  anialdir  tywodlyd,  lie  yr  oedd  ein 
drivers  wedi  colli  eu  hanifeiliaid  yn  fLaenorol. 

Dranoeth,  ail  gy chwynasom,  ac  am  yr  ugain 
milltir  cyntaf,  yr  oedd  y  ffordd  yn  galed  nc 
yn  hawdd  ei  theithio,  ac  aethom  dros  y  pell- 
der  hwnw  mewn  ychydig  o  oriau.  Yn  fuan 
daethom  i'r  lie  tywodlyd  yr  ofnid  am  dano, 
ac  yr  oedd  yn  hynod  boeth.  Yr  oedd  y 
llwythi  yn  fwy  nag  y  gallai  y  mulod  dynu,  er 
ein  bod  ni  oil  yn  cerdded.  Bu  raid  i  ni  roddi 
y  mulod  oil  wrth  yr  un  wagen  dair  gwaith. 
Croesasom  y  lie  erbyn  tri  o'r  gloch  dranoeth 
heb  un  niwed  na  dam  wain,  a  theimlai  y  gyr- 
iedwyr  eu  bod  wedi  cefnu  y  daith.  Gwelsoin 
230  o  anifeiliaid  meirwon  fel  pe  buasent  new- 
ydd  drengu  ar  y  sychdir  hwn  ;  ond  wedi  gor- 
phwyso  a  phorthi  ein  mulod,  ail  gychwynas- 
om.  Md  oedd  dim  ond  gwastadedd  fel  y  mor 
o7n  blaen,  ac  o'n  hamgylch.  Grwelsom  rai 
bryniau  crynion  yma  a  thraw ;  ond  yn  fuan 
daethom  at  y  Buffalo  River,  yr  hon  oedd  yn 
isel  ar  y  pryd.  Drwy  ei  bod  yn  llawn  o  geryg, 
cawsom  drafferth  i'w  chroesi  mewn  wyth  awr 
o  amser,  a  thorasom  lorp  un  wagen. 

Cawsom  drafferth  erchyll  i  gyraedd  Beau- 
ford,  haner  y  ffordd  i  Kimberley.  Yr  oedd 
amryw  ffermydd  yn  codi  defaid  oddiamgylch. 
Gwelsom  yroedd  o  sprmg  bucks  /  ond  yr  oedd- 


O    AUSTRALIA    I    AFFRICA.  91 


ynt  yn  rhy  bell  i'w  saethu,  ac  yn  rhy  wylltion  i 
ni  allu  myned  yn  agos  atynt ;  er  fori  amryw  o 
helwyr  yn  ein  cyfarfod  a  Ilwythi  gwageni  o 
honynt  wedi  en  saethu.  Maent  o  faintioli 
Dawer  mwy  na'r  antelopes,  ar  wastadedd  Am- 
erica, Bu  raid  i  ni  brynu  cig  defaid  a  bara,  a 
thalu  crogbris  am  dano,  gan  yr  Ellmyniaid. 
Olywais  yn  Australia  mai  Ellmyniaid  y  lie 
hwn  ydyw  y  Bobl  fwyaf  crintacMyd  yn  y  byd, 
ac  yr  wyf  yn  credu  nyny.  Ni  foddent  lyinaid 
o  ddwfr  i  neb  am  ddim,  ond  dangosent  i  ni 
weithiau  fod  dwfr  i'w  gael  lianer  milldir  o 
bellder. 

Teitliiaaom  yn  mlaen  heb  ddim  neillduol 
byd  uu  noswaith,  tin  yr  oeddwn  i  ac  un  arall 
yn  cysgn  ar  ben  y  wagen,  pan  aeth  un  olwyn 
i  dwll,  a'i  throi,  nes  ein  tailu  ninau  ar  ein  pen- 
an  i'r  llaid.  Yr  oeddymmewn  sachau  droa  ein 
penau  tra  yn  cysgn,  a  tharewais  fy  mhen  yn 
grbyn  careg,  ond  cadwodd  y  sacli  rl  rhag  cael 
fy  anafn  yn  beryglm  Am  fy  nghyfaill,  gyr- 
wyd  ei  fraicb  o'i  lie  Yr  oedcfym  yn  mhell 
oddiwrth  bob  meddyg,  a  dim  tebyg  y  deuem 
at  yr  un  yn  fuan ;  felly  gorfu  i  ni  ymdrecbu 
cael  ei  fraich  i'w  lie  wrth  ei  hercian  yn  ol  ac 
yn  mlaen.  Buoni  am  1<>  awr  cyn  cael  pethau 
i  drefn  i  ail  g)rchwyn.  Aethom  yn  mlaen  yn 
lied  rwydd  i'r  Orange  River,    yr  bon  sydd  yn 


92  O    AMGYLCH   Y   BYD. 

af on  lydan,  ac  yn  derf yn  rhwng  Cape  Colony  a'r 
Orange  Free  States.  Yr  oedd  rhy  w  f  ath  o  gwch 
yn  croesi  hon,  a  rhaid  talu  tair  punt  y  wagen 
am  groesi.  Dyn  gwyn  sydd  yn  cadw  y  lie,  a 
Kaffirs  noethion  hollol  gydag  ef.  Caed  pob 
peth  drosodd,  o  chan  mai  Sul  ydoedd,  cydsyn- 
iwyd  i  wario  y  diwrnod  ar  Ian  yr  afon,  er 
rhoddi  gorphwysfa  i  ddyn  ac  anifail.  Yr  oedd 
y  tywydd  yn  hynod  o  boeth,  ac  aeth  tri  o  hon- 
om  i  ymdrochi.  Bu  agos  iawn  i'r  German 
oedd  gyda  ni  foddi.  Aeth  i  le  rhy  ddwfn,  ac 
wedi  iddo  f  od  dros  ei  ben  droion,  a  chan  na  all- 
ai  nofio,  aethym  tuag  ato,  achymerais  afael  yn 
ngwallt  ei  ben,  gan  godi  ei  wyneb  o'r  dwfr 
rhag  iddo  foddi ;  ond  cariwyd  ni  ein  dau  gan 
y  cenllif  i  lawr  yr  afon  am  chwarter  milltir 
cyn  y  gallasom  gyraedd  y  Ian.  Grwnaeth  y  Sais 
arlun  o'r  olygf a  pan  oedd  y  llif  yn  ein  cario,  a'r 
Kaffirs  noethion  yn  rhedeg  ar  hyd  glan  yr  af- 
on. Grallaf  ddweyd  yn  y  fan  yma  fy  mod  yn 
arf er  ymorchestu  ynwyf  fy  him  fel  nofiwr. 

Yr  oedd  genym  eto  tna  250  o  filltiroedd  i 
ben  ein  taith,  a  chychwynasom  am  dri  yn  y 
boreu,  gan  benderfynu  peidio  rhyfygu  mwy, 
ac  ymdrechu  dyfod  a'r  picnic  i  ben.  Aethom 
yn  mlaen  yn  gynym  am  dri  diwrnod,  er  ei  bod 
yn  gwlawio  braidd  yn  barhans.  Wedi  Uawer 
o  galedi  a  cherdded  drwy  y  llaid,   cyrhaeddas- 


0    AUSTRALIA    I    APFRIOA.  93 

om  Junction  River ;  ond  yr  oeddahono  yn  rhy 
uchel  i  ni  allu  ei  chroesi,  a  buom  yn  aros  am 
ddau  ddiwrnod  a  dwy  nosoa  heb  ddim  i'w 
fwyta  ond  bara  caled.  Tynasom  ein  dillad 
oddiam  danoin,  a  rhoddasoin  hwy  yn  y  gwag- 
eni,  ac  aethorn  oil  i'r  afon,  yr  hon  oedd  yn  200 

0  latheni  o  led,  a  rhyw  dair  troedfedd  o  ddyfn- 
der.  Pan  ar  ganol  yr  afon,  torodd  llorp  y  wag- 
en  ;  a  gorfu  i  ni  fyned  ag  un  i'r  Ian,  a  rhoddi 
ei  llorp  wrth  y  Hall,  a  defnyddio  yr  holl  fulod 
i  dynu  hono  i'r  Ian.  Buom  ddiwrnod  cyfan 
cyn  cael  pob  peth  dros  yr  afon.  Wedi  taith  tri 
diwrnod  drachefn,  drwy  wlawogydd,  mellt  a 
tharanau,   cyrhaeddasom   y  diamond  fields  ar 

01  bod  ar  y  ffordd  am  29  o  ddyddiau. 


94  O    AMGYLOH   Y   BYD. 


PENNOD  IV, 


Natur  y  tir  lie  ceir  y  diamonds— Gyfoeth  y 
mwn-dwll — Diamonds  Vaal  River — Oyfar- 
foda  Chymry — Manylionwn  y  bwdorion — 
Kaffirs,  Hottentots,  Korranas,  Bushmen — 
Maesydd  y  diamond  f el  lie  i  ymfudo  iddynt 
—  Ycyflogau — Helyntion  y  mwnwyr—Ffor- 
tiwns  sydyn — Darganfyddiad  y  diamond 
cyntaf,  asc.,  &c. 

Khaid  i  mi  ddweyd  fy  mod  wedi  cael  fy 
siomi  yn  South  Anrica.  Ni  welais  gymaint  a 
choeden  ar  hyd  y  ffordd,  hyd  yn  nod  ar  lanau 
yr  af onydd.  Nid  oedd  dim  ond  man  berthi  a 
drain  i'w  canfod  yn  mhob  man ;  ac  anhawdd 
oedd  cael  tanwydd  i  ferwi  y  tegell.  Nid  oes 
arnaf  byth  eisiau  teithio  y  ffordd  hono  eto. 
Hope  Town  ydyw  y  pentref  olaf  yn  Cape  Col- 
ony, ac  mae'n  agos  i'r  Orange  Kiver.  Nid  yd- 
yw Kimberley,  sef  ylle  yroeddwnyn  aros,  ond 
tref  o  bebyll,  a  bwthynod  gwaelion  ;  ond  mae  yn 
cynwys  tua  .20,000  o  bobl,  a  dwy  ran  o  dair  o 
honynt  yn  dduon,  yn  gwisgo  ond  y  nesaf  peth 
i  ddim  am  danynt.  Mae  ychydig  o  bobl  o  bob 
parth  o'r  byd  wedi  ymgasgln  yma.  Mae  yma 
lawer  o  Hottentots,  Kaffirs,  <fcc.  Cytian  gwael- 
ion oedd  yr  hotels,  ac  nid  oedd  lie  i  gysgu  i'w 


MEUSYDD    Y    DIAMOND.  95 

gael  yn  un  man  ;  ond  yr  oedd  yno  ddigon  o  le 
i  fyrddio  am  o  30  swllt  i  dair  punt  yr  wyth- 
nos.  Bu  raid  i  ni  wneyd  terit  i  gysgu  ynddi ; 
ac  am  nosweithiau  cysgasom  ar  billiard  tobl-e, 
ar  draws  ein  gilydd. 

Maent  yn  cael  y  diamond,  sef  y  gareg  ddys- 
glaer  sydd  yn  lloni  llygaid  pawb,  mewn  lie  yn 
cynwys  tua  deg  erw  o  dir,  a  hwnw  mor  grwn 
ag  y  gall  fod.  Ac  yr  oedd  pan  oeddwn  yn 
ymadael  tua  200  troedfedd  o  ddyfnder.  Mae 
y  rhan  uchaf  yn  cynwys  pridd  coch,  cymysg- 
edig  a  graian  a  cheryg  ;  ond  yn  y  gwaelod  y 
mae  math  o  glai  glas,  caled,  a  graian.  Wedi 
dyfod  i'r  clai  glas,  bu  llawer  o  werthu  ar  y 
claims,  trwy  fod  y  bobl  yn  credu  y  byddai  i'r 
diamonds  ddarfod  hefyd.  Ond  ymddengys 
fod  y  lie  yn  gwella  mewn  cyfoeth  fel  y  maent 
yn  myned  i  lawr,  ac  y  mae  y  diamond  yn  myn- 
ed  yn  gliriach  ac  yn  ddysgleiriach.  Dywedir 
fod  pawb  sydd  yn  meddu  claim  yno  yn  perch  - 
enogi  fortune.  Mae  y  claims  mor  fan  mewn 
rhai  inanau — dim  ond  5  troedfedd  wrth  bump  ; 
ac  maent  yn  gofyn  miloedd  lawer  o  bunau  am 
eu  hawliau.  Cafodd  un  dyn  pan  oeddwn  yno 
adamant  200  carat,  gwerth  £6,000.  Dywedir 
mai  285  carat  oedd  y  gareg  ddiamond  fwyaf  a 
gaed  yno  o  gwbl.  Am  hono  caed  £10,000  ; 
ond  anfynych  y  mae  rhai  inawrion  fel  hyn  i'w 


90  O   AMGYLOH   Y    BYD. 

cael.  Rhaid  cae]  miloedd  o  bunau  i  brynu 
rhan  yn  y  claim  hwnw. 

Pan  yr  aethym  yno  gyntaf  yr  oeddynt  yn 
codi  cynwysiad  y  mwnglawdd  i'r  wyneb  mewn 
bwcedi  bychain  ar  raffau  gwyfrau ;  ond  nid 
oedd  inwy  na  lloniad  het  yn  dyfod  i'r  Ian  bob 
tro.  Grweithir  y  rhaffau  i  fyny  ac  i  lawr  gan 
y  Kaffirs,  y  rhai  a  droant  olwynion  bychain 
yn  dra  chynym. 

Yr  oedd  yno  yr  olygfa  ryfeddaf  a  welwyd 
eiioed,  gan  fod  y  mwn-dwll  yn  llawn  o  raffau 
a  bwcedi  bychain  yn  gwan  drwy  eu  gilydd  i 
fyny  ac  i  lawr.  Ymddangosai  fel  pe  byddai 
dyn  yn  edrych  ar  dwll  anf erth  yn  llawn  o  we 
y  pryf  copyn,  a'r  bwcedi  fel  y  pryfed  yn  myn- 
ed  drwy  en  gilydd ;  ac  oddiamgylch  y  twll  yr 
oedd  canoedd  o  Kaffirs  noethion  yn  troi  yr  ol- 
wynion, ac  yn  gwibio  yn  ol  ac  yn  mlaen.  Yr 
oedd  7,000  yn  gweithio  yn  ac  o  amgylch  y 
mwn-dwll  hwn,  lluoedd  o'r  brodorion,  a  phobl 
wynion  yn  eu  blaenori,  ac  yn  gofalu  na  fydd 
iddynt  ladrata  y  diamonds,  drwy  eu  llyncu, 
neu  eu  cuddio.  Ar  ol  i  gynwysiad  y  mwn- 
dwll  gael  ei  godi  i'r  Ian,  a'i  slacio  yn  y  ty wydd, 
golchir  y  cwbl  gyda  math  o  beiriant  a  elwir 
yn  rotary  machine,  ac  wedi  hyny  chwelir  ef  ar 
fyrddau  mawrion  i'w  chwilio  yn  fanwl  am  y 
meini  gwerthfawr.     Maent  yn  awr  yn  golchi 


MEUSYDD    T    DIAMOND.  97 

yr  hen  domeuau  a  chwiliwyd  yn  sychion,  ac 
maent  yn  talu  yn  well  nag  y  talasant  y  tro 
cyntaf. 

Yr  oedd  diamonds  Vaal  River  yn  ddys- 
gleirach  na'r  diamond  a  godir  yn  Kimberley, 
a  lleoedd  eraill.  Mae  y  rhai  hyn  dipyn  all  an 
o  liw,  acyn  anhaws  i'w  gwerthu  ;  ond  y  maent 
yn  gwella  f el  yr  eir  i  lawr ;  ac  yn  ol  adrodd- 
iad  1875,  codwyd  gwerth  £10,000,000  o'r  twll 
yn  Kimberley!  Mae  Vaal  River  60  milltir 
oddiyno,  ac  yn  cael  ei  ehwilio  gau  ganoedd  o 
bobl  yn  barhaus. 

I'r  gwaith  aur  y  cychwynais,  lie  a  elwir 
Pilgrim's  Rest,  Transvaal,  yn  agos  i  Del  ego 
Bay,  saith  cant  o  filltiroedd  o  Kimberley. 
Dywedir  nad  ydyw  y  gold  fields  yn  werth  iV 
gweithio,  ac  mae  y  rhan  luosocaf  o'r  rhai  a 
aethant  yno  wedi  dychwelyd.  (Twelais  ddau 
Americanwr  newydd  gyraedd  o'r  aur  glodd- 
iau,  wedi  gwario  mil  o  bunau  ac  heb  gael  dim. 
Yr  oeddynt  ar  eu  ffordd  adref  mewn  siomed- 
igaeth.  G-welais  Mr.  Sotherland,  darganfydd- 
ydd  yr  aur,  a  bu  ef  dan  lywodraeth  y  Trans- 
vaal am  ddwy  flynedd  yn  ehwilio  am  aur. 
Dywed  fod  y  wlad  y  ffordd  hono  yn  tra  rhag- 
ori  ar  yr  hyn  a  welsom  ni,  gan  fod  yno  ddigon- 
edd  o  ddwlr  a  ffrwythau.  Yr  oedd  efe  ar 
gychwyn  i  Granolbarth  Affrica  i'r  un  dyben, 
5* 


O    AMGYLOH    Y    BYD. 


Gan  fod  pethau  mor  anffafriol  yn  yr  aur 
gloddiau,  penderfynais  roddi  prawf  ar  fy  ffawd 
yn  Kimberley,  am  beth  amser. 

Cyn  sylwi  ar  frodorion  y  parth  anghysbell 
hwn — Kaffirs,  Hottentots,  Korranas,  Bush- 
men, &c,  nid  annyddorol  i'r  darllenydd  fydd 
gair  am  yr  ychydig  Gymru  sydd  yno — rhyw 
ddeg  mewn  rhifedi.  Mae  dau  o'r  rhai  hyn  o 
leiaf  wedi  cael  gafael  ar  gryn  lawer  o  gyf oetli ; 
a  gellir  dweyd  fod  un  o  honynt  yn  gyfoethog, 
sef  Mr.  Hugh  Owens,  yr  hwn  oedd  wedi  enill 
iddo  ei  hun  enw  da,  ac  yn  adnabyddus  drwy 
yr  holl  gylchoedd.  Hefyd  y  mae  yn  ilaenllaw 
gyda  phobpeth  buddiol,  ond  yn  neillduol  felly 
gydag  achosion  y  llywodraeth.  Y  nesaf  ato 
ydyw  E.  H.  Jones,  adeiladydd  a  masnachwr 
mewn  coed,  heblaw  ei  fod  yn  dal  claim  yn 
mwn-dwll,  Kimberley.  Bu  hefyd  yn  dra  ffod- 
us  drwy  briodi  boneddiges  gyfoethog  yn  Cape 
Town  ;  ac  mae  Mr.  Jones  felly  yn  werth  eiddo 
mawr,  er  nad  ydyw  eto  ond  dyn  ieuanc.  Mae 
yma  dri  o  Grymry  mewn  masnach,  a  Mr. 
Charles  Williams  ydyw  un  o  honynt,  yr  hwn 
sydd  yn  y  wlad  hono  er's  llawer  o  flynydd- 
oedd,  Efe  oedd  un  o'r  rhai  cyntaf  yn  mwn- 
gloddiau  Vaal  River;  ac  hefyd  gellir  dweyd 
mai  efe  oedd  un  o'r  rhai  cyntaf  yn  y  Dry  Dig- 
gings yma.     Bu  yn   meddianu  un  o'r   claims 


MEUSYDD    Y    DIAMOND.  00 

goreu  yn  y  "  Detois  Pan ; "  ond  pan  ddaeth 
son  am  yr  aur  yn  Transvaal,  gwerthodd  allan 
ac  aeth  yno.  Dychwelodd  yn  mhen  blwydd- 
yn  heb  ddiru  arian ;  ond  yr  oedd  ganddo  gyf- 
eillion  y  rhai  a'i  cychwynasant  mewn  busnes  ; 
ac  yno  niae  yn  myned  yn  mlaen  yn  dda.  Yr 
oedd  Williams  yn  gyniydog  agos  i  Stanley, 
set'  John  Rowland,  y  teithiwr  Affricanaidd, 
pan  yn  Nghymru  ;  ac  yr  oedd  yn  ei  adnabod 
ef  a'i  deulu  yn  dda  iawn.  Cyfrifa  Mr.  Wil- 
liams, fod  gwaith  "  Stanley  "  yn  gwadu  ei  fain 
pan  aeth  i'w  gyfarfod  i  Lundain,  yn  un  o'r 
pethau  mwyaf  gvvrthun  mewn  hanesyddiaeth. 
William  Evans,  o  Port  Madog,  Cymrn,  yd- 
y w  y  nesaf  y  soniaf  air  am  dano ;  ac  fel  Wil- 
liams, gwerthodd  yntau  yr  oil  oedd  ganddo  i 
fyned  i'r  meusydd  aur,  a  daeth  yn  ol  heb  ddini ; 
ond  yn  awr  y  mae  yn  gwneyd  bywoliaeth  dda 
drwy  brynu  a  gwerthu  diamwnt.  Cymro  ar- 
all  a  fu  mewn  masnach  yno  oedd  Mr.  Reding, 
o  Sir  Fon ;  ac  yr  oedd  ef  a'i  deulu  wedi  cael 
dysgeidiaeth  dda,  ond  buont  braidd  yn  anffod- 
us  yn  y  diamond  fields.  Hefyd,  rhaid  cotfa 
am  un  arall  yno,  sef  William  Morgan — hen 
longwr  o  Gaergybi  yr  hwn  oedd  yn  un  o'r 
ymfudwyr  cyntaf.  Mae  wedi  enill  llawer  o 
olud  bydol,  ac  wedi  gwario  llawer  hefyd  "  am 

L.ofC 


100  O    AMGYLCH   Y    BYD. 

yr  hyn  nad  oedd  fara ;  "  ond  yr  oedd  yn  llaw- 
en  a  chysurus  er  hyny. 

Mae  amryw  o'r  Cymry  yno  yn  arolygwyr 
dros  y  Kaffirs  a  weithiant  i  eraill ;  ac  mae  rhai 
yn  chwilio  am  berl.au  yn  yr  Afon  Vaal. 
Clywais  am  un  o  honynt  yr  wythnos  ddiwedd- 
af,  fu  yn  ddigon  ffodus  i  ddyfod  o  hyd  i  ddern- 
yn  o  adamant  sydd  yn  werth  wyth  gant  o 
bunau,  neu  $4,000 !  Pa  fodd  bynag  rhaid 
hysbysu  iddo  weithio  yn  ddiwyd  am  ddeng 
mis  cyn  cael  dim ;  ac  yr  oedd  eraill  o'i  am- 
gylch  er's  mwy  na  hyny  heb  weled  lliw  dia- 
mond. Nid  oes  fel  y  gwelir,  ond  ychydig  o'r 
Cymry  wedi  gwneyd  eu  ffordd  i'r  parth  hwn 
o'r  byd ;  ac  nid  yw  yr  oil  o'r  rhai  hyny  yn  hy- 
ddysg  iawn  yn  y  Gymraeg ;  ond  gallaf  ddweyd 
fod  y  Drych  yn  myned  o  law  i  law  yno,  a 
phawb  yn  ei  gipio  gyda  llawenydd;  ie,  hyd 
yn  nod  y  rhai  na  fedrent  ei  ddarllen.  Dang- 
osent  lawenydd  inawr  wrth  weled  darlleniadyn 
yr  hen  iaith  anwyl  yno  yn  nghanol  anwariaid 
o  bob  ft'urf,  dull  a  math. 

Mae  yn  hysbys  i'r  cyfarwydd  mewn  hanes- 
yddiaeth  fod  amryw  o  wahanol  lwythau  o'r 
bobl  a  elwir  Kaffirs  yn  y  wlad  hono.  Maent 
yn  siarad  gwahanol  ieithoedd,  er  eu  bod  yn 
gymydogion  agos.  Nid  wyf  am  fanylu  ar  en- 
wau  y  gwahanol  lwythau,  ac  nid  ydyw  hyny 


METJSYDP    Y    DIAMOND.  101 

o  fawr  o  bwys,  gan  mai  un  genedl  ydynt,  ac 
un  gwaed,  oil  wedi  dyfod  o'r  un  fold ;  ac  enw 
cyffredinol  arnynt  oil  ydyw  Kaffirs.  Mae 
rhyw  nifer  o  blith  yr  holl  lwythau  a  drigian- 
ant  rhwng  Cape  of  Good  Hope  a  Zambesi 
River,  i'w  cael  yn  y  diamond  fields;  ond  y 
Beckwanas  a'r  Zulu  ydyw  y  rhai  lluosoeaf  yn 
Kiinberley,  a'r  arngylchoedd.  Gan  fod  y  Zulu 
yn  gweithio  ac  yn  byw  gyda  ni,  yr  wyf  yn 
gwybod  mwy  am  danynt  hwy  nag  am  y  brod- 
orion  eraill.  Hwn  yw  y  prif  lwyth  ar  y  cyf- 
andir  Affricanaidd.  Maent  yn  bobl  luniaidd, 
o'r  ffurfiad  perffeithiaf  a  phrydferthaf  o  ran 
dullwedd,  neu  arddull  corfforol.  Pan  oedd- 
wn  yno  daeth  haner  cant  o'r  Zulu  o'u  gwlad 
frodorol,  yr  hon  sydd  i'r  gogledd  o  Natal ;  ac 
yr  oeddynt  yn  ddynion  nodedig,  oil  tua'r  un 
oedran,  a  rhai  wedi  dysgu  Saesonaeg  yn  Na- 
tal. Anfonwyd  am  danynt  i  ddyfod  yno  yn 
heddgeidwaid,  ac  i  edrych  ar  ol  drwg-weith- 
redwyr,  y  rhai  ydynt  yn  gweithio  i'r  llywod- 
raeth.  Gan  eu  bod  yn  y  swydd  hono,  rhaid 
iddynt  wisgo  rhyw  fath  o  ddillad  teneuon, 
am  y  chwe'  diwrnod  gwaith.  Gan  nad  ydynt 
yn  teimlo  yn  ddedwydd  a  naturiol  mewn 
gwisg,  tanaut  y  cwbl  ymaith  ar  y  Sabbothau, 
a  byddant  yn  eu  dull  brodorol  yn  hollol  noeth- 
ion.     Cafodd  Haw  natur  bob   chwareu  teg  i 


102  O    AMGYLOH    Y    BYD. 

wrieyd  ei  gwaith  yn  y  perffeithrwydd  mwyaf 
heb  wisgoedd  tynion,  yn  ol  y  ffasiynau,  i  ddir- 
dynu  y  corff  allan  o'i  ffurf  briodol.  Mae  eu 
haelodau  yn  iraidd  a  nerthol,  wedi  prifio  i'w 
cyilawn  ddadblygiad  yn  hollol  ddirwystr. 
Grwelir  eu  gewynau  a'u  cyhyrau  yn  sefyll  allan 
fel  gwyfrau,  yn  arwyddocau  nerth  ac  iechyd 
perffaith.  Ni  chynawnasant  galed-waith  er- 
ioed,  dim  ond  mwynhau  eu  hunain  yn  eu  hel- 
fen,  ac  anadlu  awyr  iachus  y  cyfandir  mawr 
hwn. 

Nid  ydyw  eu  lliw  yn  loewddu,  eithr  tuedda 
ychydig  i  gochddu ;  ac  felly  inaent  yn  wahan- 
ol  i'r  negro  pur.  Mae  eu  geneuau,  eu  gwefus- 
au  a'u  trwynau  ychydig  yn  lletach  na'r  eiddo 
pobl  wynion  ;  ond  nid  ydynt  yn  <lel>yg  i'r 
Negro  yn  y  parthau  hyny  o'u  gwynebpryd. 
Er  fod  eu  gwallt  yn  fyr  ac  yn  grychlyd,  nid 
ydyw  yn  wlanog,  fel  gwallt  y  Negro.  Mae 
eu  talceni  yn  uchel,  llydain  a  mawreddog  yr 
olwg  arnynt ;  ac  mae  y  gwyneb  yn  dangos  teg- 
wch  a  synwyr.  Yr  oeddwn  yn  meddwl  fod 
yn  resyn  iddynt  wisgo  am  danynt  raewn  hen 
ddillad  carpiog,  i  guddio  cyrff  mor  luniaidd  ; 
ac  heblaw  hyny  y  mae  dillad  yn  boenus  idd- 
ynt. Mae  y  llanciau  a'r  merched  ieuainc  yn 
ymddangos  yn  dda  pan  yn  eu  llawn  arddurn- 
iadau,  gyda  necklace  oddiamgylch  eu  gj ddfau, 


METTSYDD    Y    DIAMOND.  108 

eu  canolau  a'i  coesan,  oil  wedi  eu  gwneyd  o'r 
heads  mwyaf  amryliw.  Maent  yn  gwisgo  hef- 
yd  yr  ,hyn  a  alwant  "t&tk"  sef  cynffonau  y 
llewpart,  y  teigr,  neu  was  y  Hew,  wedi  eu 
gwnio  with  eu  gilydd,  a'u  rowlio  am  danynt. 
Bydd  y  raerched  ar  rai  adegau  yn  gwiggo  ad- 
enydd  yr  estrys  fel  arffedogau,  o'r  tu  blaen,  ac 
mor  isel  a  phenau  y  gliniau. 

Mae  y  dynion  yn  anelwyr  perft'aith  gyda'u 
picellau,  sef  eu  prif  arfau  rhyfel,  y  rhai  a  daf- 
lant  at  y  nod  mor  ddifeth  a'r  saethwr  goreu 
gyda'i  wn.  Ni  fuaswn  byth  yn  coelio  fod  neb 
yn  gall  a  gwneyd  y  fath  orchestwaith,  heb  i 
mi  eu  gweled  fy  hun.  Rhoddasom  saeth-nod 
iddynti  danu  ato,  yr  hwn  oedd  o  faint  haner 
coron,  yn  y  pellder  o  30  o  latheni ;  ac  anelodd 
12  o  honynt  y  nod  a'u  picelli  ?  Daeth  pob  un 
o  fewn  llai  na  chwarter  modfedd  i'r  marc. 
Taflodd  un  ei  bicell  i'r  nod  bedair  gwaith  yn 
olynol.  Mae  ar  ddrwg-weitbredwyr  ofn  y 
picellau,  a  bydd  yr  heddgeidwaid  yn  cario 
llonaid  eu  dwylaw  o  honynt,  yn  barod  i'w 
taflu  ar  ol  llofrudd  neu  leidr. 

Mae  y  brodorion  yno  yn  defnyddio  tobaco 
a  thrwyn-lwch,  ond  gan  eu  bod  yn  noethion, 
nid  oes  ganddynt  le  i  gario  dim  gyda  hwy  ; 
eithr dyfeisiasant  ddull rhyfeddi  gario snisiua 
thobaco.     Mae  ganddynt  nwch  crwn  tua  phed- 


104  0    AMGTLCH    T   BYD. 

air  modfedd  o  hyd  a  dwy  fodfedd  mewn  aui- 
gylchedd ;  ac  maent  wedi  tori  tyllau  yn  eu 
clustiau,  yu  y  rhai  y  rhoddant  y  blwch  yn 
cynwys  y  snisin  i'w  gario.  By dd  y  blwch  to- 
baco  yn  un  glust,  a'r  snisin  yn  y  Hall.  Wrth 
weddio  ar  eu  duw  dychymygol  y  byddant  yn 
smocio.  Cymerant  swm  o  glai  a  gwnant  dwll 
yn  y  ddaear  i'w  roddi  ynddo,  a  thwll  yn  y  clai 
i  ddal  y  tobaco  ;  wedi  hyny  gwnant  gorn,  neu 
bibell  dwy  neu  dair  troedfedd  o  hyd,  fel  sim- 
dde ;  ac  wedi  tanio  y  tobaco,  sugnir  y  mwg. 
Rhaid  iddynt  gael  dwfr  wrth  smocio  ;  tra  yn 
nghanol  y  mwg,  ac  heb  gymeryd  eu  hanadl, 
cymerant  lymaid  o  ddwfr,  yr  hwn  yn  fuaia  a 
boerir  allan.  Ar  ol  hyn,  dechreuant  weddio 
mor  fuan  ag  y  gallant  barablu,  heb  ail  gymer- 
yd eu  gwynt.  Ant  yn  mlaen  i  gymeryd  ceg- 
aid  o  f  wg,  yna  Uymaid  o  ddwfr,  ac  wedi  hyny 
gweddio  cyhyd  ag  y  gellir  heb  ail  anadlu. 
Mae  yn  ymddangos  mai  y  dyn  hwyaf  ei  wynt 
ydy w  y  gweddiwr  goreu. 

Mae  yma  rai  Kaffirs  wedi  derbyn  rhyw 
gymaint  o'r  hyn  a  alwn  ni  yn  wareiddiad,  a'r 
cenadon  efengylaidd  wedi  eu  dysgu  i  ganu  yr 
"Hen  Granfed,"  a  phenillion  o  wahanol  nod- 
weddau  ;  ac  mae  amry w  o  honynt  yn  perchen- 
ogi  llyfrau  yn  eu  hiaith  eu  hunain.  Ond 
wedi'r  cwbl  yr  oeddwn  yn  methu  gweled  fod 


MEUSYDD   Y   DIAMOND.  105 

y  rhai  hyny  ddim  gwell  mewn  unrhyw  fodd 
iia,r  rliai  na  clilywsant  air  erioed  o  son  am 
grefydd  na  Christionogaeth.  Mae  arnaf  ofn 
fod  llawer  o'r  brodorion  a  gawsant  eu  dwyn  i 
gredu  yn  y  cenadon,  wedi  cael  eu  siomi  yn  y 
bobl  wynion.  Dysgodd  y  cenadon  hwy  i 
gredu  nad  oes  gwahaniaeth  ger  bron  Duw  pa 
liw  fydd  yr  hwn  a  gredo ;  a  bod  yr  ef engyl 
yn  dysgu  ei  phroffeswyr  i  ymddwyn  tuag  at 
eu  gilydd  fel  brodyr.  Arweiniodd  hyn  y 
brodorion  i  feddwl  yn  uchel  am  y  bobl  wyn- 
ion, ac  i  ddysgwyl  llawer  oddiwrthynt,  a'u 
bod  oil  yn  dyner  a  diniwed  fel  y  cenadon  eu 
hunain.  Ond  maent  wedi  eu  mawr  siomi,  gan 
na  chant  fwy  o  barch  yno  na'r  cwn  gan  y 
bobl  wynion  ;  ac  heblaw  hyny  y  maent  yn 
cael  eu  hysbeilio  a'u  twyllo  yn  erchyll ;  ac  mae 
hyn  yn  arwain  y  Kaffirs  i  feddwl  fod  efengyl 
a  gwareiddiad  y  bobl  wynion  yn  niweidiol  a 
pheryglus. 

Mae  y  Kaffirs,  fel  gweithwyr,  cystal  ag  y 
gellir  dysgwyl  iddynt  fod ;  ac  maent  yn  ami 
yn  gweithio  yn  ffyddlonach,  ac  yn  galetach 
na'r  bobl  wynion.  Maent  yn  gryfion  ac  ateb- 
ol  i  weithio.  Maent  yn  hotf  o  ymborthi  yn 
dda,  a  bwytant  gig  o  bob  math.  Tua  dechreu 
mis  Gorphenaf,  daeth  gwynt  oer  ac  ychydig 
o  eira  i  ymweled  a  ni,  a  dyna  y  tro  cyntaf  i'r 
6 


lftfi  O    AMGYLCH   Y   BYD. 

nifer  lluosocaf  o'r  Kaffirs  weled  eira  erioed. 
Yr  oedd  y  syllu  ar  yr  eira  gwyn,  glan,  yn  rhy- 
feddod  i  bawb,  gan  na  wyddent  ar  y  ddaear 
betb  ydoedd.  Ofnodd  un  o  honynt  yn  en- 
fawr  wrth  weled  yr  eira  yn  dyfod  i  lawr ;  ond 
pan  beidiodd  a  bwrw,  rhedodd  Jack  yn  hollol 
noeth  i  chwareu  yn  yr  eira.  Er  eu  bod  yn 
frodorion  gwlad  boeth,  gallant  sefyll  oerni  yn 
dda,  ac  yn  well  nag  y  gallaf  i.  Maent  yn  gyff- 
redin  yn  tynu  pob  peth  oddi  am  danynt  wrth 
fyned  i  gysgu ;  ac.  ymddengys  y  byddant  yn 
gysurus  yn  noethion  ar  y  llawr,  tra  y  byddwn 
i  yn  oer  yn  ami  mewn  gwrthbanau  da.  Pan 
gymerant  grwyn  llewpartiaid  am  danynt, 
rhoddant  yr  ochr  flewog  yn  agosaf  i\v  croen, 
a  phlygant  y  crwyn  dros  eu  traed  a'u  penau 
yn  gwbl,  a  chysgant  yn  dawel  felly. 

Mae  yr  Hottentots  yn  wahanol  i'r  Kaffirs  ; 
ond  cyfrifir  hwy  yn  mhell  yn  mlaen  mewn 
dealldwriaeth  a  gwareiddiad,  o  herwydd,  y 
mae  yn  debyg,  am  en  bod  yn  gwisgo  rhyw 
fath  o  ddillad  am  danynt,  ac  wedi  bod  yn 
mysg  yr  Is-Ellmyniaid  am  fwy  o  amser  na'r 
Kaffirs,  a  thrwy  hyny  yn  galln  siarad  yr  Ell- 
mynaeg ;  maent  yn  de  by  each  i'r  Chineaid  nag  i 
unrhyw  lwyth  arall,  ond  eu  bod  yn  hyllach  o 
lawer.  Yr  Hottentot,  wedi  iddo  fyned  yn 
hen,  ydyw  y  bod  dynol  hyllaf  y  gellir  dych- 


MTStrSYDt)    Y    DIAMOND.  107 

yniygu  am  dano ;  ac  yr  wyf  yn  meddwl  ei  fod 
yn  byllach  na  pbechod  ei  hun.  Mae  esgyrn 
en  gwynebau  yn  fawrion  ac  onglog  ;  ac  fel  yr 
heneiddiant,  treulia  y  cnawd  ymaitb,  a  bydd 
y  croeu  yn  grebychlyd  a  thorchog,  a'r  olwg 
arnynt  yn  hagr  ac  annymunol  i'r  eithaf. 

Hawlia  yr  Hottentots  mai  hwy  ydyw  gwir 
frodorion  South  Affrica,  a  sefydlwyr  gwreidd- 
iol  y  wlad.  Oddeutu  300  o  flynyddoedd  yn 
ol,  nid  oedd  neb  ond  y  bobl  hyny  i'w  cael 
yn  y  parth  hwnw  o'r  cyfandir ;  ar  y  pryd 
hwnw  yr  oeddynt  yn  genedl  gref.  Daeth  y 
Kaffirs  i'r  wlad  o'r  parthau  mwy  mewnol,  a 
bu  rhyfeloedd  gwaedlyd  rhyngddynt  am  law- 
er  o  oesan,  nes  o'r  diwedd  i'r  Hottentots  gael 
eu  gorchfygu.  Poblogwyd  y  wlad  yn  raddol 
hefyd  ganddynt ;  ac  mae  Hid  angerddol  yn 
parhau  hyd  heddyw  rhwng  y  ddan  lwyth. 
Tybia  yr  Hottentots  en  hunain  yn  llawer 
uwch  a  gwell  yn  mhob  modd  na'r  Kaffirs,  yr 
hyn  sydd  yn  cadw  y  Hid  yn  fyw  rhyngddynt. 

Dywedaf  air  am  lwyth  arall  o  bobl  a  drig- 
ianant  yma,  sef  y  Korranas,  y  rhai  hefyd  a 
honant  eu  bod  hwythau  yn  frodorion  gwreidd- 
iol  Deheubarth  Affrica.  Mae  yn  ddiameu 
eu  bod  yn  dal  perthynas  agos  a'r  Hotten- 
tots. Ond  mae  iaith  y  bobl  hyn  yn  hollol  wahan- 
ol,  ac  yn   un  o'r  rhai   mwyaf  anhawdd   i'w 


108  O    AMGYLOH   Y   BYi>. 

dysgu  ar  wyneb  y  ddaear,  drwy  ei  bod  yn 
11  awn  o  gleciau,  fel  ticiadau  awrlais.  Nid 
oes  modd  ei  sillebu  na  rhanu  ei  geiriau  gan 
mai  clec  clec,  o  wahanol  raddau  o  swn  a  wneir 
wrtli  siarad ;  ond  y  maent  yn  deall  eu  gilydd 
yn  berffaith.  Mae  eu  swn  wrth  siarad .  yn 
debyg  i'r  swn  fydd  rhai  yn  wneyd  o  danod  en 
genau  wrth  yru  ceffylau.  Mae  y  bobl  hyn  yn 
fwy  o  gyfeillion  i'r  Hottentots,  na'r  Kaffirs  ; 
ac  felly  y  maent  yn  eu  plith  yn  aralach.  Ceir 
y  bobl  hyn  ar  lanau  yr  afonydd.  Maent  yn 
debyg  i'r  Hottentots  yn  eu  lliw ;  ond  o  her- 
wydd  fod  eu  gwynebau  yn  llawnach,  ac  es- 
gyrn  eu  bochau  yn  is,  y  maent  yn  ymddangos 
dipyn  yn  harddach  yn  eu  gwynebau ;  ond  fod 
eu  cyrff  yn  hollol  annymunol. 

Bushmen  y  gelwir  llwyth  arall  sydd  yno, 
sef  enw  a  roddodd  y  Saeson  arnynt.  Enw 
Ellmyniaid  ydyw  Boojisman ;  ond  beth  bynag 
ymae  y  bobl  hyn  ynEthiopiaidyn  mhob  peth. 
Diau  mai  dyma  y  dosbarth  isaf  o  f odau  dynol  ar 
wyneb  y  ddaear  ;  aphe  buasai  Mr.  Darwin  yno 
buasai  yn  sicr  o  ddangos  fod  perthynas  agos 
rhwng  y  Bushman  a'r  baboon,  fel  yr  hona 
llawer,  gan  nad  ydynt  yn  rhagori  ond  ychyd- 
ig  ar  y  dyn-fwysfrfil  hwnw.  Mae  gan  yr  holl 
lwythau  eraill  ryw  fath  o  le  i  fyw  achartrefu, 
sef  hraals  neu  fythod ;  ac   maent  yn  gweithio, 


MEUSTDD    T    DIAMOND. 


109 


a  chodi  anifeiliaid,  gan  lafurio  ychydig  ar  y 
tir,  ond  ni  wna  y  Bushmen  ddim  yn  y  byd. 
Ni  roddant  eu  llaw  ar  ddim,  ac  nid  oes  modd 
en  cael  i  weithio  ar  unrhyw  dir.  Bywiant 
yn  y  coed,  ac  ymborthant  ar  wreiddiau  a 
ffrwythau,  cnau,  cig  amrwd  unrhyw  greadura 
allant  ddal,  <fec,  Dyma  yr  unig  lwyth  yn 
Affrica  sydd  yn  bwyta  y  baboon..  Maent  heb 
fath  yn  y  byd  o  dai  na  bythynod,  ac  i'w  cael 
yn  y  parthau  gwylltaf,  ar  y  mynyddoedd,  ac 
yn  yr  anialwch,  os  bydd  yno  ddigou  o  helwr- 
iaeth,  bwystfilod  ac  adar.  Trigant  mewn  ogof- 
eydd  a  thyllau  yn  y  ddaear.  Tra  ar  yr  anial- 
wch cloddiant  dyllau  i'r  ddaear  ac  yn  y  rhai 
hyny  bywiant  f'el  tyrchod  daear  ;  ac  os  na  all- 
ant gael  ogof  na  thwll,  llechant  yn  nghysgod 
coed  neu  greigiau.  Maent  ychydig  yn  oleu- 
ach  eu  lliw  na'r  Korrauas  a'r  Hottentots,  ond 
yn  ofnadwy  o  hyllion  ;  ac  maent  yn  llai  eu 
cyrff  na'r  ddau  lwyth  a  nodais.  O  bedair 
troedfedd  i  bedair  a  haner  ydyw  ei  taldra  yn 
gyffredinol.  Lladron  digyffelyb  o  gyfrwys 
ydyw  y  Bushmen  yn  nghynawn  ystyr  y  gair ; 
a  daugosant  y  cyfrwysdra  mwyaf  wrth'  lad- 
rata  defaid,  gwartheg,  a  phob  peth  arall  oddiar 
yr  Ellmyniaid  a'r  Kaffirs.  Ni  chydweithreda 
yr  Hottentots  a'r  Kaffirs  a'r  Ellmyniaid  mewn 
dim  ond  wrth  ladd  Bushmen.     Dyma  eu  sport 


110  0    AMGYLCH   Y   BYD. 

mwyaf ;  ac  maent  wedi  llwyddo  i  ddinystro  y 
mwyafrif  o  honynt.  Hefyd  y  mae  y  Bush- 
men wedi  difa  llawer  o  honynt  hwythau  ;    ac 

-  mae  hanes  y  gwyr  bach  hyn  mewn  rhyfel  yn 
dra  rhyfeddol.  Maent  yn  meddu  saethau 
gwenwynig  marwol,  y  rhai  a  allant  danu  at 

*eu  gwrthwynebwyr  gyda  sicrwydd  difeth. 
Mae  y  defaid  yn  pori  mewn  sage  brush  yno, 
neu  mewn  gwellt  gwyn  troedfedd  neu  ddwy 
o  hyd,  a  elwir  yn  Bushmen1  s  grass  ;  ond  pa  le 
bynag  y  byddant,  llwydda  y  Bushmen  i'w 
lladrata,  er  holl  ofal  y  bugeiliaid.  Dyma  eu 
gwaith,  sef  cadw  y  defaid  rhag  y  lladron  hyn, 
gan  eu  bod  yn  waeth  na  bwystfilod  rheibus. 
Llwyddant  yn  ami  i  lofruddio  y  bugeiliaid 
heb  i  neb  fod  yn  y  golwg  ;  ac  ni  fyddant  yn 
gweled  nac  yn  teimlo  dim,  hyd  nes  yr  ym- 
gripia  y  Bushmen  yn  ddystaw  fel  neidr  drwy 
y  gwellt  atynt.  Wedi  dyfod  yn  ddigon  agos 
at  y  bugeiliaid  taflant  y  gwenwyn,  a  marwol- 
aeth  fydd  y  canlyniad  sicr.  Dangosant  gyf- 
rwysdra  anarferol,  a  medrusrwydd  anghyff-. 
redin#wrth  ladrata,  ac  ymladd.  Dyma  yr  un- 
ig  bobl  ydynt  yn  alluog  bob  amser  i  ddal  a 
lladd  y  cawrfil. 

Hefyd  hwy  ydyw  helwyr  yr  estrys,  a  dylai 
merched  y  byd  gwareiddiedig  fod  yn  ddiolch- 
gar  i'r  rhai  hyn   am  y  plyf  gwynion  a  ddefn- 


MEUSYDD    Y   DIAMOND.  Ill 

yddiant  i  brydferthu  eu  liunain.  Nid  oes 
neb  ar  y  cyfandir  hwnw  a  all  lwyddo  cystal 
a'r  Bushmen  i  ladd  yr  estrys.  Mae  nyth  yr 
estrys  yn  hynod  o  fawr,  gan  y  bydd  ainryw 
yn  dodwy  yn  yr  un  nyth ;  ac  mewn  trefn  i'w 
dal,  gwna  y  Bushmen  dwll  yu  y  ddaear  yn 
ymyl  y  nyth ;  yna,  pan  ddaw  yr  estrys  yno, 
rhuthrant  arno,  a  lladdant  ef.  Maent  yn  fyn- 
ych  yn  dal  yr  estrys  trwy  roddi  eu  hunain 
mewn  gwisg  yr  estrys  ac  yn  gvvneyd  eu  hun- 
ain mor  debyg  i'r  adar  hyny,  fel  y  meddyl- 
iant  mae  un  o  honynt  hwy  ydynt ;  ac  yn  y 
dull  hwn  maent  yn  gallu  myned  i'w  canol  a'i 
Uadd. 

Bu  y  cenadon  yn  ceisio  gwareiddio  y  Bush- 
men, a'u  dwyn  i  ystyried  mai  bodau  dynol 
ydynt ;  ond  methwyd  a  gwneyd  dim  byd  o 
honynt,  ac  maent  wedi  eu  gadael  i'w  tynged. 

Er  fod  yr  aniser  goreu  i  enill  cyfoeth  wedi 
myned  heibio  cyn  i  mi  gyraedd  Kimberley, 
sef  y  dref  a  enwyd  felly  o  anrhydedd  i  Lord 
Kimberley,  eto  yr  oedd  yn  well  lie  i  bobl 
sobr  a  gweithgar  nag  un  lie  arall  y  bum  yn- 
ddo  erioed.  Yr  oedd  y  cyflog  i  saeri  coed,  neu  of- 
aint  o  30  i  50  swllt  y  dydd  ;  cyflog  mwnwyr 
am  suddo  ffynonau  a  shafts,  neu  rywbeth  o'r 
fath  oedd  25  swllt  y  dydd.  Yr  oedd  y  cyflog 
am  wylio  y  brodorion  rhag  lladrata  y  diamonds;, 


112  O    AMGTLCH   Y    BTD. 

yn  bunt  y  dydd ;  a  chyflog  yr  heddgeidwaid 
yn  bymtheg  punt  yn  y  mis,  a  chartref.  Yr 
©edd  yn  hawdd  i  bobl  sobr  gael  gwaitli  yno 
ar  y  pryd.  Deallais  fod  llawer  wedi  myned 
yn  gyfoethog  iawn,  mewn  ffordd  anghyfreith- 
lawn,  drwy  brynu  diamonds  a  ladratawyd  gan 
y  brodorion.  Yr  oedd  llawer  iawn  o  ladrata 
yn  myned  yn  mlaen,  er  mor  afalus  a  llygadog 
y  gwyliai  y  bobl  wynion  y  brodorion.  Yr 
oeddynt  yn  lladrata  tra  yn  gweithio  yn  y 
mwn-dwll ;  ac  er  eu  bod  yn  cael  eu  cadw  yn 
noethion,  y  mae  yn  ffaith  sicr,  eu  bodyn  gallu 
lladrata  llawer  iawn  o'r  meini  gwerthfawr 
mewn  dulliau  tra  hynod.  Gwerfchid  hwy  yn 
ami  am  symiau  bychain  iawn,  i  bobl  anonest, 
y  rhai  oeddynt  yn  cadw  canteens  neu  saloons. 
Mae  yn  sicr  fod  ugeiniau  lawer  o'r  canteen 
keepers  wedi  dychwelycl  i  wlad  eu  tadau 
gyda  chyfoeth  mawr,  a  dclaethant  yn  feddian- 
ol  arno  drwy  brynu  diamonds  a  ladratawyd 
gan  y  brodorion  oddiar  feddianwyr  y  mwn- 
gloddiau,  a'r  llywodraeth.  Daeth  y  perchen- 
ogion  a'r  llywodraetb  i  gydweitliredu  o  ddif- 
rif,  er  rhoddi  teifyn  ar  y  lladrad  hwn.  Yn 
y  lie  cyntaf,  yr  oedd  y  brodorion  i  gael  eu 
chwilio  pan  yn  gadael  y  mwn-dwll ;  ac  wedi 
hyny  yr  oedd  heddgeidwaid  i  ofalu  am  dan- 
ynt  yn  nosweithiol  er  cadw  pawb  draw,  a'u 


MEUSYDD    Y    DIAMOND.  113 

hatal  i  fyned  i'r  mwn-dwll  yn  y  nos.  Rhodd- 
wyd  ugeiniau  o  hedd-geidwaid  dirgelaidd  i  wyl- 
ioy  rhai  mwyaf  amheus,  yn  wyn  ac  yn  ddu,  yn 
brynwyr  a  gwerthwyr ;  ac  yr  oedd  cyfraith 
wedi  eu  gwneyd  i  roddi  dwy  flynedd  o  gar- 
chariad,  gyda  llafur  caled  i  pwy  bynag  a  fyddai 
yn  euog  o  brynu  diamonds  gan  y  brodorion. 
Hefyd  yr  oedd  blwyddyn  o  garchariad  i  pwy 
bynag  fyddai  yn  euog  o  brynu  diamonds  gan 
berchenogion  rnwn-dyllau,  os  na  fyddai  gan- 
ddo  drwydded  oddiwrth  y  llywodraeth  i 
brynu.  Dylanwadodd  y  cyfreithiau  hyn  i 
wneyd  daioni  mawr  drwy  ddwyn  llawer  o'r 
prynwyr  anonest  i'r  golwg  ;  a  thrwy  gyfrwys- 
dra  y  detectives,  llwyddwyd  i  ddal  llawer  iawn 
yn  y  weithred  o  ladrata,  ac  araryw  o  honynt 
yn  bobl  wynion,  ac  yn  aelodau  eglwysig,  heb 
amheuaetli  am  eu  cymeriadau  yn  flaenorol. 
Un  o  honynt  oedd  Mr.  Tucker,  golygydd  y 
newyddiadur  yn  Kimberley,  a'r  hwn  oedd  yn 
un  o  aelodau  o'r  cyngor  a  wnaeth  y  cyfreithiau 
yn  erbyn  hyny  ;  ac  felly  cafodd  ei  ddal  yn  ei 
rwyd  ei  hun.  Yr  oedd  rhywrai  yn  cael  eu 
dal  yn  ddyddiol,  ac  yr  oedd  y  llys  yn  llawn  o 
gyffro  yn  barhaus.  Eithr  er  holl  ddoniau  y 
cyfreithwyr  i  gadw  y  troseddwyr  rhag  cael  eu 
cosbi,  nid  oedd  hyny  nac  arian,  na  dim  ar- 
all,  yn  ddigon  i  ddylanwadu  ar  y  llys  i  beidio 


114  0    AMGYLCH    Y    13  YD. 

rhoddi  y  gyfraith  mewn  grym.  Byddai  y 
rhai  a  jgeid  yn  euog  yn  cael  eu  hanfon  i  weith- 
io  yn  eu  dillad  brithion  a  chadwen  am  eu  coes- 
au,  i  wneyd  heolydd  newyddion,  a  thrwsio  yr 
hen  rai,  gyda  phob  gwaith  o'r  fath. 

Yr  oedd  dwy  nynedd  o  gosbedigaeth  fel 
hyn  i'w  hofni ;  ac  yr  oedd  yn  amlwg  i  bei- 
chenogion  y  mwn-gloddiau  fod  hyn  wedi 
gwneyd  lies  dirfawr.  Eto  yr  oedd  yr  un  mor 
amlwg  iddynt  hwy  a  hyny,  fod  canoedd  o 
ddynion  gyda  miloedd  o  bunau  yn  eu  llogell- 
au,  oeddynt  yn  perthyn,  mewn  gvvirionedd,  i 
berchenogion  y  mwn-dyllau.  Mewn  canlyniad  i 
ddylanwad  daionus  y  deddfau,  a  thrwy  fod 
offerynau  yn  cael  eu  defnyddio  yn  y  mwn- 
dyllau,  yr  oedd  y  perch enogion  mewn  llawer 
gwell  cyflwr  pan  oeddwn  yn  ymadael  nag  yr 
oeddynt  ar  yr  amser  yr  aethym  yno* 

Dygodd  amryw  gwmniau  beirianau  da  i'r 
gweithfeydd,  a'r  rhai  cyntaf  oeddynt  B.  G.  B. 
&,  Atkins,  y  rhai  oeddynt  yn  dra  chyfoethog. 
Daethai  Mr.  Atkins  yno  o  Australia,  a  chyn 
hyny  o  America ;  ac  iddo  ef  y  rhaid  diolch 
am  yr  offerynau  golchi,  a'r  horse  whims. 
B-hoddodd  y  cwmni  hwn  beiriant  mawr  ac  ar. 
dderchog  i  fyny  yno.  Costiodd  cludiad  yr 
holl  offerynau  o  Port  Elizabeth  i  Kimberley, 
1,200  o  bunau  ;   yr  oedd  yr  holl  gostau  erbyn 


MEU8YDD    Y    DIAMOND.  115 

gorphen  y  gwaith  yn  15,000  o  bunau.  Maent 
wedi  cloddio  shaft  200  o  droedfeddi  o  ddyfn- 
der,  a  tua  350  o  droedfeddi  o'r  mwu-dwll,  neu 
y  gwaith  ;  o  waelod  y  shaft  rhedir  twnel  i'r 
mwn-dwll.  Drwy  y  twnel  a'r  shaft  y  raae 
cynwysiad  y  gwaith  i'w  godi  i  wyned  y  tir, 
drwy  nerth  y  peiriant  crybwylledig.  Mae 
ganddynt  ddigon  o  arian  i  fyned  yn  mlaeu, 
acmae  eu  ft'ydd  yn  gref  yn  ngliyflawnder  yr 
adamant.  Diau  y  bydd  iddynt  ddal  yn  mlaeu 
ar  bob  cwmni  arall  yn  y  lie  hwnw. 

Mae  cwmni  arall  wedi  dal  ei-dir  yno,  sef 
Lewis  &  Marks,  ac  yn  meddianu  y  peirianau 
a'r  claims  goraf  yn  y  lie. 

Pan  oeddwn  yn  ymadael  yn  niwedd  1876, 
yr  oedd  deg  o  agerbeirianau  yn  codi  cynwys- 
iad mwn-dwll  Kimberley  ;  ac  yr  oedd  hyny 
yn  fil  rhagorach  na  rhyw  chwareu  plant  gyda'r 
bwcedau  bychain,  fel  yr  oeddynt  yn  flaeuorol. 
Yr  oedd  gan  un  cwmni  ft'ordd  haiarn  ar  osgo, 
yn  rhedeg  i  lawr  i  waelod  y  mwn-dwll.  Kid 
oedd  tir  neb  arall  yn  fanteisiol  i  wneyd  hyny. 
Heblaw  hyny  yr  oedd  cynllun  B.  Gr.  B.  & 
Atkins  i  weithio  y  mwn-dwll  yn  fwy  hwylus 
a  chyflymach ;  ac  felly  mae  y  cynllun  hwn  yn 
debyg  i  droi  allan  yn  llwyddianus.  Pan  ag- 
orwyd  y  mwn-dwll  gyntaf,  ac  am  ddwy  flyn- 
edd  wedi  hyny,  yr  oedd  y  dwfr  yn  brin  iawn, 


116  O   AMGYLOH   T   BTD. 

a  chostiai  o  haner  coron  i  dri  swllt  y  bwced- 
aid ;  ac  o  herwydd  hyny  nid  oedd  ond  ychyd- 
ig  iawn  yn  cael  ei  olchi.  Eithr  ar  ol  hyny 
daeth  cyflawnder  o  ddwfr  yn  hawdd  i'w  gael, 
drwy  gloddio  am  dano.  Yn  fuan  y  testyn 
pwysicaf  oedd,  cael  cynllun  i  gadw  y  dwfr  o'r 
mwn-dwll,  o  herwydd  fod  y  dwfr  yn  cynyddu 
fel  y  eloddid  yn  ddyfnach  i'r  ddaear.  Mewn 
canlyniad  i  gynawnder  o  ddwfr,  ail  olchir  y 
tomenydd  rwbel  a  chwiliwyd  yn  sychion  yn  y 
decbreu,  tra  yr  oedd  yn  anmhosibl  cael  dwfr. 
Maent  yn  anil  yn  dal ;  ac  maent  yn  talu  yn 
well  na'r  tro  cyntaf. 

Adroddir  banes  tra  bynod  am  lawer  wedi 
dyfod  o  byd  i'r  diamonds  mewn  dullian  rbyf- 
edd  iawn,  megys  y  teiliwr  o  New  York,  yr 
bwn  oedd  mor  dlawd  fel  y  bn  raid  iddo  gerdd- 
ed  o  Cape  Town  i  Kimberley  ;  a  phan  gyr- 
baeddodd  yno,  yr  oedd  ei  draed  drwy  ei  esgid- 
iau,  beb  nac  arian  na  cbyfeillion.  Cymerodd 
dyn  dy eithr  drugaredd  amo,  ac  aeth  ag  ef  i'w 
fwthyn  oedd  wedi  ei  doi  a  Uaid.  Yn  y  boreu 
cododd  y  cyfaill  i  fyned  at  ei  waitb,  gan  ad- 
ael  y  teiliwr  i  gysgu,  o  herwydd  yr  oedd  yn 
ninedig  iawn  ar  ol  y  daith.  Eithr  wedi  iddo 
ddeffroi,  a  phan  yn  syn-fyfyrio,  gwelai  ryw- 
betb  yn  dysgleirio  yn  nghanol  y  llaid  yn  y  to, 
ac  wedi   cymeryd   gafael  ynddo,    cafodd  mai 


MEUSYDD    Y    DIAMOND.  117 

diamond  o'r  fath  oreu  ydoedd  !  Gwerthodd 
ef  y  diwrnod  hwnw  am  5,000  o  bunau,  a 
rhoddodd  500  punt  i'w  letywr  am  ei  le  y  nos- 
waith  hono !  Dychwelodd  i  America  yn  union  - 
gyrchol  ar  ol  ei  ffawd  dda.  Adroddir  hefyd 
am  Ellmyn  a  bigodd  i  fyny  diamond  wrth  yru 
ychain,  oedd  yn  werth  deuuaw  cant  o  bunau. 
Dywedir  am  ddau  o  forwyr  Prydeinig  ddaeth- 
ant  yno,  ac  wrth  rodio  oddiamgylch  gerllaw  y 
mwn-dwll  pigasant  i  fyny  diamond  a  brofodd 
yn  werth  dwy  fil  o  bunau !  Mae  ugeiniau  o 
ferched  vvedi  gwneyd  cyfoeth  mawr  wrth 
gadw  adar  dofion,  megys  twrcis"  ieir,  tfec,  y 
rhai  a  arferant  lyncu  pob  gwrthrych  dysglaer  ; 
ac  felly  arferent  lyncu  diamonds.  Wedi  eu 
lladd  deuwyd  o  hyd  i'r  meini  gwerthfawr  yn 
eu  crombil. 

Darganfyddwyd  y  diamonds  gyntaf  yn 
South  Affrica  gan  Hottentot.  Yn  1865,  1 ;  a  yn 
gw}^lio  defaid  ei  feistr,  yr  hwn  oedd  Ellmyn, 
ac  yn  agos  i'r  Afon  Vaal  y  cymerodd  hyny  le. 
Cpdodd  oddiar  y  ddaear  yr  hyn  a  elwai  mwi 
clip,  sef  careg  brydferth,  oedd  yn  dysgleirio 
fel  y.  grisial,  eithr  ni  feddyliodd  ei  bod  yn 
werth  dim.  Aeth  a  hi  adref  yn  yr  hwyr  a 
dangosodd  hi  i'w  feistr.  Syrthiodd  yr  Ellmyn 
mewn  cariad  a'r  gareg  dlos  ar  unwaith,  o  her- 
wydd    ei  dysgleirdeb,   a'r   wythnos  ganlynol 


118  O   AMGYLOH   Y   BYD. 

aeth  ar  neges  i'r  pentref  agosaf,  sef  Hope- 
town  :  ac  aetli  a'r  gareg  gydag  ef  i'w  dangos  i'r 
prif  farchnadwr,  Mr.  Lillenfelt,  eithrnidoedd 
neb  yn  gwybod  beth  ydoedd.  Cofiwyd  fod 
un  dyn  yn  y  pentref,  oedd  wedi  treulio  ei 
amser  boreuol  fel  torwr  diamonds  yn  Amster- 
dam, ac  aeth  Mr.  Lillenfelt  a'r  gareg  iddo, 
Wedi  ei  harchwilio,  dywedodd  y  dyn  liwn 
mai  diamond  o'r  fath  oreu  ydoedd,  a'i  bod  yn 
werth  yn  awr  fel  yr  .oedd  £12,000,  canys 
pwysai  63  carats.  Aeth  Mr.  Lillenfelt  yn  ol 
at  yr  Ellmyn,  a  rhoddodd  iddo  2,000  o  bunau 
am  y  gareg  brydferth.  Dranoeth  prynodd  yr 
Ellmyn  wedd  o  ychain  a  100  o  ddefaid,  ac  aeth 
a  hwy  adref  i'r  bugail  da  am  ddarganfod  y 
mwi  clip,  yr  hyn  a  wnaeth  i'r  bugail  lamu 
o  lawenydcl.  Yr  oedd  y  bugail  yn  awr,  yn  ol 
eu  dull  hwy  o  gredu,  wedi  cael  ei  wneyd  yn 
ddyn  cyfoethog  am  ei  oes. 

Gwerthwyd  y  diemwnt  prydferth  hwn  i 
fasnachwr  mewn  meini  gwerthfawr,  o  Lun- 
dain,  a  rhoddodd  yr  enw  Star  of  South  Africa 
ar  yr  adamant.  Yr  oedd  yn  deilwng  o'r  enw, 
canys  daliodd  y  gareg  i'w  thori  a'i  chaboli 
yn  gampus.  Gwerthwyd  y  diemwnt  dan 
sylw  i  Dywysog  Cymru  am  bymtheg  mil  o 
bunau.  Nid  oedd  gan  y  tywysog  arian  i  dalu 
i  lawr  am  y  gem  gwerthfawr,  ar  y  pryd,  neu 


MEISYDD    Y    DIAMOND.  119 

o  leiaf  nid  oedd  yn  foddlon  i  dalu  i  lawr,  a 
chan  nad  oedd  y  masnachwr  yn  dewis  derby n 
ei  addewid  i  dalu,  cymerodd  y  gareg  yn  ol  a 
gwerthodd  hi,  os  wyf  yn  cofio  yn  iawn,  i 
Ardalydd  Lome.  Aeth  hanes  am  ddargan- 
fyddiad  y  diemwnt  hwn  dros  yr  holl  fyd  yn 
drf  buan,  ac  yn  y  cyfamser  daeth  canoedd  o 
bobl  o  Ewrop,  America,  Australia,  a  gwa- 
lianol  barthau  y  byd,  i  Affrica,  i  chwilio  am 
eraau,  a  meini  gwerthfawr.  Nid  oedd  neb  yn 
gwybod  yn  y  dechreu  mewn  pa  fath  le  i 
chwilio  am  y  diemwnt.  Barnai  rhai  mai  yr 
estrysod  a'u  pigasant  i  fyny  yn  mharthau 
canol  y  wlad,  ac  a'u  bwriasant  allan  o'u 
crombil  mewn  gwahanol  fanau ;  ac  mewn 
canlyniad  nid  oedd  gan  neb  reol  na  threfn 
wrth  chwilio  am  y  meini  gwerthfawr.  Ar- 
ferai  rhai  chwilio  am  danynt  gyda  llusernau 
yn  y  nos,  gan  feddwl  y  buasent  yn  dysgleirio 
yn  y  goleuni,  ac  felly  na  chawsid  llawer  o 
drafferth  i  ddyfod  o  hyd  iddynt.  Yn  y  cyf- 
amser daeth  yr  archwilwyr  i  ddeall  fod  mwy  o 
honynt  i'w  cael  ar  lanau  yr  afonydd  nag  mewn 
imrhyw  le  arall,  ac  felly  arweiniwyd  y  bobl 
at  yr  Afon  Vaal.  Yn  yr  afon  hon  bu  canoedd 
yn  dra  Hwyddianus  i  ddyfod  o  hyd  i  lawer  o 
feini  gwerthfawr  wrth  olchi  y  graian,  a  phigo 
y  diemwnt  allan  o  hono.     Bu  hyn  yn   fodd- 


120  O    AMGYLOH   Y   BYD, 

ion  i  wneyd  i'r  bobl  gredu  fod  y  dwfr  wedi 
cario  y  dienawnt  yno  o  ryw  le ;  eithr  nid 
oedd  neb  yn  gwybod  o  ba  le  ;  ond  ar  ol  dar- 
ganf'od  y  mwndwyll  dieinwnt  yn  Kimberley,. 
lawer  o  filltiroedd  oddiwrth  yr  afon,  ac  ar  dir 
ucbel,  clechreuoedd  y  bobl  gredu  yn  walianol 
am  ffynonell  yr  adamant. 

Crybwyllais  o'r  blaen  mai  math  o  glai  caled 
sydd  yn  y  ddaear  yn  mwn-dwll  Kimberley,  tra 
y  mae  ffurfiad  haenenol  y  wlad  oddiamgylch 
yn  hollol  wahanol;  ac  mae  yn  ymddangos 
nad  oes  neb  eto  wedi  cael  allan  pa  mor  ddwfn 
y  mae  y  clai  hwnw  yn  myned  i'r  ddaear. 
Dichon  pe  deuent  i'r  gwaelod  y  profai  y  mwn- 
dwll  yn  ddiwerth  o  herwydd  absenoldeb  y 
diemwnt. 

Pan  ddarganfyddwyd  y  diemwnt,  yr  oedd 
y^tir  yn  perthyn  i'r  Orange  River  Free  State, 
ond  yr  oedd  y  Dalaeth  uchod,  a  eiwir 
hefyd  yn  Dutch  Republic,  wedi  bod  dan 
lywodraeth  Lloegr,  drwy  i  Syr  Harry  Smith 
ei  chymeryd  oddiarnynt.  Eithr  gan  nad  o^dd 
elw  neillduol  i'w  gael  oddiwrth  y  Dalaeth, 
a  bod  Lloegr  mewn  helbul  parhaus  gyda'r 
brodorion,  gadawyd  iddynt  ei  chael  yn  ol. 
Wedi  darganfod  y  diemwnt  cymerodd  Lloegr 
ail  feddiant  o'r  rhan  hono  o'r  Free  State 
syddyn  cynwys  y  diemwnt,  ac  mae  yn  16,630  o 


MEUSYDD    Y    DIAMOND.  121 

filltiroedd  ysgwar  raewn  arwynebedd,  ac  ad- 
nabyddir  y  Drefedigaeth  yn  awr  wrth  yr  enw 
Grriqualand  West.  Gan  foci  llywodraeth  y 
Free  State  yn  wan,  oferedd  oedd  iddi  wrth- 
wynebu  rhaib  y  Hew  Prydeinig.  Eithr  yn 
1875  llwyddodd  Mr.  Brant,  Arlywydd  y  Free 
State,  i  osod  y  pwne  o  flaen  gallu  cyfryngol, 
a  dewiswyd  Ffrainc  ;  a'r  canlyniad  fu  i 
Ffrainc  ddyfarnu  fod  yn  ofynol  i  Loegr  dalu 
b0,000  o  bnnau  fel  iawn  i  lywodraeth  y 
Free  State.  Dyna  fel  y  deuwyd  i  ddealldwr- 
iaeth  ar  anghydfod  fu  yn  ymddangoa  yn  fyg- 
ythiol  ar  un  adeg. 

Rhyw  fywyd  rhyfedd  iawn  ydyw  y  camp 
life,  ac  nis  gall  y  dibrofiad  ddychymygu  yn 
iawn  aoi  dano.  Aeth  y  cyfeillion  oeddynt  yn 
dyfod  gyda  mi  yno  i  ffwrdd  i'r  mwngloddiau 
yn  Vaal  River ;  ac  felly  cefais  fy  ngadael  fy 
hunan.  Y  peth  cyntaf  a  wnaethym  oedd 
prynu  tent  mewn  auction,  am  bedair  punt,  a 
chytuno  gyda  thri  o'r  Kaffirs  i  fy  nghynorth- 
wyo,  sef  Jack,  January,  a  March.  Cariasant  y 
tent  i  le  priodol,  ar  ocbr  ogleddol  y  pentref, 
a  chodasant  hi  i  fyny,  yn  ol  dull  cyffredin  y 
wlad,  ar  uchtler  tir  dymunol.  Ar  ol  myned  i 
mewn  i'r  babell,  cefais  nad  oedd  y  polyn  can- 
ol  ond  pum'  troedfedd  o  uchder ;  a'r  tent  yn 
saith  o  hyd  a  chwe'  troedfedd  o  led.  Can- 
6* 


122  O   AMGYLOH   T    BTD. 

fyddais  ynddi  hefyd  lawer  iawn  o  dyllau ;  a 
thrwy  fod  yn  rhaid  i  mi  aros  yn  fy  nghwman 
ynddi  yn  barhaus,  anhoffais  hi  yn  fawr.  Gran 
fod  yn  anhawdd  cael  tent  arall,  a  chan  nad 
oeddwn  yn  bwriadu  aros  yn  y  lie  ond  dros 
amser  byr,  penderfynais  ymdrechu  myned  yn 
mlaen  am  dipyn  o  amser  oreu  y  gallwn. 
Prynais  wely  haiarn  am  bunt,  a  mattress  am 
yr  un  bris.  Hefyd  prynais  daclau  coginio, 
padelli ,  crochanau,  tegell,  cyllell  a  fforch, 
llwyau,  a  phob  peth  angenrheidiol,  yr  hyn  a 
gostiodd  £2  15s.  Cyfarfyddais  a  masnacbwr 
newydd  ddyfod  i'r  lie  o  wlad  y  bwystfilod 
gwylltion,  gydag  ifori,  crwyn,  plu  yr  estrysod, 
a  chwrlidau  wedi  eu  gwneyd  drwy  wnio  yn 
ngbyd  amryw  grwyn,  gydag  edafedd  o  grwyn, 
a  nodwydd  o  asgwrn.  Dyma  hilin  gwely 
campus ;  a  syrthiais  mewn  cariad  ag  un  oedd 
ganddo  wedi  ei  wneyd  yn  ysblenydd  o  groen 
brycb  y  llewpart,  wedi  ei  brydf erthu  yn  hardd 
gan  drigolion  y  Zambezi  River.  Telais  bum' 
punt  am  hwnw  yn  y  fan.  Gwnaed  hwn  o 
bump  o  grwyn  prydferth,  wedi  eu  gwnio  yn 
eu  gilydd  gan  y  brodorion,  a  hyny  mor  gyw- 
rain  fel  nas  gellid  gweled  y  cysylltiadau. 
Cymerais  yr  boll  gelfi,  y  dillad,  yr  ymborth, 
ac  yn  y  blaen,  i'r  babell ;  ac  yr  oeddwn  yn 
falch    o    fy   margen   gyda  phob  petb  ond  y 


MEUSYDD    Y    DIAMOND.  123 

gwely  haiarn.  Yr  oedd  hwnw  fel  pe  buasai 
wedi  ei  ddadgymalu,  bob  cymal  o  bono,  fel 
nad  oedd  yn  ddicbonadwy  ei  gael  i  sefyll  ar 
ei  draed  i  daenu  y  cwilt  newydd  drosto,  heb 
son  am  fyned  i  gysgu  iddo.  Pa  fodd  bynag, 
gadewais  y  cwbl  yr  amser  hwnw,  ac  aethym 
allaa  i  brynu  te,  siwgr,  <fca,  ac  i  chwilio  am 
foes  er  ei  wneyd  yn  gist  i  gadw  y  taclau,  ac 
yn  fwrdd  hefyd.  Wedi  dychwelyd  i'r  babel], 
a  rhoddi  tipyn  o  adgyfnerthiad  i'r  dyn  oddi- 
mewn,  penderfynais  orwedd  ar  y  gwely 
newydd  i  synfyfyrio  am  bethau,  ac  i  fwrw  y 
draul  yn  gyffredinol.  Nid  cynt  y  teflais  fy 
bun  ar  y  gwely,  nad  oeddwn  yn  lleban  i'r 
llawr,  ar  amrantiad.  Syrthiodd  hwn  i  lawr, 
er  fod  chwech  o  draed  dano,  dau  yn  mhob  pen 
a  dau  yn  y  canol,  ond  er  nyny  i  lawr  yr  aeth. 

Wei,  dyinafi  yn  nghanolpobl  dduon  Affrica, 
yn  adfyfyrio  am  hawddfyd  fy  nghyfeillion  yn 
Ewrop  ac  America;  ac  nid  oedd  dim  ond 
awyddfryd  am  y  perlau  prydferth,  y  meini 
gwerthfawr  a'r  aur  melyn,  a  allai  fy  ngbadw 
yn  y  fatb  alltudiaeth.  Yr  oedd  y  tri  Kaffirs,  fy 
ngweision,  mor  ddedwydd  ag  angylion  gwlad 
y  gwawl,  er  en  bod  yn  gweithio  yn  lied  galed, 
a  hyny  yn  y  wisg  a  roddodd  natur  ei  hun 
iddynt. 

Rhoddais    brawf  da  arnaf  fy   bun   fel  pen 


1^4  O    AMGYLCH    Y    BYD. 

cogydd,  aY  pethau  goreii  allwn  wneyd  oedd 
te  a  choffi,  a  chefais  ddigon  o  amser  i  ddysgu 
ar  y  ffordd  yno  o'r  Cape.  Yn  y  lie  liwnw  yr 
oedd  yn  rhaid  i  de  y  boreu,  ganol  dydd  a'r 
hwyr,  wneyd  y  tro,  gyda  bara  ac  ynienyn, 
man-bysgod,  jams,  &c.  Bwyteais  fwy  o 
sardines,  ac  yfais  fwy  o  de,  yn  yr  ychydig 
iisoedd  y  bum  yn  gwersyllu,  nag  a  wnaethym 
mewn  chwe'  blynedd  cyn  hyny. 

Yn  y  cyfaniser  blinais  ar  yr  un  ymbortb,  ac 
yr  oeddwn  yn  gweled  nad  oedd  bywyd  y 
gwersyll  yn  dygymod  a  mi  yn  dda;  ond  cyn 
tori  pob  peth  i  fyny,  penderfynais  amcaDii 
gwneyd  pwdin  reis.  Md  oeddwn  wedi  dal 
syl  w  ar  neb  yn  ei  wneyd,  ac  felly  heb  ddeall 
y  ffordd  yn  dda.  Pa  fodd  bynag  rhoddais 
haner  llonaid  y  crochan  ar  y  tan,  a  dwfr 
arnynt,  a  gorchymais  i'r  Kaffirs  gadw  tan 
danynt  i'w  berwi.  Aethym  i  orphwys,  ac  i 
ddarllen  hanes  Job,  yr  hwn  fu  mewn  trallod 
mawr  yn  mben  arall  y  wlad  bono.  Yn  y 
cyf amser  dyma  y  Kaffir  yn  galw  arnaf,  ac 
wedi  myned  yno  gwelais  fod  y  reis  wedi 
chwyddo  agos  yn  llonaid  y  crochan.  Prysur- 
ais  i  roddi  currants  a  raisins  a  siwgr  yn  y 
pwdin,  ac  wedi  rlioddi  mwy  o  ddwfr  arnynt, 
gorchymynais  i'r  Kaffir  barb.au  i  danio  danynt. 
Aetbym  i  ddarllen  drachefn ;    ond  yn  inhen 


MEUSYDD    Y   DIAMOND.  125 

enyd  o  amser  galwodd  y  Kaffir  yn  uwcb  nag 
o'r  blaen,  a  rhedais  yno.  Er  fy  syndod 
gwelwn  fod  y  reis  wedi  chwyddo,  a  rhedeg 
drosodd  i'r  tan.  Llenwais  lestri  eraill  i  gadw 
y  pwdin  o'r  tan,  ie,  bob  llestr  oedd  genyf,  hyd 
yn  nod  y  tegell;  ac  er  hyny  chwyddo  yr 
oedd  y  reis  !  Wedi  yr  holl  belbul  a'r  trallod, 
canfyddais  nas  gallwn  fwyta  y  pwdin,  gan  fod 
peth  o  hono  beb  ferwi  digon,  a  pbetb  we'di 
llosgi.  Khoddais  y  cwbl  i'r  Kaffir,  i'r  ci,  ac  i'r 
baboon;  ac  aethym  i'r  hotel  i  ymofyn  ym- 
bortb. 

Pan  oedd  pob  betb  yn  myned  yn  mlaen  yn 
esmwyth,  dyma  newydd  cyffrous  yn  cyrbaedd 
y  lie,  fod  mwn-dwll  newydd,  anarferol  o 
gyfoetbog  wedi  ei  ddarganfod  ycbydig  o 
filltiroedd  o  Kimberley.  Penderfynais  fodyn 
un  o'r  rhai  cyntaf  i  gyraedd  y  lie,  a  llogais 
gerbyd  yn  ddioed  i  fyned  yno  ;  ond  erbyn  i 
mi  wneyd  fy  ymddangosiad  yn  y  He  yr  oedd 
yno  ugeiniau,  os  nad  canoedd  o  fy  mlaen.  Ac 
beblaw  hyny,  yr  oedd  llawer  o'r  claims  wedi 
en  nodi  allan,  30  o  droedf eddi  ysgwar ;  ond 
wrth  gerdded  odcliamgylcb  gwelais  fod  pump 
o  honynt  ar  enw  yr  un  dyn,  sef  Ellmyn  o'r 
enw  Vanderspey.  Gan  nad  ydyw  cyfraitb 
Griqualand  West,  sef  y  Dalaetb  bono,  yn 
caniatau  i'r   un   person   unigol   gael  ond  un 


126  O   AMGYLCn   Y   l.YD. 

claim,  rhoddais   fy  enw  fy   tun  wrth   un  o'r 
hawliau,   ac  enw  fy  nghyfeillion  wrth  y  lleill. 
Gan  fod  Mr.  Vanderspey  wedi  tori  y  gyfraith 
nid  oedd  arnaf  ofn  gwneyd  felly,  oblegid  nad 
allai    ef   ddal   ond    un    hawl    ar    y    gwaith. 
Dechreuais  gloddio  yn  ddioed  ar  fy  hawl,  er 
sicrhau  y  lie  i  mi  fy  hun  tu  hwnt  i  bob  am- 
m  heuaeth.      Cefais     ar  ddeall    yn    fuan    fod 
gweithrediadau  fel  yr  eiddof  y  tro  hwn,  wedi 
achosi    cynwrf    ac    ymladdfeydd    gwaedlyd 
lawer  gwaith,  [yn  y  Diamond  ^Fields  /   ac  yr 
oedd  rhesymau  cryfion   dros    ofni    mai  hyny 
fyddai  canlyniad  fy  ngwaith  inau  y  tro  hwn.  • 
Wrth  weithio  yr  oeddwn  yn  ceisio  cadw  un 
llygad   ar  y  gaib  a'r  rhaw,  a'r  Hall  i  wylied 
dyfodiad  Mr.  Vanderspey,  a  chan  fy  mod  yn 
meddwl  cymaint  o'r  lie,  teimlwn  yn  barod  i 
ymladd  drosto,    cyn  gollwng  fy  ngafael  o  fy 
hawl.     Cyn  pen  dwy  awr  ar  ol  i  mi  ddechreu 
gweithio  daeth  agos  i  holl  Detoispan,  DeBears 
a  Kimberley  i'r  lie,  ac  agos  i  holl  boblogaeth 
yr  amgylchoedd,  mewn  trefn  i  osod  claims  ar 
y  lleoedd  yn  y  dechreu,  pan  oeddynt  i'w  cael 
am  ddim  ;   ac  erbyn  hyn  yr  oedd  y  cyfeillion 
y  rhoddais  eu  henwau  ar  y  claims  wedi  dyfod 
i   gymeryd   meddiant  o  honynt.     Yr  oeddwn 
yn  foddlawn  iddynt  wneyd  ar  yr  amod  i  mi 
gael  haner  yr  elw  am  eu  sicrhau.     Yn  mhlith 


MEUSYDD    Y    DIAMOND.  127 

eraill  daeth  Mr.  Vanderspey  i  gael  golwg  ar  ei 
eiddo  yntau;  ond  er  ei  siomiant  dirfawi'  yr 
oeddynt  yn  medddiant  eraill.  Teimlodd  yn 
siomedig  a  ffyrnig  o  herwydd  hyn,  a  siaradodd 
yn  llithrig  iawn  yn  yr  Ellmynaeg;  ond  nid 
oeddwn  yn  ei  ddeall.  Wedi  i'rnos  ddechreu 
taenu  ei  mantell  dywell  drosom,  prysurodd 
rhai  i\v  cartrefleoedd ;  ond  arosodd  y  nifer 
luosocaf  o  honom  ar  y  niaes  i  gymeryd  gofal 
ein  golud  bydol.  Darfu  i  mi  gytuno  a'm 
cyfeillion  -i  gymeryd  gofal  fy  eiddo  yn  y  lie, 
ac  felly  dychwelais  i  Kimberley  y  noson  hono. 
Ni  fuasai  waeth  i  mi  aros  ar  y  rhaes  i  weithio 
drwy  y  nos  ;  canys  yr  oedd  yn  anmhosibl  gor- 
phwys  na  chysgu  yn  Kimberley,  o  herwydd  y 
berw  a'r  mwstwr  mawr  mewn  cysylltiad  a'r 
darganfyddiad  newydd  oedd  yn  add  aw  troi 
allan  mor  hynod  o  gyfoethog.  Yr  oeddwn 
in  an  wedi  credu  yn  sicr  fy  mod  wedi  cael 
gafael  ar  ben  rhaf?  ffortiwn,  ac  y  cawn  ddigon 
o  olnd  i'm  galluogi  i  drenlio  gweddill  fy  oes 
mewn  hufen  a  llawnder,  yn  y  palas  gwych  y 
brenddw}*diais  yn  ei  gylch  amser  yn  ol. 

Boren  dranoeth  prysurais  i  cliwilio  am 
nifer  o'r  Kaffirs  i  weithio  i  mi,  y'nghyd  ag 
arfau  angenrheidiol.  Cyflogais  bed  war  am 
bunt  yr  un  yn  yr  wytnnos ;  ac  erbyn  wyth 
o'r  gloch  y  boreu  yr  oeddwn  wrth  y  mwn-dwll 


128  O    AMGYLCH    Y    BYD. 

yn  barod  i  weithio.  Yr  oedd  niwy  o'r  haner 
ar  y  maes  yn  barod  nag  oedd  yno  y  diwrnod 
blaenorol,  a  thai  a  phabelli  yn  neidio  i  fyny 
f el  mushrooms  yn  mhob  cyf  eiriad,  yn  nghyda 
grog-shops  a  whisky -shops  o  bob  math  a  dull- 
wedd.  Grwnaeth  lluoedd  o  hapchwareuwyr  en 
hymddangosiad,  ac  yr  oedd  y  gamblio  ar 
gar] am  gwyllt  yn  mhob  twll.  Boreu  dranoeth 
yr  oedd  holl  weithwyr  Vaal  River,  a'r  Klip 
Drift  Diggers  wedi  cyraedcl  y  lie,  ac  yr  oedd 
nifer  mawr  o  filoedd  o  bobl  ar  y  maes.  Mae 
yn  sicr  genyf  na  fu  excitement  mwy  yn  un 
man  erioed.  Mewn  pedwar  diwrnod  o  amser 
yr  oedd  yno  dref  helaeth  o  bebyll,  a  phawb 
yn  brysur  ofnadwy  yn  gweithio  en  nrwn- 
gloddian.  Dygwyd  peirianau  lawer  i  weith- 
lediad,  er  hyrwyddo  y  gwaith,  a  gallesid 
meddwl  fod  yno  swm  anhysbyddadwy  o'r 
perlau  gwerthfawr.  Defnyddiodd  llawer 
ddwfr  i  olchi  y  pridd  a'r  llaid,  er  ceisio  dal  y 
diamond;  ac  yr  oedd  eraill  yn  gogrynu  ac  yn 
hidlo  y  pridd  sych  a'r  ceryg  malnriedig.  Yr 
oedd  y  dwfr  yn  costio  haner  coron  y  bwced- 
aid. 

Wedi  gweithio  llawer  daeth  pethan  i  ym- 
ddangos  yn  hynod  o  anffafriol,  gan  nad  oedd 
seiliau  sicr  fod  neb  yn  dyfod  o  hyd  i'r  ada- 
amant.       Yr    oedd     rhai   yn     dangos   rhyw 


MEUSYDD    T   DIAMOND.  129 

ronynau  hynod  o  fychain,  a  haerai  rhai  eu  bod 
yn  gwneyd  yn  dda,  a  daugosant  ddarnau 
gwerthfawr  o  ddiemAvnt,*yr  hyn  fu  yn  foddiou 
i  gadw  eraill  i  weithio,  gan  ddysgwyl  ffawd 
well  yn  y  dyfodol. 

Gwnaeth  y  cynwrf  gyda'r  lie  newydd 
ddrwg  anghyffredin  i  waith  Kimberley,  ac  i'r 
mwngloddiau  eraill,  drwy  i'r  bobl  gredu  fod 
rhyw  gyilawnder  aruthrol  o'r  diemwnt  yn  y 
lie  ;  ac  oblegid  hyny  peidiodd  y  masnach- 
wyr  a  phrynu  dim,  gan  ddysgwyl  iddo  ddod 
yn  rhatach  o  lawer  yn  fuan.  Aeth  pethau  mor 
farwaidd  a  dwl  fel  y  bu  raid  atal  llawer  o'r 
mwngloddiau  ;  ond  er  y  cwbl  nid  oedd  neb 
yn  gallu  dangos  liawer  o  berlan  wedi  eu  cael 
yn  y  lie  newydd,  yr  hyn  fu  yn  foddiou  i'r 
llywodraeth  amen  fod  twyll  erchyll  wrth 
wraidd  y  cwbl.  Aeth  rhai  mor  bell  a  haeru 
na  chaed  dim  diemwnt  o  gwbl  yn  y  lie 
newydd  ond  y  rhai  a  daflwyd  yno  ;  a  bod 
rhyw  ddynion  drygionus  wedi  halltu  y  lie, 
drwy  hau  ychydig  o  ronynau  o  adamant 
yno  i  godi  cynwrf. 

Penderfynodd  awdurdodau  Griqualand  West 
roddi  prawf  manwl  a  thrwyadl  ar  y  mwn- 
gloddiau neAvyddion,  gan  fod  amheuaeth  yn 
meddyliau  llawer  heblaw  y  llyAArodraeth  mai 
twyll  oedd  yr  achos  o'r  holl  gyffro.  Yr  hy- 
% 


130  O   AMGYLOH   Y   BYD. 

nodrwydd  mwyaf  yn  yr  holl  leoedd  hyn  oedd, 
na  chafodd  neb  adamant  yno,  ond  y  rhai 
oeddynt  yn  dal  cysylltiad  agos  a'r  Iuddewon  ; 
ac  yr  oedd  y  rhai  hyny  yn  gwneyd  pob  ym- 
drech  i  dynu  y  pris  i  lawr,  er  mwyn  eu  llog- 
ellan  eu  hunain.  Aed  i  ymofyn  am  y  peiriant 
golchi  goreu  oedd  yn  yr  noil  gymydogaethau, 
a  chloddiwyd  un  o'r  claims  lie  caed  llawer  o 
adamant,  yn  ol  yr  honiadau.  Gosodwyd 
swyddogion  i  gadw  pawb  i  ffwrdd  oddiwrth 
yr  offieryn  golchi,  ond  y  rhai  oeddynt  yn  ei 
weithio,  ac  yn  cario  y  rwbel  iddo.  Gwnaed 
hyn  rhag  i  neb  gael  cyfle  i  luchio  darnau  o 
adamant  i'r  peiriant,  neu  i'r  pridd,  tra  yr  oedd- 
ynt yn  gweithio.  Cadwyd  yr  olchfa  i  fyned 
yn  mlaen  o'r  boreu  hyd  y  nos,  a  gweithiwyd 
yn  galed  hefyd.  Ar  ol  cynawni  yr  holl  waith 
gyda  diwydrwydd,  ni  chaed  yn  yr  olchfa  yn  y 
diwecld  ond  talpiau  by  chain  o  ddieniwnt, 
oddeutu  maintioli  pen  pin.  Daeth  y  swyddog- 
ion i  benderfyniad  unfrydol  mai  nid  o'r  gwaith 
newydd  y  daeth  y  rhai  hyny,  ond  en  bod  wedi 
eu  rhoddi  yn  y  peiriant  cyn  iddo  ddyfod  o 
Kimberley. 

Grwelsom  ar  unwaith  mai  humbug  oedd  y 
cwbl,  sef  twyll  had  Abraham,  neu  yr  Iuddew- 
on, set'  y  prif  fasnachwyr  yn  yr  adamant.  Eu 
hamcan   oedd  creu  panic  yn  y  wlad,  a  chael 


IVTEUSFDD    T    DIAMOND.  131 

gan  bobl  gredu  fod  digonedd  o'r  meini  gwerth- 
fawr  yn  y  lie ;  yna  rhedeg  y  pris  i  lawr,  tra  y 
byddai  pawb  niewn  pangfa  o  ddycbryndod,  fel 
y  gallent  hwy  brynu  yn  rhad.  Llwyddasant  i 
wneyd  hyny  o'r  blaen,  ac  anfonwyd  y  newydd 
i  Ewrop  i  ostwng  pris  y  farchnad  yno.  Yr 
oedd  yr  Iuddewon  hyn  yn  gallu  fforddio  halltu 
y  mwnglawdd  a  diemwnt  yn  lied  dda,  drwy 
redeg  y  pris  i'r  haner ;  yna  cadw  y  diemwnt 
nes  y  deuai  y  farchnad  i'w  sefyilfa  gysefin. 
Taflodd  hyn  lawer  i  ofid  enfawr  a  tbristwch 
blin  ar  ol  gweitbio  yn  galed,  a  gwario  llawer 

0  arian,  a  chael  gwneyd  ffyliaid  o  houynt  yn 
y  diwedd.  Yr  oeddwn  inau  yn  eu  plitb. 
Meddyliais  nnwaith  fy  mod  wedi  cael  gafael 
yn  mhen  rhaff  ffortiwn,  ac  yr  oeddwn  wedi 
penderfynn  tynn  ynddi,  hyd  nes  y  cawn  afael 
ar  drysor  gwertb  ei  feddianu.  Credodd  pawb 
yn  awr  mai  twyll  dicbellddrwg  oedd  y  cwbl 
a  thaflasom  arfau  i  lawr  mewn  anobaitb.     Ar 

01  hyny  pan  yn  myned  heibio  i  swyddfa  Mr. 
Atkins  a'i  gwmni,  galwodd  arnaf  i  mewn,  a 
dangosodd  i  "mi  yr  hyn  na  welwyd  gan  un 
dyn  o  fil,  hyd  yn  nod  yn  meusydd  yr  adamant. 
Dangosodd  i  mi  y  diemwnt  oeddynt  wedi 
gadw  o'r  farchnad,  pan  aeth  y  prisiau  mor  isel 
mewn  canlyniad  i'r  twyll  a  nodwyd.  Yr  oedd 
yn  eu  meddiant  lestr  chwart  yn  llawn  o  ada- 


13fc  O    AMGYLCH   Y    BYD. 

mant !  Dyna  swm  cyfartal  i  6,000  carat.  Carat 
ydyw  safon  pwysau  aur  pur,  neu  feini  gwerth- 
fawr,  ac  mae  yn  cynwys  pedwar  o  ronynau, 
neu  140  rhan  o  owns.     Yr  oedd  y  darnau  ad- 
amant oil  yn  hynod  o   ddysglaer,   ac  yn  bet- 
ryal,  neb  yr  un  yn  llai  na  5  carat ;  ac  yr  oedd 
y  rnwyaf  yn  36   carat.     Arllwysodd  hwy  o'r 
llestr  ar  y  bwrdd  yn  y  modd  mwyaf  ffafriol 
i'w  gweled ;  ac  er  eu  bod  yn  eirwon,  fel  y  caf- 
wyd  hwy  yn  y  ddaear,  ni  fydd  i  mi  anghofio 
eu  dysgleirdeb  llachar  tra  byddaf  byw.     Diau 
i  mi  weled  mwy  o  email  y  tro  hwn  nag  a  wel- 
odd  amryw  o  benau  coronog  y  ddaear  erioed. 
Dywedodd  Mr.    Atkins  wrthyf  iddynt  gael 
cynyg  £1.0  y  carat  am  danynt  bum'  mis  yn  ol, 
yr  hyn  a  gynyrchasai  £60,000,  neu  $300,000 
yn  aur.     Ond  o  herwydd  y  panic  diweddar, 
gwerthodd  y  diwrnod  hwnw  1 ,000  carat  am 
£6  yr  un ;  a  gwrthododd  £8  y  carat  am  y  mwy- 
af.    Yr  oedd  rhai  o'r  diemwnt  o  liw  drwg,  ac 
o  herwydd  hyny  yn  llai  o  werth  ;  ond  yr  oedd 
yno  un  glas,  yn  pwyso  7  carat,  am  yr  hwn  y 
gwrthododd  £140,  sef  £20  y  carat.     Gwertha 
rhai  mathau  o  ddiemwnt  yn  llawer  uwch  na'r 
diweddaf,  os  bydd  ynddynt  ysmotiau  cochion, 
yn  rhesi  rheolaidd. 

Cyn  darganfyddiad   y  Diamond  Field  yn 
1866,  marwaidd  iawn  oedd  pob  peth  yn  South 


MEUSYDD    Y    DIAMOND.  133 

Affrica,  er  fod  yno  gyflawnder  mawr  o  lo  i'w 
weithio,  pe  buasai  gal  wad  am  dano  Nid  yd- 
yw  niwnau  a  meteloedd  o  nemawr  wertli  os 
na  fydd  marchnad  i  brynu  a  gwerthu,  ac  i 
newid  nwyddan.  Hefyd  mae  y  rhan  helaeth- 
af  o'r  adnoddau  mwnol  yn  mhell  yn  y  wlad, 
ac  felly  mae  gormod  o  gostau  i'w  cludo  i  Ian 
y  mor.  Yn  fuan  ar  ol  darganfyddiad  yr  ada- 
mant, dechreuodd  pobloedd  ddylifo  i'r  lie  o 
bob  man ;  ac  adeiladwyd  llawer  o  ychwaneg. 
iadau  at  Port  Elizabeth,  East  London,  Cape 
Town,  Port  Natal,  a  lleoedd  eraill.  Daeth 
mwy  o  bobl  yno  o  Loegr,  nag  o  unrhyw  barth 
arall  o'r  byd ;  ac  yr  oedd  y  boblogaeth  gy- 
maint  dair  gwaith  ag  ydoedd  ar  ddechreu  y 
cynwrf.  Yr  oedd  amryw  o  reilffyrdd  mewn 
Uawn  waith.  Rhed  un  o  Cape  Town,  tua'r 
amgylchoedd  hyny,  ac  mae  hono  yn  cario  y 
llythyrgodau  tua'r  cyfeiriad  hwnw  am  200  o 
filltiroedd.  Yr  oedd  y  mail  yn  dod  i  mewn  o 
Cape  Town  pan  oeddwn  yn  Kimberley, 
mewn  wytli  diwrnod. 

Sicrhawyd  fi  fod  aur  yn  Affrica,  yn  y  gog- 
ledd,  y  de,  y  gorllewin  a'r  dwyrain ;  ac  mae 
aur-gloddiau  cynyrchiol  yn  cael  eu  gweithio 
yn  Abyssinia  yn  bresenol,  sef  yn  lien  Ethiopia 
y  Beibl.  Nid  oes  llawer  o  ffordd  o'r  aur- 
gloddiau  hyny  i'r  Mor  Coch.     Ni  raid  i'r  rhai 


134  0   AMGYLCH   Y   BYD. 

a  ddymunant  gael  sicrwydd  am  adnoddau  a 
chyfoeth  y  cyfandir  mawr  hwnw  ond  darllen 
gweithiau  yr  archwilwyr  medrus  fuont  yno, 
megys  Park,  Baker,  Grant,  Speake,  Denham, 
Clapperton,  Burton,  DeChaillu,  Livingstone, 
Stanley  ac  eraill. 

Mae  Uawer  o'r  Scotiaid  wedi  dechreu  sef- 
ydlu  ar  Ian  Llyn  Nyassa,  a  gelwir  y  lie  yn 
Livingstonia,  er  coffadwriaeth  am  yr  anfar- 
wol  Livingstone  ;  ond  afiach  ydyw,  o  herwydd 
clefydau. 

Fel  y  gweithia  gwareiddiad  ei  ffordd  yn 
mlaen,  daw  Affrica  yn  gartref  dedwydd  i 
boblogaeth  luosog;  ac  fe  ddichon  fod  rhai  yn 
fyw  yh  awr  a  welant  reilffyrdd  yn  ei  cliroesi 
yn  mhob  cyfeiriad,  Mae  yn  sicr  y  gwneir 
rheilffordd  yn  nghyfeiriad  Rhaiadr  Victoria, 
un  o  brif  ryfeddodau  y  byd,  yr  hwn  sydd  ar 
yr  Afon  Zambezi,  ac  yn  400  o  droedfeddi  o 
uchder.  Mae  yr  afon  o  950  i  1,900  o  droed- 
feddi .o  led ;  felly  gwelir  fod  y  rhaiadr  yn 
aruthrol.  Tra  rhagora  mewn  uchder,  a  chyf- 
lawnder  o  ddwfr  ar  Raiadr  Niagara ;  ond  nid 
ydyw  y  dwfr  yn  rheolaidd  o  herwydd  ar  rai 
adegau  mae  llawer  mwy  o  ddwfr  nag  yn  y 
Niagara,  ond  adegau  eraill  llawer  llai.  Rhagora 
Niagara  arno  yn  nghysondeb  cyflawnder  hel- 
aeth  o  ddwfr  drwy  y  flwyddyn. 


TEITHIO    YN    AFFRIOA.  135 


PENNOD    V. 


Cyfa/rfod  Mr.  Roebuck—  Gwneyd  amodcm  i 
fyned  i  ganolbarth  y  wlad — Gadael  Kimber- 
ley  gyda  llivyth  o  nwyddau — Newid  nwydd- 
au gyddr  Boers  cHr  brodorion —  Yr  anifeil- 
iaid  a.r  bwystfilod — Marwolaeth  un  oV 
gweision —  Oyraedd  Firman  River — Gael 
llythyr  o  Fimberley — Newid  cynlluniau — 
Helyntion  a  thrallodion —  Yr  anifeiliaid  yn 
cloffi — Teiihio  yn  y  nos — Tori  y  tvagen — 
Gwaith  blinderus — Orowmtadt  cSr  pentref 
Harry  Smith  yn  y  Free  State — Croesi  myn- 
yddoedd  Drakensberg,  a  chyraedd  trefedig- 
aeih  Natal —  Gwerthu  ein  gwedd —  Umgerii 
Falls — Dinas  Pietermaritzhurg  —  Oyraedd 
D1  urban — Newyddion  tor cal onus,  <$x. 

Er  i  mi  fod  yn  lied  ffodus  ar  y  cyfan  yn 
measydd  y  diemwnt  yn  ystod  y  naw  mis  y 
burn  yno,  eto  yr  oedd  fy  nwyd  yn  barhaus 
am  deithio  i  leoedd  eraill  ar  y  cyfandir  i  chwil- 
io  am  le  gwell.  Yn  y  cyfamser,  daethym  yn 
gydnabyddvs  ag  un  Mr.  Roebuck,  yr  hwn  fu 
am  flynyddau  yn  hela  yr  estrysiaid  a'r  ele- 
phantiaid  ;  a'r  amser  hwnw  yr  oedd  wedi  dy- 
fod  i  Kimberley  gyda  llwyth  drndfawr  o  ifori 
a  pliluf  yr  estrysiaid  gwylltion,  a  clian  fod  y 
farchnad  yn  barod  iddynt,  gwerthodd  yr  oil 
am  brisiau   da.     Dyn   genedigol   o  Germani 


136  O    AMGYLOH    Y   BYD. 

oedd  Mr.  Roebuck,  ac  wedi  cael  dysgeidiaeth. 
Treuliodd  lawer  o  flynyddoedd  yn  aur-glodd- 
iau  Australia,  a  New  Zealand ;  ond  daeth  ef 
fel  Uawer  eraill,  oddiyno  i  chwilio  am  olud  yn 
Transvaal.  Gwnaeth  lawer  o  arian  yn  Aus- 
tralia a  New  Zealand,  ac  yr  oedd  yn  ei  feddiant 
lawer  o  ganoedd  o  bunau  pan  ymadawodd  am 
Affrica.  Gan  fod  Mr.  Roebuck  wedi  gwario 
cymaint  o  amser  yn  yr  aurgloddiau,  a  chan  i 
hanes  gyraedd  Kimberley  fod  cyflawnder 
mawr  o  olud  i'w  gael  i'r  gogledd  o'r  afon  fawr 
Zambezi,  1,500  o  filltiroedd  o  Kimberley,  pen- 
derfynodd  ef  a  minau  fyned  yno,  drwy  deithio 
ar  draws  y  wlad.  Deallasom  fod  amryw  o  an- 
turiaethwyr  wedi  ein  rhagilaenu,  gyda'r  un 
am  can,  ond  eu  bod  hwy  wedi  myned  i  Port 
Natal,  ac  oddiyno  gydag  agerlong  i  Quillim. 
ane ;  yna  yr  oeddynt  i  weithio  eu  if  ordd  i  fyny 
yr  afon  hono.  Hono  oedd  y  if  ordd  gyntaf,  ond 
dewisasom  ni  y  ifordd  arall,  gan  fod  arnom 
eisiau  gweled  y  wlad. 

Cyfaill  o'r  enw  Sotlierland  oedd  un  o'r  rhai 
cyntaf  i  ymadael  oddiyno  tua  Port  Natal,  lie 
yr  ymunwyd  ag  ef  gan  un  o'r  enw  Johnson. 
Eu  bwriad  oedd  myned  i  ganolbarth  Aifrica, 
lie  j  dywedid  fod  syniiau  helaeth  o  aur  i'w 
cael.  Yn  fuan  ar  eu  kolau  aeth  dau  arall  o 
Pilgrim's  Rest,    Transvaal,  un  o'r  rhai  a  ad- 


TEITHIO    YN  AFFRIOA.  137 

nabyddid  wrth  yr  enw  Yankee  Dan.  Cymer- 
iad  hynod  oedd  Dan;  cyfrifid  ef  yn  un  o'r  an- 
turiaethwyr  rawyaf  yn  Neheubarth  Affrica, 
ac  ad  nabyddid  ef  yn  holl  sefydliadau  y  parth 
hwnw  o'r  cyfandir,  Cododd  hyn  awydd  mewn 
eraili  am  fyned  i'r  un  cyfeiriad,  a  chyn  hir 
clywyd  am  wyth  yn  rhagor  wedi  gadael  am 
yr  un  He.  Meddai  rhai  o  honynt  gyfeillion 
yn  Kimberley,  at  y  rhai  yr  addawent  ysgrif- 
enu.  Hwyliodd  yr  oil  gyda'u  gilydd  mewn 
agerlong  oedd  yn  gadael  Cape  Town  unwaith 
bob  mis,  gan  alw  yn  yr  holl  borthladdoedd  ar 
yr  ochr  ddwyreiniol  i'r  cyfandir,  rhwng  yno  a 
Zanzibar. 

Cychwynasom  ni  o  Kimberley  ar  yr  20fed 
o  Ragfyr  y  flwyddyn  hono,  gyda  deg  o 
ychain  yn  tynu  gwagen  weddol  lawn  o 
nwyddau,  megys  beads,  cotton,  &c,  tuag 
at  fasnachu  a'r  brodorion.  Yr  oedd  genym 
swm  o  ddilladau  hefyd  i'r  un  perwyl, 
a  chan  na  fyddai  y  rhai  hyn  o  nemawr  ddefn- 
ydd  i  niyn  yparthau  mwyaf  mewnol  o'r  wlad, 
cymerasom  ychydig  amser  er  cael  ymadael  a 
hwy  yn  y  Free  State  ac  amgylchoedd  y  Vaal 
River.  Dylaswn  nodi  fod  genym  dri  o'r  Kaff- 
irs i  yru  yr  ychain  pan  gychwynasom  ;  ond 
diangodd  un  o  honynt  yn  ol  i  Kimberley  yn 
mhen  ychydig  ddyddiau.     Erbyn  y  3ydd  o 


TEITHIO    YN    AFFEICA.  139 

Ionawr,  cawsom  ein  hunain  yn  barod  i  adael  y 
Vaal  River,  ac  am  y  deuddeg  diwrnod  cyntaf 
teithiasoni  dros  ugain  milldir  y  dydd  trwy 
wlad  oedd  yn  llawn  o  anifeiliaid  gwylltion  o 
wahanol  fathau.  Er  fod  yr  elephantiaid  wedi 
cilio  i  ranau  mewnol  y  wlad,  eto  y  mae  Affri- 
ca  yn  llawn  o  bob  math  o  anifeiliaid,  bwyst- 
filod  ac  adf  r,  a  gwelsom  lawer  o  honynt  ar  y 
daith  dan  sylw.  Gan  fod  y  tymor  hwnw  yn 
anarferol  o  sych,  a'r  dwfr  yn  brin  drwy  y  wlad, 
yr  oeddym  yn  cael  golygfeydd  ardderchog  lie 
bynag  y  deuem  yn  agos  i  ddwfr,  o  herwydd 
yr  oedd  yr  anifeiliaid  a'r  bwystfilod  fel  teulu 
cymysgedig  ar  lanau  y  llynau  wrth  y  miloedd, 
yn  ei  ymofyn ;  eithr  yr  elands,  y  spring  bocks,  y 
buffalos  a'r  zebras,  oedd  y  rliai  lluosocaf.  Un 
o'r  golygfeydd  fwyaf  ardderchog  a  welais  er- 
ioed  oedd  gweled  yr  anifeiliaid  hyn  yn  y in- 
ch walu,  ac  yn  carlamu  yn  mhob  cyfeiriad, 
wedi  cael  eu  dychrynu  ar  lanau  y  llynoedd 
a'r  afonydd,  lie  byddent  yn  disychedu  eu  hun- 
ain. Yr  oedd  yr  olygfa  arnynt  oil  yn  fawredd- 
og  dros  ben,  yn  enwedig  ar  y  zebra.  Hefyd  yr 
oedd  yr  hyenas  a'r  jackals  i'w  gweled  yn  ami 
yn  rhanau  mewnol  y  wlad ;  a'r  nos  amgylch- 
ynent  ni,  gan  wneyd  yr  oernadau  mwyaf  af- 
lafar. 

Mae  y  llewpartiaid  a'r  Hippopotamus  a  ni« 


140  O    AMGTLOH   T   BYD. 

feroedd  o  fwystfilod  o  wahanol  rywogaethau, 
i'w  cael  trwy  yr  oil  o  ddeheubarth  Affrica,  ac 
mae  rhai  o  honynt  i'w  cael  mor  bell  i'r  de  a 
Natal.  Daliwyd  amryw  yn  ddiweddar  yn 
agos  i  Port  Elizabeth,  a  chredir  fod  llawer  eto 
yn  Ueehu  yn  nghanoly  mangoed  a'r  briwydd. 
Mae  y  brodorion  yn  ymhyfrydu  mewn  hela 
pob  math  o  anifeiliaid  a  bwystfilod,  ac  mae 
ganddynt  ddulliau  rhyfedd  iawn  i  ddal  y  gwa- 
hanol  fathau,  ond  maent  bob  araser  yn  llwydd- 
ianus. 

Eu  dull  cyffredin  i  ddal  elcmds,  giraffes, 
spring  bocks,  a  phob  helwriaeth  mawr  o'r  fath 
yw,  gwneyd  math  o  fence  uchel  ar  Inn  y  llyth- 
yren  V,  o  wrych  neu  rywbeth  arall  cyfleus, 
mewn  lie  manteisiol,  ac  weithiau  rhwng  y 
creigiau  am  filltir  neu  ddwy.  Wedi  cael  yr 
helwriaeth  oddifewn  a  chydrwng  y  ddwy 
fence,  maent  yn  cael  eu  hanog  yn  mlaen  i'r  lie. 
Mae  y  ddwy  fence  yn  uno,  ac  nid  oes  dim  i'r 
anifeiliaid  wneyd  ond  neidio  yn  bendramwn- 
wgl  i  ryw  fath  o  dwll  neu  gorlan  a  ddarpar- 
wyd  iddynt,  yna  yr  ymgasgla  y  brodorion 
i  ranu  yr  ysbail.  Mae  ganddynt  ddull  rhyfedd 
ond  pur  sicr  i  ddal  yr  hippopotamus  neu  y 
behemoth.  Sylwer  ar  yr  arlun  ar  y  tudalen 
arall. 

Arddangosir  y  behemoth  gyda'r  llythyren 


142  0    AMGYLCH   Y   BYD. 

A,  yr  hwn  sydd  yn  myned  ar  hyd  ei  lwybr 
arferol  yn  ystod  y  nos.  Mae  y  behemoth  yn 
arf erol  a  rhodiana  llawer  iawn  yn  y  ty  wyll- 
weh,  ac  wrth  hyny  gall  y  darllenydd  farnu 
beth  yw  ei  gymeriad.  Mae  y  llythyren  B  yn 
dangosjDren  hir,  yn  mhen  yr  hwn  y  inae  try- 
fer  flaenllym,  a  osodir  allan  drwy  gyfrwng  y 
llythyren  D.  Ceryg  mawrion  yw  y  ddau 
lwmp  wrth  C  C,  i'r  dyben  o  fwyhau  pwysau 
y  dryfer.  Mae  y  rhai?  wrth  y  llythyren  F  yn 
myned  dros  gainc  y  goeden  E,  yr  hon  sydd  25 
troedfedd  o  uchder,  ac  yn  cael  ei  chyrdeddu  o 
gylch  olwyn  wrth  fon  y  goeden  ;  ac  wedi  hyny 
yn  myned  heibio  i'r  llythyren  E  wrth  draed 
y  behemoth  ;  yna  mae  yn  cael  ei  sicrhau  gryn 
bellder  odcliwrtho  yr  ochr  aralL  Yn  ystod  y 
nos,  pan  ddaw  y  Behemoth  allan  o'r  afon, 
bydd  yn  sicr  o  fyned  ar  hyd  yr  un  llwybr  ag 
o'r  blaen ;  a  phan  ddaw  hyd  at  y  rhaff,  bydd 
yn  sicr  o  redeg  ei  goesau  yn  ei  herbyn,  canys 
pe  y  gallai  ei  gweled,  go  brin  y  byddai  yn 
alluog  i  gamu  drosti,  o  herwydd  byrdra  ei 
goesau,  a'r  canlyniad  fydd  iddo  ei  rhyddhau, 
nes  achosi  i'r  dryfder  gwympo  mewn  eiliad, 
ac  ymblanu  yn  ei  gefn,  nes  y  bydd  weithiau 
yn  myned  drwyddo.  Ar  hyn  rhydd  y  creadur 
freiiad  a  rhuad,  nes  syfrdanu  pob  peth  byw 
yn  y  cymydogaethau.     Gwna  y   creadur  der- 


TEITHIO    YN    AFFRIOA.  14?» 

fysg  aruthrol,  os  dygwydd  i'r  dryfer  fyned  yn 
ddofn  i'w  gorff,  a  rhed  oddiamgylch  y  goeden, 
ar  hyd  y  rhaff,  gan  grafu,  udo  a  chroch-ochain 
yn  echrydus ;  ac  os  dygwydd  iddo  fod  yn  hen 
auifail  cryf,  tyn  y  rhaff,  a  charia  yrnaith  y  dry- 
fer a'r  ceryg  gydag  ef  i'r  afon,  yr  hon  a  gochir 
ganddo  gan  ei  waed  am  bellder  mawr.  Y 
canlyniad  fydd  iddo  yn  y  cyfamser  farw,  wedi 
myned  dan  yr  arteithion  mwyaf.  Bryd  arall 
ceir  yr  anghenfil  yn  parhan  i  ymladd  wrth  y 
goeden,  wedi  dyrysu  yn  y  rhaffau,  ac  yn 
methu  myned  ymaith,  o  herwydd  pwysau  y 
ceryg  a  sicrheid  wrtli  y  dryfer,  y  rhai  a  fydd- 
ant  un  bob  ochr  iddo,  a'r  bicell  yn  blanedig 
yn  eigion  ei  gorff.  Tra  yn  euro  ac  yn  tori  y 
ddaear,  gellir  clywed  ei  swn  o  bellder  mawr, 
ac  \u  ami  fe  gloddia  yn  ddwfn  i'r  ddaear  a'i 
draed  tra  yn  ymladd  am  ei  hoedl.  Byddai  yn 
beryglus  myned  yn  agos  i'r  lie,  tra  y  chwyth- 
ai  waed  a  glafoerion  o'i  amgylch  ogylch. 
Drylliai  y  ddaear,  a  lluchiai  bridd,  coed  acher. 
yg  i  bob  cyfeiriad.  Yr  oedd  y  gwaith  hwn 
yn  cydweddu  i'r  dim  a  chwaeth  yr  Affrican- 
iaid  hyn,  ac  ymddangosentmewn  cyflawn  fwyn- 
iant  o  wynfydedigrwydd  a  llawenydd  tra  yn 
amddif'adu  y  behemoth  o'i  hoedl  yn  y  dull 
creulon  a  nodwyd.  Yr  oedd  y  dwfr  yn  brin  yn 
y  fan  hon,  gan  ein  bod  yn  nesau  at   gwr  di- 


TEITHIO    YN    AFFRICA.  145 

ffaethwch  Kalahari ;  ac  o  herwydd  fod  yr 
ychain  yn  cloffi,  cymerasom  orphwysdra  am 
ychydig  amser.  O  fewn  ugain  milldir  i  ni  yr 
oedd  cangen  o'r  Kurman  River,  ac  aethom  yn 
mlaen  tuag  ati  gyda  llawer  o  drafferth,  o  her- 
wydd i  un  o'r  ddau  Kaffir  gael  ei  wenwyno 
gan  neidr  nes  oedd  ei  goes  wedi  chwyddo,  ac 
yntau  mewn  poenau  arteithiol.  Rhoddasom 
ef  yn  y  wagen,  a  chafodd  bob  cymorth  alias- 
em  estyn  iddo  ;  ond  cyn  cyraedd  yr  afon  bu 
farw,  a  chladdwyd  ef  yn  y  tywod. 

Parodd  hyn  anhwylusdod  mawr  i  ni,  gan 
fod  yn  ofynol  cael  pedwar  o  leiaf  i  wneyd  y 
gwaith  oedd  genym  gyda'r  ychain.  Dylwn 
ddweyd  ychydig  eiriau  am  y  dull  oedd  genym 
i  drafod  yr  ychain.  Yn  y  lie  cyntaf,  yr 
oedd  yn  ofynol  cael  un  i'w  tywys,  gan  y 
dysgir  ychain  yn  Affrica  yn  y  fath  f'odd 
fel  na*  theithiant  ddim  heb  fod  arwein- 
ydd  o'u  blaenau  i  ddangos  y  ffordd  iddynt. 
Rhaid  hefyd  oedd  cael  un  neu  ddau  i'w  chwip- 
io  yn  mlaen,  ac  un  arall  i'w  cadw  mewn  cyr- 
aedd pan  ollyngid  hwy  yn  rhydd,  gan  y  bydd- 
ai  hyny  yn  ormod  gorchwyl  i'r  rhai  blaenaf 
wedi  iddyut  gerdded  drwy  y  dydd.  Modd 
bynag,  cyraeddasom  yr  afon  lie  yr  oedd  trad- 
ing station,  neu  orsaf  i  f asnachu.  Tra  yr  oedd- 
ym  yno,  daeth  Kaffir  i  mewn  gyda'r  mail  o 


146  O    AMGYLOH    Y    BYD. 

Vaal  River,  ac  er  calondid  i  ni,  yr  oedd  llyth- 
yrau  i  ninau.  Yr  oedd  un  o  honynt  oddiwrth 
gyfaill  yn  Kiniberley,  a  cliynwysai  gopi  o 
lythyr  a  dderbyniasai  o  Quillimane  oddiwrth. 
un  o'r  wyth  y  crybwylliais  am  danynt  eisoes, 
sef  Ccmadicm  Frenchman  o'r  enw  Requs  Jac- 
ques. Rhoddai  ar  ddeall  iddynt  gyraedd 
Quillimane  yn  iach  erbyn  Mai  9fed,  187G,  a 
chawsant  bob  peth  yn  well  na'u  dysgwyliad. 
Prynasant  botelau  o  aur  gan  rai  o'r  brodorion 
oeddynt  newydd  ddod  i  lawr  yr  afon,  am  tua 
dwy  bunt  yr  owns  ;  ac  yr  oedd  penaeth  y 
wlad  yn  y  lie  ar  y  pryd,  ac  yn  awyddus  iawn 
am  iddynt  fyned  yn  mlaen  a  chloddio  iddynt 
eu  hunain.  Yr  oedd  hefyd  yn  addaw  anfon 
nifer  o  ddynion  gyda  hwynt  i  fyny  yr  afon  er 
dangos  lie  yr  oedd  yr  aur,  yr  hwn  oedd  o'r 
fath  oreu,  ond  yn  fan.  Dywedai  y  penaeth 
wrthynt  fod  yr  oil  o'r  aur  wedi  ei  gael  ar  Ian 
afon  fechan  i'r  gogledd  o  Tate,  ac  hefyd  fod  y 
wlad  yn  iach,  ac  y  byddent  yn  sicr  o  gael  ad- 
daliad  da  am  fyned  yno. 

Yr  oedd  y  llythyr  mor  addawol,  fel  y  pen- 
derfynasom  roddi  heibio  ein  bwriad  o  deithio 
ar  draws  y  wlad,  a  phrysuro  i  Port  Natal ;  a 
dywedai  y  cyfaill  o  Kimberley  ei  fod  yntau 
am  werthu  ei  fasnach  a  myned  yno  mor  fuan 
ag  y  gallai,  yn  unol  a  chyngor  Jacques.     Gan 


TEITHIO    YN    AFFRIOA.  147 

hyny,    yn  lie  myned    yn  mlaen,  troisom  i  gwr 
gwlad  y  Beckuanas,  yr  lion  sydd  i'r  gorllewin  i 
Transvaal.     Dylwn   grybwyll  fod  yr  olaf  o'r 
tri   Kaffir  wedi    gwrthod  dyfod    yn  mhellach 
na'r  afon,    o  herwydd   marwolaeth    ei   frawd, 
felly  nid    oedd  ond   ni  ein   dau.     Wedi  cryn 
drafferth  am  ysbaid  gyda'r  ychain,  gorfu  i  ni 
ollwng  y  pedwar  blaenaf  yn  rhydd,  a  rhwymo 
chwip  bymtheg  troedfedd   o  hyd  wrth    ddwy 
gorsen    bamboo,    tua    deg   troedfedd   o    hyd, 
gyda'r  rhai  y  llwyddasom  i  gadw  yr  ychain  yn 
weddol  mews    trefn — ein  dau    yn  y  wagen,  fi 
yn  gwylio  un  ochr,    a  Roebuck  yr  ochr  arall. 
Aeth  pethau  yn  mlaen  yn  llwyddianus  hyd  un 
noson,  pan  ddychrynwyd   yr  ychain  gan  ader- 
yn  inawr  yn   codi  yn   sydyn,  a   rhedasant  o'r 
ffordd.     Wedi  rhedeg  a   chodymu  cryn  lawer 
yn  y  tywyllwch,  llwyddais   i'w  goddiweddyd, 
ond  o  herwydd  fod  pob  peth  wedi  cael  ei  yru 
allan  o  le,    a  Roebuck  wedi  anafu  tipyn  arno 
ei  hun   wrth  godymu,    a  rhai  o'r   ychain  wedi 
myned  ar  goll,  bu  i  ni  wersyllu  yno  hyd  oleu 
dydd   dranoeth.     Heblaw  hyny  yr  oedd   yr 
ychain  wedi  aros  inewn  lie  nior  anghysbell,  ac 
wedi  troi  a  throsi  cymaint,  fel  na  wyddem  yn 
mha  gyfeiriad  yr  oedd  y  ffordd.     Ond  i  brys- 
uro  yn  mlaen,  cyraeddasom  y  Beckuana  Settle- 


148  O    AMGYLOH    Y    BYD. 

merits,  lie  y  gwerthasom  yr  holl  nwyddau  oedd 
genym  yn  lie  plu  estrys. 

Erbyn  hyn,  yr  oedd  yn  ddechreu  Chwefror, 
ac  yn  ofynol  i  ni  fod  yn  Port  Natal,  600  mill- 
dir  o  bellder  erbyn  y  7fed  o  Fawrth,  neu  or- 
fod  aros  mis  yn  mhellach  am  yr  agerlong. 
Newidiasom  y  rhai  cloffaf  o'r  ychain  gyda'r 
Kaffirs  am  rai  gwell,  gan  roddi  beads  yn  y  far- 
gen.  Teithiasom  yn  mlaen  mor  gyflym  ag  y 
gallem,'gan  gyfarfod  ag  amryw  anffodion,  a 
theimlein  yn  dra  blinedig  yn  barhaus.  Wedi 
cyraedd  Crown stadt,  yn  y  parth  gogleddol  o'r 
Free  State,  yr  hwn  sydd  un  o'r  pentrefydd 
mwyaf  addawol  a  welais  yn  Afrrica,  newidias- 
om  yr  ychain  eilwaith.  Dywedai  y  brodorion 
wrthyrn  y  dylem  deithio  mwy  yn  y  nos,  gan 
fod  poethder  y  tywod  yn  ystod  y  dydd  yn 
llosgi  traed  yr  anifeiliaid.  Yr  oeddym  yn 
awr  mewn  gwlad  fwy  gwareiddiedig,  a'r 
ffyrdd  yn  Uawer  amlycach,  fel  y  galluogid  ni 
i  deithio  y  nos,  yn  ol  y  cyfarwyddyd.  Yn  fu- 
an  ar  ol  gadael  Crownstadt,  daethom  at  afon, 
a  chan  y  rhoddasid  ar  ddeall  i  ni  nad  oedd 
ond  at  ein  gliniau  o  ran  dyfnder,  darfu  i  ni 
anturio  ei  chroesi  yn  y  nos.  Nid  oedd  yn  ddi- 
gon  goleu  i  ni  allu  gweled  y  ffordd  yr  ochr 
draw,  ac  yn  lie  dal  ychydig  i  lawr  yr  afon, 
aethom  yn  union  ar  draws  nes  cael  ein  hunain 


TEITHIO    YN    AFFRICA.  141) 

at  ein  gyddfau  mewn  dwfr.  Nid  hawdd  dar- 
lunio  yr  helbul  yr  oeddym  ynddo.  Wedi  rhai 
oriau  o  lafur  ealed,  llwyddasom  i  gael  yr  y ch- 
ain a'r  wagen  doredig  i'r  Ian,  ac  arosasom  yno 
hyd  ganol  dydd  dranoeth,  er  rhoddi  y  wagen 
ryw  fodd  wrth  ei  gilydd. 

Wedi  cael  y  wagen  wrth  ei  gilydd,  cych- 
wynasom  eilwaith  ar  ein  taith,  a  chyn  hir  cyr- 
aeddasom  le  a  elwir  Harry  Smith,  un  o  ben- 
trefydd  y  Free  State,  oddentu  dau  can  mill- 
tir  o  Port  Natal.  Yr  oeddym  yn  awr  wedi 
dyfod  i'r  brif  ffordd  i  Transvaal  a'r  Diamond 
Fields,  a  gwelid  gwageni  yn  myned  yn  ol  a 
blaen  yn  barhaus ;  llawer  o  honynt  yn  myned 
tua  Port  Natal  gyda  gwlan  a  nwyddau  eraill ; 
a  llawer  hefyd  yn  myned  gyda  eu  gweddoedd 
a'u  teuluoedd  i  chwilio  am  gartrefi  newyddion, 
i  barthau  mewnol  y  wlad.  Gan  fod  y  Dutch 
Boers,  a'r  cyfaa  yn  grefyddol  iawn,  yr  oedd- 
ym yn  cyfarfod  a  llonaid  gwageni  mawrion, 
yn  cael  eu  tynu  gan  ychain,  yn  myned  i'r  pen- 
trefydd  i'r  capelau ;  ac  yn  fynych  iawn  yr 
oedd  yn  cymeryd  wythnos  neu  fwy  iddynt  i 
gyraedd  y  lie.  (ran  fod  cyfleusderau  i  deith- 
io  yn  gyflymach  gyda'r  gwageni  hyn,  gwnaeth- 
om  gais  i  werthu  ein  heiddo  ni,  ond  methasom 
gael  cynyg  boddhaol,  a  chychwynasom  yn 
mlaen.     Ar  ol  teithio  tuag  wyth  milltir,  daeth- 


150  O    AMGYLOH   Y    BYD. 

om  at  doll-bortli  a  godasid  gan  lywodraeth  y 
Free  State  ychydig  ddyddiau  yn  flaenorol. 
Gran  na  chlywsom  air  o  son  am  y  toll-borth,  ac 
na  chyfarfuasem  ag  un  yn  flaenorol  yn  y  wlad, 
gwnaethom  gryn  wrthwynebiad  i  dalu,  gan 
gredu  mai  swindle  ydoedd ;  eithr  gorf  u  i  ni 
roddi  i  fyny,  a  thalu  deg  swllt  ar  hugain  er 
cael  myned  yn  nilaen.  Y  rheswm  a  roddwyd 
i  ni  dros  ei  godi  ydoedd  fod  Natal  yn  cael  toll 
ar  bob  nwyddau  a  ddygid  o  wledydd  tramor, 
a  bod  llywodraeth  y  Free  State  wedi  pender- 
fynu  ar  y  cynlhm  hwn  er  sicrhau  ei  rlian  hi- 
thau.  Daethom  yn  fuan  i  olwg  mynydd 
Drakensberg,  yr  hwn  sydd  yn  llinell  derfyn 
rhwng  y  Free  State  a  Natal,  a  chyraeddasom 
ef  yn  nihen  dau  ddiwrnod.  Yr  oedd  newid  y 
gwastadeddau  tywodlyd  a  chrasboeth  am  y 
parthau  mynyddig  hyn  yn  dra  dymunol.  Ceid 
yma  luaws  o  nrydiau  gloewon  o  ddwfr  yn 
tarddu  allan ;  rhai  o  honynt  yn  rhedeg  yn  mlaen 
i  For  y  Werydd  yn  y  gorllewin,  tra  eraill  yn 
cymeryd  cyfeiriad  dwyreiniol  i'r  Mor  Indiaidd. 
O  ben  y  mynydd  hwn  gallem  weled  pellder 
mawr  rhyngom  a'r  mor,  dros  wlad  fryniog,  a 
thra  gwahanol  i'r  un  y  daethom  drwyddi  hyd 
yn  hyn.  (rwelsom  yma  nifer  o  fan  goed  am 
y  tro  cyntaf  yn  ystod  ein  taith,  oddieithr  rhyw 
ychydig  yn  amgylchoedd  y  Vaal  River,  a  math 


TEITHIO    YN    AFFRICA.  151 

o  fieri  by  chain  a  dyfent  yn  ngwlad  y  Becku- 
anas  a  deheubarth  Transvaal.  Tra  yn  myned 
i  lawr  y  goriwaered  hirfaith — tua  phum'  raill- 
tir  o  hyd — ar  ochr  Natal  i'r  mynydd,  cyfarfu- 
asom  ag  amryw  wageni  o  wahanol  barthau, 
gyda  double  spans  wrth  yr  oil  o  honynt.  Yn 
nhrefedigaeth  Natal  ceir  gwestdai,  bob  rhyw 
ddeg  neu  bymtheg  milltir,  gyda  phob  cyfleus- 
derau  angenrheidiol  i  deithwyr;  a  chlywir 
Seisneg  mor  ami  ag  im  iaith,  Ellmyniaid 
oeddynt  brif  sefydlwyr  y  drefedigaeth  ar  un 
adeg,  ond  ymadawodd  y  rhan  fwyaf  o  honynt 
pan  gymerwyd  meddiant  o'r  lie  gan  y  Sae9on. 
Teithiasom  yn  weddol  hwylus  nes  y  bu  i'r 
ychain  ddechrcn  cloffi  drachefn,  pan  oeddym 
o  fewn  cant,  a  phedair  ar  ddeg  o  filltiroedd  i 
Port  Natal.  Yn  y  fan  hon,  modd  bynag, 
buoni  mor  ffodus  a  chyfarf od  teulu  ar  eu 
ffordd  i  Transvaal,  oeddynt  mewn  angen  am 
ychain,  o  herwydd  fod  amryw  o'u  rhai  hwy 
wedi  meirw  o  ryw  glefyd.  Cyn  pen  chwar- 
ter  awr  llwyddasom  i  werthu  y  wagen  a'r 
ychain,  ac  yr  oeddym  ninan  ar  y  maes  agored 
gyda'r  ychydig  nwyddau  oedd  genym,  sef  tua 
phymtheg  pwys  o  bin  estrys.  Arosasom  am 
tua  naw  awr  am  wageni  llwythog  o  wlan, 
oeddym  wedi  eu  pasio  y  diwrnod  blaenorol. 
Cawsbm^roddi   ein  paciau   ynddynt,   ac  yn  y 


152  O    AMGYLCH    Y   BYD. 

nos  cysgem  dan  y  gwageni  fel  y  Kaffirs.  Gan 
fod  y  gwageni  yn  llwythog,  ni  theithiem  ond 
tua  phymtheg  milldir  y  dydd,  yr  hyn  oedd  yn 
llawer  arafach  nag  yr  arferem  ni  fyned.  Ar 
y  pedwerydd  dydd  o'n  taith  gyda  y  cwnmi 
hwn  daeth  yn  wlaw  trwm,  a  chan  nad  oedd 
genym  un  cysgod  arall,  gorfu  i  ni  lechu  dan  y 
gwageni  am  ddeugain  awr.  Erbyn  hyn  yr 
oeddym  wedi  llwyr  flino  ar  ein  sefyllfa,  a 
theimlem  yn  dra  anesmwyth,  gan  fod  yr  am- 
ser  i  ni  fod  yn  Natal  yn  agoshau. 

Yn  y  cyfamser  daeth  y  Diamond  Field  mail 
heibio,  a  chan  ei  bod  yn  wag,  neidiasom  i 
mewn.  Cyn  hir  cyraeddasom  bentref  bychan 
Howick,  tua  phymtheng  milltir  o  Pieterma- 
ritzburg,  a  thra  yno,  cawsom  ycbydig  hani- 
dden  i  gael  golwg  ar  raiadr  Umgeni  sydd  o 
fewn  ychydig  latheni  i'r  pentref.  Drwy  fod 
yr  afon  yn  lied  uchel  ar  y  pryd,  yr  oedd  golwg 
ardderchog  ar  y  rhaiadr.  Dychymyger  am 
afon  yn  rhedeg  drwy  w]ad  bron  yn  hollol 
wastad,  ac  yn  ddisymwth  yn  disgyn  i'r  dyfn- 
der o  320  o  droedfeddi.  Mae  y  pentref  hwn 
yn  un  o'r  lleoedd  mwyaf  dymunol  yn  neheu- 
barth  Affrica.  Desgrifir  ef  gan  berchenog  y 
Castle  Hotel  yno,  yn  ei  hysbysiadau,  fel  y  lie 
mwyaf  dymunol  i  bersonau  newydd  briodi 
dreulio  eu   mis  mel.     Yn  mhen  ysbaid  daeth 


TEITHIO    YN    AFFRIOA.  158 

galwad  arnom  i  ail-gychwyn  ar  ein  taith,  a 
thua  dwy  awr  yn  ddiweddarach  cyraeddasom 
Pietermaritzburg.  Cyn  cyraedd  y  dref,  yr 
oedd  genym  fynjjdd  lied  uchel  i'w  groesi,  o 
ben  yr  hwn  yr  oedd  golwg  ardderchog 
ar  y  dref  a'r  '  amgylchoedd.  Pietermaritz- 
burg yw  prif  ddinas  Trefedigaeth  Natal,  a  saif 
tua  haner  can'  milldir  i  fewn  yn  y  wlad  o 
D'urban  neu  Port  Natal.  Cynwysa  o  bym- 
theg  i  ugain  mil  o  drigolion,  ac  addurnir  hi  a 
choed  prydferth.  Gwneir  mwy  o  fasnach  yma 
yn  bresenol  nag  yn  Port  Natal,  a  diau  y  daw 
yn  dref  fywiog  panorpheniry  rheilffordd  sydd 
yn  cael  ei  hadeiladu  rhwng  y  ddau  le.  Rhedai 
dau  gerbyd  yn  gyson  rhyngddynt  yr  am- 
ser  hwnw.  Wedi  aros  yno  am  oddeutu  haner 
diwrnod,  cychwynasom  tua  D'urban,  trwy 
wlad  ffrwythlawn,  a  ffermydd  dymunol  ar  bob 
Haw.  Yr  wyf  yn  deall,  modd  bynag,  fod  yr 
holl  dir  rhwng  y  ddwy  dref  grybwylledig  yn 
eiddo  i  ychydig  bersonau,  ac  nad  oes  gan  y 
rhai  a'i  llafuriant  ond  prydles  fer  arno.  Felly 
tebyga  yr  amgylchoedd  hyn  i  Gymiu  yn  y 
pwnc  hwn.  Erbyn  saith  o'r  gloch  yn  yr  hwyr, 
ar  yr  ail  o  Fawrth,  cyraeddasom  D'urban,  wedi 
gwneyd  y  daith  hirfaith  niewn  llai  o  amser 
na'n  dysgwyliad. 

Ar  ol  cyraedd  D'urban,  rhoddasom  i  fyny 


154  O    AMGYLOH    Y   BYD. 

yn  Drew's  Hotel/ lie  y  cawsom  welyau  es- 
mwythiam  y'tro  cyntaf  erys  Uawer  ofisoedd; 
ond  er  mor'wych  oeddynt,  cymerodd  i  ni  gryn 
amser  i  gynefino  a  hwynt ;  f el  ag  i  allu  cysgu 
haner  cystal  a  phan  oeddym  dan  y  wagen. 
Nid  oeddwn  wedi  cael  golwg  arnaf  fy  hun 
mewn  gwydrddrych  er  ys  amser  lnaith,  a  chef- 
ais  fy  mod  o  ran  lliw  yn  lied  debyg  i  Hotten- 
tot, ac  wedi  tewychu  yn  fawr,  yr  hyn  a  brawf 
fod  gym  ychain  yn  orchwyl  iach,  os  yn  flin- 
derus.  Boreu  dranoeth,  clywem  ergyd  mag- 
nel,  a  chawsom  ar  ddeall  fod  agerlong  o  rywle 
wedi  cyraedd  y  porthladd.  Mae  y  pwynt  lie 
y  glania  llongau,  tua  dwy  filldir  o'r  dref ,  a 
rhed  cerbydres  bob  awr  neu  ddwy  rhwng  y 
ddan  le.  Cychwynasom  yn  ddioed  tuag  yno, 
a  chawsom  mai  agerlong  o'r  enw  Kaffir,  a 
ddaethai  i  mewn  o  Zanzibar,  Quillemane,  a 
phorthladdoedd  eraill  ar  ochr  ddwyreiniol  y 
Cyfandir,  ac  ynddi  rai  teithwyr  i  Natal,  Yn 
fuan  glaniodd  pump  o  bersonau,  sef  y  traf- 
noddydd  Prydeinig  o  Mozambique,  a  phedwar 
o  ddynion  yn  dwyn  yr  enwau  Burke,  Eobb, 
Miller  a  Scott. 

Er  ein  syndod  a'n  galar,  y  pedwar  hyn  oedd- 
ynt y  gweddill  o'r  cwmni  o  wyth  a  adawsant 
Transvaal  rai  misoedd  yn  flaenorol,  ac  yn 
llwybr   y  rhai   yr   oeddym  ninau  yn  dylyn. 


TEITHIO   YN    AFFRIOA.  155 

Bu  y  pedwar  eraill  feirw  o  glefyd  yn  amgylch 
oedd  yr  afon  Zambezi,  ac  yr  oedd  yr  olwg 
druenus  ar  y  pedwar  hyn  yn  brawf  eglur  mai 
cyfyng  iawn  fu  eu  diangf a  hwythau.  Yr  oedd 
eu  cnawd  wedi  treulio  ymaith  fel  nad  oedd 
ond  megys  croen  am  yr  esgyrn ;  yr  oeddynt  ol] 
wedi  colli  eu  clyw,ac  yr  oedd  traed  un  ohonynt 
wedi  diffrwytho.  Arosasant  am  wythnos  yn  yr 
un  gwestdy  a  mi,  ac  felly  cefais  hanes  manwl 
am  eu  taith.  Dangosais  y  llythyr  a  gefais 
oddiwrth  Jacques  o  Quillimane,  a  dywedasant 
fod  yr  oil  a  gynwysai  yn  wirionedd  mor  bell 
ag  y  gwyddent  ar  y  pryd.  Ymddengys  iddynt 
brynu  swm  o  aur  rliagorol  gan  y  brodorion, 
fel  y  dywedid  yn  y  llythyr,  am  haner  ei  werth, 
yna  cychwynasant  i  fyny  yr  afon  mewn  canoes, 
a  rwyfid  gan  y  brodorion,  a  chyrhaeddasant 
Tate  mewn  tair  wythnos.  Ar  y  daith  i  fyny, 
cawsant  oil  y  swamp  fever,  fel  erbyn  cyraedd 
Tate  yr  oeddynt  yn  hynod  o  wan.  Jacques 
oedd  y  cryfaf,  a  chadwai  ei  ysbrydoedd  i 
fyny  gan  wneyd  a  allai  i  gysuro  y  gweddill. 
Aeth  y  tri  gwanaf  i'r  ysbytdy  yn  Tate,  tra  yr 
ymlwybrodd  y  lleill  ddeugain  milldir  yn 
mhellach  er  cael  golwg  ar  y  fan  lie  y  ceid  yr 
aur.  Gwelsant  yno  amryw  ferched  yn  golchi 
aur  yn  dra  deheuig,  eithr  yn  cael  ond  ychydig. 
Rhoddasant  brawf  ar  y  gorchwyl  eu  hunain, 


156  O    AMGYLOH    Y    BYD. 

eithr  yn  fuan  gadawsant  y  lie  gyda'r  gobaith 
y  caent  well  aur  yn  uwch  i  fyny.  Teithiasant 
yn  rnlaen  ar  hyd  afon  fechan,  nes  oeddynt 
oddeutu  dau  can'  milldir  i'r  gogledd  o  Tate. 
Dyoddefent  yn  dost  oddiwrth  y  clefyd  ar  hyd 
y  daith,  ac  wedi  cyraedd  y  lie  hwnw  bu  Jacques 
farw,  a  chladdwyd  ef  yn  barchus  gan  ei  gym- 
deithion  galarus. 

Amcanasant  fyned  yn  mlaen  eto  gan  y  Cred- 
ent f od  yr  aur  yn  brashau :  eithr  wedi  myned 
ychydig  ffordd,  gwrthododd  y  brodorion  fyned 
yn  mhellach  o  herwydd  ofn  y  trigolion,  y  rhai 
oeddynt  yn  elynol  i'w  llwyth  hwy.  Felly,  bu 
iddynt  droi  yn  ol,  a  galwasant  heibio  i  fedd 
Jacques  ar  yr  hwn  y  rhoddasant  gareg.  Wrth 
ddyfod  ar  hyd  cangen  arall  o'r  afon,  cawsant 
olwg  ar  well  aur  nag  yn  un  o'r  manau  blaenor- 
ol,  eithr  nid  lnewn  syniiau  digonol  i  dalu  am 
ei  weithio.  Ychydig  cyn  cyraedd  Tate,  syrth- 
iodd  un  arall  o'r  cwmni  yn  aberth  i'r  clefyd. 
Wedi  cyraedd  yn  ol  i  Tate,  cawsant  bob 
cyniorth  a  allasai  y  trigolion  Portugeaidd  estyn 
iddynt.  Buasent  yn  garedig  iawn  hefydwrth 
y  tri  a  adewsid  yn  yr  ysbytdy,  y  rhai  modd 
bynag,  oeddynt  erbyn  hyny  wedi  myned  yn 
mlaen  mewn  cyfeiriad  gwahanol  ac  heb  ddych- 
welyd.  Yn  mhen  tair  wythnos  daeth  y  tri 
yn  ol,  wedi  tori  i  lawr  bron  yn  hollol  o  ran  eu 


TEITHI0    YN  AFFRIOA.  157 

hiechyd,  ac  heb  newyddion  gwell  parth  yr 
aur.  Ar  ol  aros  ychydig  yn  hwy  er  adnew- 
yddu  eu  nerth,  cychwynodd  y  chwech  a  adewsid 
i  lawr  yr  afon.  Pan  yn  agos  i  Senna,  bu  un 
arall  farw,  a  chladdwyd  ef  o  fewn  ychydig 
filld  iroedd  i  f edd  gwraig  Dr.  Livingstone.  Sen- 
na yw  prif  dief  rhandir  o'r  un  enw  a  berthyna 
i'r  Portugeaid,  yn  gorwedd  rhwng  30°  a  37° 
hydred  dwyreinol,  a  rhwng  16°  a  20°  lledred 
deheuol.  Saif  y  dref  ar  Ian  ddeheuol  yr  afon 
Zambezi,  tua  110  milldir  o  Quillimane.  Ar  y 
daith  o  Senna  i  Quillimane,  collodd  un  arall 
ei  synwyrau,  a  chyn  cyraedd  y  lie  diweddaf 
bu  yntau  farw,  gan  adael  ond  pedwar  o'r 
cwmni,  y  rhai,  fel  y  mae  yn  hawdd  dychymygu 
oeddynt  yn  falch  o  ddianc  gyda'u  bywydau  ar 
fwrdd  yr  fgerlong  a'u  cludai  i  Natal,  er  yn 
amddifad  o  aur.  Siaradent  yn  uchel  am  y 
Portugeaid,  y  rhai  mae'n  ymddangos,  a  wrth- 
odasant  gymeryd  tal  ganddynt  am  eu  He  yn 
yr  ysbytdy,  am  wasanaeth  y  nieddyg,  nac  am 
un  caredigrwydd  arall. 

Parodd  cyfarfod  a'r  personau  hyny  a'r  ad- 
roddiad  gawsom  ganddynt,  i  ni  roddi  i  fyny 
ein  bwriad  o  chwilio  am  aur  yn  amgylchoedd 
y  Zambezi.  Eithr  yr  oedd  fy  nghyfaill  ar  y 
pryd  yn  benderfynol  o  fyned  gyda'r  agerlong 
i  Zanzibar,  yn  fwyaf  neillduol  i'r  dyben  o  fas- 


158  O   AMGYLOH   Y   BTD. 

nachu  a'r  brodorion  yn  yr  amgylchoedd  hyny. 
Rhaid  dweyd  am  Roebuck,  ei  fod  yn  llawn  o 
anturiaeth,  ac  ar  ganolbarth  Affrica  yr  oedd 
ei  awyddfryd  yn  barhaus ;  a  chredai  fod  ei 
gyfansoddiad  y  fath  fel  na  effeithiai  clefydon 
arno  ef  fel  ar  eraill.  Yr  oedd  hefyd  braidd 
yn  dueddol  i  gredu  mai  drwg  dref  n  oedd  y 
prif  achos  i'r  bobl  hyny  fod  mor  anffodus  i 
gyd,  yn  amgylchoedd  Zambezi  River.  Ond 
beth  bynag,  nid  oeddwn  i  wedi  cael  dim  lie  i 
gredu  hyny,  o  herwydd  yr  oeddynt  yn  ddyn- 
ion  profiadol,  sobr,  call  ac  anturiaethus. 
Beth  bynag,  penderfynais  yr  awn  i  roddi 
prawf  ar  fy  ffawd  dda  neu  ddrwg  yn  ynys 
Madagascar ;  ac  felly  gadewais  ef  yn  Natal, 
gan  ofni  na  chyfarfyddwn  ef  mwyach,  ond, 
ceir  ei  hanes  eto  yn  mhellach  yn  mlaen. 

Yr  hyn  a  gododd  yr  awydd  hwn  ynof  am 
weled  Madagascar  ydoedd,  adroddiad  am  y 
manteision  i  fasnachwyr  ar  arfordir  dwyreiniol 
yr  ynys,  a  ddarllenais  mewn  llyfr  gefais  fen- 
thyg  gan  cadben  Mitchell,  ar  y  daith  o  Aws- 
tralia.  Ond  yr  anhawsder  yn  awr  ydoedd 
sicrhau  cludiad  yno,  gan  nad  oedd  un  math  o 
gymundeb  masnachol  rhwng  Madagascar  a 
Deheubarth  Affrica;  yr  unig  hysbysrwydd 
allwn  gael  ydoedd,  mai  y  Mauritius  neu  Isle 
of  France^ydoedd^yr  unig  le  a  ddygai  fasnach 


TEITHIO    YN    AFFRIOA.  159 

yn  nilaeii  gyda  hi.  Dylid  crybwyll  mai  ynys 
yw  Madagascar  a  orwedda  tua  250  o  filldir- 
oedd  i'r  dwyrain  o  gyfandir  Affrica.  Cyn- 
wysa  tua  225,000  o  filltiroedd  petryal,  neu 
agos  gymaint  arall  o  arwynebedd  a  Phrydain 
Pawr.  Y  prif  borthladd  yw  Tamatave  ar 
ochr  ddwyreiniol  yr  ynys,  pellder  o  tua  1,500 

0  filltiroedd  o  Port  Natal.  Ynys  fechau  yw 
y  Mauritius  oddeutu  500  o  filltiroedd  yn 
rnhellach  i'r  dwyrain  na  Madagascar,  a  pher- 
thyna  i  Loegr. 

Cyn  1856,  cyfrifid  Natal  fel  un  o  Drefedig- 
aethau  Cape  of  Good  Hope,  ond  y  piyd  hwnw 
ymgiliodd  oddiwrthi  i  fod  yn  Drefedigaeth  ar 
wahan  o  dan  goron  Lloegr ;  ac  i'w  llywyddu 
gan  yr  Is-Lywodraethwr,  yr  hwn  sydd  yn  cael 
y  cyflog  o  £2,500  y  flwyddyn.  O'r  holl  Dref- 
edigaethau  sydd  dan  lywodraeth  Prydain 
Fawr,  gellir  dweyd  mai  Natal  yw  yr  unig  un 
sydd  wedi  gallu  byw  heb  bwyso  ar  y  Fam 
Wlad.  Yn  ei  dyddiau  boreuol,  benthycodd 
£10,000  oddiar  y  Goron,   y  rhai  a  dalwyd  yn 

01  yn  gyfl aw  n  a  phrydlon ;  ond  er  hyny,  rhaid 
dweyd  mai  Prydain  Fawr  sydd  yn  talu  ei 
threuliai  milwrol,  oddigerth  y  swm  o  £4,000 
a  gyfranwyd  fel  rhodd  gan  y  Drefedigaeth  ei 
hun.  Oynwysa  y  Drefedigaeth  1,800  o  filltir- 
oedd ysgwar,  ond  gellir  dweyd   fod  rhanau 


160  O   AMGYLOH   Y   BYD. 

helaeth  o  honi  yn  dra  anhysbys  hyd  yn  hyn. 
Yn  ol  y  cyfrifiad  manylaf  ellid  gael  yn  1874, 
yr  oedd  y  boblogaeth  yn  307,241 ;  eithr  nid 
oedd  ond  un  ran  o  saith  o'r  boblogaeth  uchod 
o  darddiad  Ewropeaidd.  Yn  y  ddwy  brif  dref , 
sef  Pietermaritzburg  a  D'urban,  y  mae  yr 
Ewropeaid  a'r  brodorion  oddeutu  cyfartal 
mewn  rhifedi.  Prif  gynyrch  Natal  yw  gwlari, 
ac  yn  nesaf  at  wlan  y  mae  siwgr,  ifori  a 
chrwyn.  Yn  1870  anfonodd  Natal  werth  £29,- 
432  o  gotwm  i  Brydain  Fawr.  Mae  coffi  hef- 
yd  yn  cael  ei  godi  ar  raddau  helaeth  yn 
Natal. 

Mae  D'urban  yn  dref  brydferth  iawn,  ac 
mae  yn  ddigon  agos  i'r  trofanan  i  dyfu  y  coed 
a'r  llysian  a  geir  mewn  lleoedd  poethach. 
Cyfriiir  mynedfa  i'r  porthladd,  Port  Natal, 
neu  D'urban,  yn  un  o'r  rhai  prydferthaf  yn  y 
byd,  ac  i'w  gydmaru  yn  hyny  i'r  fynedfa  i 
Sydney,  Australia,  a  Eio  Janeiro,  Brazil.  Mae 
y  mwncis  a'r  baboons  i'w  gweled  yn  chwareu 
yn  eu  h elf en  ar  y  clogwyni  uwchlaw,  wrth 
fyned  i  mewn  neu  allan  gyda'r  llongau.  Grellir 
dweyd  hefyd  fod  Port  Natal  yn  gwneyd  mwy 
o  fasnaeh  a'r  parthau  mewnol,  mewn  plu  es- 
trys,  ifori,  crwyn  &c,  nag  un  o'r  trefydd  er- 
eill  yn  yr  amgylchoedd. 


MORDAITH    I    MAURITIUS.  161 


PENNOD  VI. 

Gadael  Natal  yn  y  Hong  Gymreig  Island  Belle 
— Gwynt  croes —  Yst&rmydd  enbyd —  Cael 
golwg  ar  Mauritius — Glanio  yn  Port  Lew- 
is— Golygfeydd  rhyfedd — Y  dref  aH  phobl- 
ogaeth — Mynydd  Peter  Buete —  Cofgolofn 
Paid  a  Virginia — Maintioli  a  chynyrch  yr 
Ynys  yn  nghyd  aH  Jianes  boreuol — Helyntion 
rhyfedd —  Ynysoedd  Bourbon  a  Kerguelen — 
Mordaith  i  lamatave,  Madagascar — New- 
yddion  drwq,  c&c,  &c. 

O'r  diwedcl  cefais  allan  foci  tair  o  longau  yn 
y  porthladd,  a  fwriadeut  alw  yn  Mauritius ; 
un  yn  Hong  Efrengig,  yr  ail  o  Falmouth, 
Lloger,  a'r  olaf  yn  llong  Gymreig  or  enw 
Island  Belle,  o  Newport,  D.  C.  Wrth  gwrs 
dewisais  yr  olaf.  Cymro  o'r  enw  David  Thom- 
as ydoedd  y  Cadben,  ac  nid  aeth  Uawer  o 
fynydau  heibio  wedi  ein  cyfarfyddiad,  cyn  ein 
bod  yn  brysur  siarad  Cymraeg.  Gwnaeth  ef 
yr  oil  a  allai  er  fy  nghysuro  ar  y  daith.  Y 
noson  flaenorol  i'n  hymadawiad,  talodd  y  Cad- 
beniaid  Jenkins  a  Morgans — Cymryglan  gloew 
— ymweliad  a  ni,  a  threuliasom  noswaith  ddi- 
fyrus  iawn.  Daethai  yr  oil  o  honynt  yno  gyda 
llwythi  o  haiarn  at  y  rheilffordd  ©edd  yn  cael 
ei   hadeiladu  o  D'urban  i   Pietermaritzburg. 


162  O    AMGYLCn    Y   LYD. 

Boreu  yr  unfed  ar  ddeg  o  Fawrth  cychwyn- 
asom,  ac  er  fod  y  gwynt  yn  groes,  nid  Mr  y 
buom  cyn  colli  golwg  ar  dir  Affrica,  am  beth 
amser  o  leiaf. 

Cawsom  wynt  croes,  sef  y  JST.  M  trade  wind 
am  ddeuddeg  diwrnod,  ar  ol  morio  o  Natal, 
fel  nas  gallem  symud  nemawr  yn  mlaen.  Ar 
y  pymthegfed  dydd  cawsom  ein  hunain  yn 
27°  39'  lledred  ddelieuol,  ac  heb  fod  ond  ych- 
ydig  bellder  i'r  dwyrain  o  Port  Natal.  Wedi 
hyn  cododd  gwynt  ffafriol,  a  hwyliasom  yn 
gynym  tua'r  dwyrain  nes  dyfod  i'r  un  hydred 
a  Mauritius,  pan  yn  ffodus  y  trodd  y  gwynt 
fel  y  buom  yn  alluog  i  hwylio  amryw  ganoedd 
o  filldiroedd  yn  ogleddol.  Weithiau  gadawai 
y  gwynt  ni  yn  hollol.  Ar  adegau  fel  hyn 
difyrwn  fy  hun  oreu  gallwn  drwy  geisio 
pysgota,  neu  mewn  astudio  morwriaeth  yn 
llyfrau  y  capten;  ac  ar  adegau  eraill,  yn 
enwedig  ar  y  Sabbothau,  mwynhawn  fy  hun 
drwy  ganu  hen  benillion  Cymreig  gyda'r  cap- 
ten.  Fel  hyn  pasiai  yr  amser  yn  lied  ddyddan. 
Buasai  mate  yr  Island  Belle  yn  gapten  ei 
hunan  ar  long  a  hwylai  gydag  arfordir  Affri- 
ca,  a  chymerai  y  cyfleusdra  hwn  i  ymadael  a'r 
lie  ar  ymweliad  a  gwlad  ei  enedigaeth,  sef 
ynys  fechan,  Jersey,  rhwng  Ffrainc  a  Lloegr. 
Dyn  ardderchog  ydoedd,  a  deallai  yn  dda  am 


MORDAITH    I   MAURITIUS.  163 

hinsawdd  y  parth  hwnw  o'r  byd.  Daliai  y 
tywydd  yn  llawer  gwell  na'n  dysgwyliad,  gan 
nad  oes  un  He  yn  y  byd  mwy  agored  i  gor- 
wyntoedd  nag  amgylchoedd  Mauritius.  Ond 
un  noson,  tua  deuddeg  o'r  gloch,  clywais  y 
mate  yn  galw  y  capten  a'r  holl  ddwylaw  i  fyny 
ar  y  dec,  yr  hyn  a  arwyddai  fod  rhyw  berygl 
gerllaw.  Cyn  pen  ychydig  fynydau  tanwyd 
n"  i'r  Uawr  drwy  i'r  Hong  gael  ei  chwythau  ar 
ei  hochr  gan  y  gwynt.  Aethyni  inau  i'r  dec  i 
weled  beth  oedd  yn  myned  yn  rnlaen,  ac  er 
gvvneyd  cymaint  a  allwn  o  ddaioni.  Nid  aeth 
nemawr  fynydau  heibio  nes  bod  y  rhan  fwyaf 
o'r  hwyliau  wedi  eu  rhwygo  yn  rhubanau,  gan 
beri  golwg  wallgof  niegys  ar  yr  Island  Belle. 
Aeth  y  storm  heibio,  rnodd  bynag,  heb  wneyd 
mwy  o  niwed  na  hyn,  er  y  parhaodd  yn  hir  i 
chwythu  yn  drwin. 

Ar  yr  ugeinfed  dydd  allan  o  Natal,  daeth 
ewr  deheuol  ynys  Mauritius  yn  weledig,  ac  yr 
oedd  golwg  nrwythlon  a  dymunol  iawn  ar 
bob  peth.  Yn  mhen  dau  ddiwrnod  yr  oeddym 
ar  gyfer  Port  Louis.  Gran  fod  y  gwynt  yn 
groes  cawsom  gryn  drafferth  i  fyned  i  mewn, 
ond  llwyddasom  o'r  diwedd,  a  gollyngwyd  yr 
angor  o  fewD  tua  thair  milldir  i'r  Ian.  Yn  ein 
hymyl  yroedd  y  Hong  o  Falmouth,  y  crybwyll 
asom  am   dani  yn  flaenorol.     Er  na  adawodd 


164  O    AMGTLCH    Y   BYD. 

Natal  am  ddau  ddiwrnod  ar  em  holau,  cyr- 
aeddasai  y  porthladd  ddau  ddiwrnod  yn  flaen- 
orol  i  ni.  Cawsai  lawer  gwell  tywydd  na  ni 
yn  rhywle.  Yr  oedd  golwg  ddymunol  iawn  ar 
Port  Louis  o'r  lie  hwnw,  fel  y  llochesai  yn 
nghysgod  y  mynyddau  uchelfrig  a'u  ham- 
gylchynent.  Bron  ar  unwaith  a  ni  daeth  Hong 
ryfel  Seisnig  i  mewn,  ar  ei  ffordd  o  India  i 
Cape  Town,  Anrica,  Wedi  iddi  amlygu  ei 
dymuniad  drwy  arwyddion,  gwrthodwyd  i 
neb  gael  glanio  o  honi  oddigerth  yn  y  quaran- 
tine, pa  un  bynag  a  oedd  afiechyd  ar  ei  bwrdd 
ai  nid  oedd.  Yn  unol  a  chyfraith  a  basiwyd 
yn  ddiweddar  yn  Mauritius  yr  oedd  yn  rhaid  i 
bob  Hong  a  ddeuai  yno  o  India  fyned  i'r  quar- 
antine am  ryw  ysbaid.  Gwneir  hyny  er  diog- 
elwch  rhag  clefydau,  lluaws  o'r  rhai  a  ddyg- 
wyd  drosodd  mewn  amser  a  basiodd,  gyda 
llongau  o  ddeuent  o'r  cyfeiriad  hwnw.  Pan 
ddeallodd  swyddogion  y  Hong  ryfel  na  ehan- 
iateid  iddynt  lanio,  gollyngasant  ergyd  nes 
crynu  yr  lioll  amgylchoedd ;  yDa  codasant  y 
llythyrenau  "  FarewelV  i  fyny,  ac  ymadaw- 
sant  yn  ddioed. 

Aethym  i'r  Ian  yn  fuan  mewn  cwch  a  ddaeth 
ai  at  y  Hong,  i  ymofyn  am  waith  dadlwytho. 
Yn  mhen  ychydig  wedi  i  ni  gychwyn  tua'r  Ian, 
cododd   yn  wynt  cryf  nes   peri  dychryn  nid 


T.MDEITHIO  YN  MAURITIUS.  165 

bychan  i  mi  a'r  brodorion  a  rwyfent  "y  cwch. 
Cododd  y  tonau  mor  uchel  fel  na  ellid  gweled 
cwcli  arall  oedd  yn  ein  hymyl  ond  ar  adegau. 
Mae  yr  y stormy dd  disynrwth  byn  yn  dygwydd 
yn  fynych  ar  yr  adeg  liono  o'r  flwyddyn,  ac  fel 
gocheliad  rhagddynt  tynir  yr  hwylbreni  i  lawr 
gan  yr  lioll  longau  yn  y  portbladd,  yr  hyn  a 
bar  f od  golwg  led  ryf edd  arnynt  oil.  Daethom 
yn  fuan  at  oclir  Hong  lie  y  cawsom  ryw  fatli  o 
gysgod  nes  i'r  storm  fyned  heibio ;  ac  o'r  diwedd 
cefais  fy  bun  yn  ddiogel  ar  dir  unwaitb  yn 
rhagor.  Wedi  myned  drwy  y  tolldy  oymerais 
gerbyd  i'r  Universe  Hotel,  yr  hon  a  gyfrifir 
yn  oreu  yn  Port  Louis.  Boreu  dranoetb  cy- 
merais  hamdden  i  gael  golwg  ar  y  dref,  yr  bon 
a  ddy  wedir  sydcl  yn  cynwys  75,000  o  drigolion. 
Culion  yw  yr  heolydd  yD  ol  dull  cyffredin 
dinasoedd  Ffrengig.  Ycbydig  o  Ewropeaid  a 
ganfyddwn,  ac  Indiaid  a  Cbineaid  a  ffurfient  y 
mwyafrif  mawr  gyda  pbob  cangen  o  fasnacb. 
Mae  yno  luaws  o  rai  o  darddiad  Ffrengig  a 
elwir  yn  Frencb  Creoles,  y  rbai  ydynt  o  liw 
tywyll.  Cefais  fy  siomi  yn  fawr  drwy  ab- 
senoldeb  gwynebau  gwynion  mewn  ynys 
Brydeinig  o  bwysigrwydd  Mauritius.  Wedi 
blino  yn  cerdded  cymeraisfatb  o  gerbyd,  a  cbyn 
bir  daetbym  i  olwg  amryw  o  adeiladau  dym- 
unol,  a  amgylcbid  a  cboed  a  llysiau  trofanol. 


166  O    AMGYLOfl   Y   BYD. 

Rhoddodd  y  rhan  hono  o'm  taith  argraff  lawer 
mwy  ffafriol  arnaf  am  y  dref  nag  a  gefais  ar  y 
cyntaf.  Peter  Buete  yw  enw  y  mynydd  uchel 
pigfain,  sydd  tu  ol  i  Port  Lewis.  Gelwir  y 
rnynydd  yn  Peter  Buete,  am  mai  dyn  o'r  enw 
hwnw  yn  unig  a  lwyddodd  i  gyraedd  ei  gopa, 
er  fod  canoedd  wedi  amcanu  gwneyd  hyny,  a 
llawer  o  honynt  wedi  dymchwelyd  yn  ddryll- 
iau  i'r  gwaelod.  Yn  wir  yr  oedd  meddwl  am 
ei  ddringo  yn  arswydus,  wrth  edrych  arno  o 
bellder  ffordd. 

Ganfod  Port  Louis  yn  20°  hydred  ddeheuol, 
ceir  yno  holl  fanteision  y  trofanau,  ac  hefyd 
yr  anfanteision  cysylltiedig,  nid  y  lleiaf  o'r 
rhai  yw  y  clefydau  cyffelyb  ag  a  geir  ar  ororau 
Affrica  ac  yn  Madagascar.  Dywedid  fod 
mwy  o  salwch  yn  y  dref  ar  y  pryd  hwnw  nag  a 
f  u  er  y  nwyddyn  1866,  pan  yr  adroddir  i  fwy  na 
haner  trigolion  y  dref  gael  eu  hysgubo  ymaith. 
Yr  oedd  bron  bawb,  pan  oeddwn  i  yno,  i  ryw 
raddau,  dan  eifeithiau  y  clefyd,  ac  nid  oedd 
nemawr  yn  yr  holl  dref  nad  oeddynt  yn  cym- 
eryd  dognau  o  quinine  yn  gyson.  Melynir 
yr  Ewropeaid  yn  f awr  gan  y  clefyd.  Hyd  o 
fewn  ugain  mlynedd  yn  ol,  dywedir  nad  oedd 
lie  iachach  yn  y  byd  na  Mauritius,  neu  yr  Isle 
of  France,  f el  y  gelwid  hi ;  a  haerir  mai  o  India 
y  dygwyd  y  clefyd  marwol  i'r  lie.     Nifer  y 


YMDErraio  visr  Mauritius.  167 

raarwolaethau  ar  gyfartaledd  oeddynt  oddeu- 
tu  ugain  yn  ddyddiol ;  yr  oedd  tua  phum' 
cant  o  ddyoddef wyr  yn  yr  ysbytdy  pan  oedd- 
wn  i  yno. 

Y  boreufwyd  cyntaf  i  mi  yn  Ynys  Mauri- 
tius, ydoeddy  rhyfeddaf  y  bum  yn  cyfranogi  o 
hono  erioed.  Yr  oedd  y  bill  of  fare  yn  gyfan- 
gwbl  yn  y  Ffancaeg,  a'r  un  iaith  a  siaredid 
gan  yr  oil  o  amgylch  y  bwrdd.  Nid  oedd 
genyf  i'w  wneyd  ond  dangos  i'r  waiter  beth 
oedd  arnaf  eisiau  oddiar  y  rhestr,  er  nad  oedd 
genyf  un  drychfeddwl  beth  a  fyddai.  Ym- 
ddengys  ei  bod  yn  arferiad  ganddynt  i  roddi 
potelaid  o  win  ar  gyfer  pob  person  gyda  phob 
pryd,  ac  felly,  wrth  gwrs  rhoddwyd  un  o'm 
blaen  inau.  Newidiwyd  fy  mhlad  oddeutu 
ugain  o  weithiau,  ac  yr  oedd  cymaint  o  draff- 
erth  o'r  fath,  fel  na  ddarfu  i  mi  ei  fwynhau 
haner  cystal  ag  y  buaswn  bryd  o  fara  ac  ym- 
enyn  da,  gyda  beef  steak,  caws  a  choffi.  Yr 
oedd  eu  dull  mor  newydd  i  mi,  a'u  dysglau 
mor  amrywiol,  fel  nas  gwyddwn  yn  iawn  pa 
fodd  i'w  bwyta,  Wedi  ymboeni  yn  y  dull 
hwn  am  tuadwy  awr,  codaisi  ganlyn  y  gwedd* 
ill.  Ar  ol  hyny  parotodd  y  perch  enog  bill  of 
fare  Saesneg  ar  fy  nghyfer  i,  a  chefais  lawer 
mwy  o  hwyl  gyda'm  prydiau.  Aethym  allan 
i'r  ardd,  yr   hon  oedd  yn   11  awn  o  brydferth- 


168  0    AMGYLOH    Y   BYD. 

wch  blodeuol,  i  eistedd  am  ychydig  ar  ol 
boreufwyd;  dylynwyd  fi  yno  gan  waiter,  yr 
hwn  a'm  cynorthwyai  bron  yn  mhob  symudiad 
— liyd  yn  nod  i  olen  fy  cigar  ;  a  thra  yr  aros- 
ais  yno  parhaodd  y  person  hwn  i'm  dylyn  fel 
pe  buaswn  yn  hollol  analluog  i  wneyd  dim  fy 
hunan.  Ni  chawn  gymaint  ag  ymwisgo  yn  y 
boreu  heb  ei  gynorthwy  ef.  Dichon  f od  yr  ar- 
feriad  hwn  yn  dderbyniol  gan  rai  wedi  eu 
dwyn  i  fyny  yn  y  lie,  eithr  i  un  fel  y  fi,  wedi 
bod  mor  ddiweddar  yn  gyru  a  thy wysu  ychain, 
ymddangosai  yn  hollol  annaturiol.  Ar  ol 
dychwelyd  i'r  ty,  aethym  i  chwareu  billiards 
gyda'r  perchenog.  Dyma  y  cyfle  cyntaf  a 
gefais  wedigadael  America,  i  chwareu  arfwrdd 
Ff  rengig ;  yn  Australia  ac  Affrica  y  rhai  Seisnig 
a  ddefnyddir,  ond  yno,  cedwir  dyn  i  edrych 
ar  ol  y  chwareu. 

Pan  ddarfyddodd  y  chwareu  aethym  tua'r 
dociau  i  chwilio  am  Cadben  Thomas,  yr  hwn 
a  gefais  yn  y  Commercial  Bar  Tavern,  un  o'r 
tafarnau  goreu  a  fedd  y  dref,  ac  a  gedwir  gan 
Gymraes  o  Trallwin.  Mae  chwaer  iddi  yno 
hefyd,  sef  gwraig  i  berchenog  yr  York  House, 
yr  hwn  sydd  yn  dy  da  arall.  Grail  y  ddwy 
siarad  Cymraeg  gystal  ag  y  siaradant  Saesneg 
a  Ffrancaeg.  Yn  y  Commercial  Bar  y  cyfer- 
fydd  bron  yr  holl  gadbeniaid  Prydenig,  a  bydd 


YMDEITHIO  YN  MAUKITIUS.  169 

y  lie  y  rhan  amlaf  yn  llawn  o  honynt.  Yr 
oedd  yno  ar  y  pryd  gadben  Cymreig  arall  o 
Newport,  yr  hwn  oedd  yn  gyfaill  i  Cadben 
Thomas,  a  rhyngom  ein  tri  cawsom  ymgoin 
ddifyrus  yu  ein  hiaith  ein  hunain,  tra  siaradai 
y  brodorion  o'n  cwmpas  y  Creoli.  Dranoeth 
aethym  i  weled  y  "  Gardens,"  bddeutu  pedair 
milldir-ar-ddeg  o  Port  Louis.  Mae  rheilffordd 
yn  arwaiu  yno  fel  i  bob  partli  arall  o'r  ynys. 
Yn  y  lie  dymunol  hwuw  y  cartrefa  y  niwyafrif 
o'r  cyfoethogion,  gan  ei  fod  yn  un  o'r  lleoedd 
uchaf  ar  yr  ynys,  ac  yn  cael  ei  gyfrif  yn  lie 
iach.  Yno  hefyd  mae  cofgolofn  uodedig  Paul 
a  Virginia.  Tebyg  fod  lluaws  o'm  darllenwyr 
wedi  darllen  y  nofel  am  Paul  a  Virginia  yn 
Isle  of  France,  yr  hon  sydd  bron  mor  adna- 
byddus  a  Robinson  Crusoe.  Seiliwyd  y  nofel 
ar  y  ffaith  i  foneddiges  o'r  enw  Virginia,  wneyd 
ymdrechion  gwrol  i  achub  bywyd  un  o'r  enw 
Paul — swyddog  ar  long  a  aethai  yn  ddrylliau  yn 
agos  i'r  lie—  ac  i'r  ddau  foddi  mewn  canlyniad. 
Dan  y  gofgolofn  hono  y  gorwedd  eu  gwedd- 
illion,  ochr  yn  ochr. 

Darganfyddwyd  Mauritius  gan  y  Portugeaid 
yn  1505,  ac  yn  1598  cymerwyd  meddiant  o 
honi  gan  yr  Ellmyniaid,  y  rhai  a'i  galwasant 
yn  Mauritius,  er  anrhydedd  i'w  Ty wysog  Mau- 
rice.    Yn  1644,  ffurfiasant  sefydliad  ami,  ond 


170  O   AMGYLOH   Y   BYD. 

pan  gymerasant  feddiant  o  Cape  of  Good 
Hope,  yn  Affrica,  ymadawodd  bron  bawb  o'r 
ynys.  Cymerasai  y  Ffrancod  feddiant  o  Ynys 
Bourbon,  neu  Reunion,  yn  1757,  a  thrwy  gan- 
iatad  yr  Ellmyniaid  parbeid  i  anfon  sefydlwyr 
yn  awr  ac  eilwaith  oddi  yno  i  Mauritius,  byd 
1715;  acynl721  cymerwyd  meddiant  ffurfiol 
o  boni  gan  y  Ffrancod,  a  galwyd  bi  yn  Isle  of 
France.  Ni  cbafwyd  neniawr  drefn  ar  yr 
ynys  byd  1734,  pan  gymerwyd  y  lly wyddiaetb 
gan  yr  enwog  M.  De  la  Boudonnaye,  yr  bwn  a 
adeiladodd  Port  Louis,  fel  y  gallai  llongau'  o 
bob  matb  ddyf od  i  mewn ;  ac  a  wnaeth  luaws 
o  welliantau  eraill  yn  yr  ynys.  Er  yr  oil  a 
wnaetb  y  gwr  bwn,  pan  ymwelodd  a  Ffrainc 
yn  1755,  cybuddwyd  ef  o  betbau  ag  yr  yd- 
oedd  yn  bollol  ddieuog  o  bonynt,  fel  y  pro- 
fwyd  wedi  byny ;  a  tbaflwyd  ef  i  garcbar,  lie  y 
poenydiwyd  ef  i  farwolaetb.  Percbid  ef  yn 
fawr  gan  drigolion  yr  ynys,  a  cbodwyd  cof- 
golofn  er  coffa  am  dano.  Meddianwyd  y  lie, 
ar  ol  cryn  ymladd,  gan  y  Prydeiniaid  yn  1810, 
a  pban  wnaed  cytundeb  beddwcb  yn  1814, 
trosglwyddwyd  bi  yn  ffurfiol  iddynt.  Er  i'w 
henw  gael  ei  newid  yn  ol  i  Mauritius,  mae  yr 
enw  Isle  of  France  yn  mbell  o  fyned  allan  o 
arferiad  yno.  Mae  amddiffynfeydd  cedyrn 
wedi  eu  codi  o  amgylcb  y  brif  ddinas,     Oyf- 


YMDBITHIO  YN  MAURITIUS.  171 

rifir  niai  y  boblogaeth  bresenol  yw  345,000, 
o'r  rhai  y  mae  225,000  yn  coolies  o  India.  Mae 
y  boblogaeth  braidd  yn  ormod  i  ateb  i  faintioli 
yr  ynys,  yr  hon  nid  yw  yn  mesur  dros  3fi 
milldir  o  hyd,  ac  20  o  led,  gydag  arwynebedd 
o  tua  790  o  filldiroedd  petryal.  Prif  gynyrch 
Mauritius  yw  siwgr,  a  diau  nad  oes  un  He  yn 
y  byd  i'w  gyffelybu  iddi  yn  hyn  oddigerth 
Java.  Codir  yraa  hefyd  ychydig  o'r  coffi  gor- 
eu,  yn  nghyd  a  symiau  bychain  o  gotwm,  in- 
digo, a  pupyr,  ac  allforir  lluaws  o  goed  ebony. 
Am  bob  petb  arall  dibynant  yn'gwbl  ar  wled- 
ydd  eraill,  yn  benaf  Australia,  Affrica,  a  Mad- 
agascar. Ceir  bron  yr  holl  gig  a  ddefnyddir 
yno  o  Madagascar;  nid  wyf  yn  tybied  fod 
nemawr  o  wartheg  o  un  math  yn  Mauritius. 
Mae  y  He,  yn  fy  nghyfrif  i,  yn  un  o'r  rhai 
gwaelaf  yn  y  byd  i  ddyn  gwyn,  tlawd ;  byddai 
bron  yn  anmhosibl  iddo  wneyd  ei  fywoliaeth 
yno,  gan  nas  gallai  fyw  fel  yr  Indiaid  a'r 
Chineaid,  bron  yn  hollol  ar  reis.  Am  yr 
Ewropeaid  yno,  maent  fel  rheol  yn  dra  chy- 
foethog,  gan  eu  bod  bron  oil  yn  gynyrchwyr 
siwgr  ar  raddfa  helaeth. 

Saif  yr  Isle  of  Bourbon  neu  Reunion,  tua 
90  milltir  i'r  de-orllewin  o  Mauritius,  a  phar- 
ha  hyd  yn  hyn  yn  meddiant  Efrainc.  Mae  yn 
fwy   o  ran  maintioli  na  Mauritius,  eithr  yn 


172  O    AMGYLCH    Y    BYD. 

fwy  mynyddig  a  diffrwyth,  a'r  un  modd  wedi 
ei  phoblogi  yn  drwm.     Dywedir  fod  y  French 
a'r  French  creols,  yn  cyrneryd  en  byd  yn  fwy 
esmwyth  yn  yr  ynys  hon,  nag  yn  un  ynys  na 
gwlad  wareiddiedig   arall  yn    y  byd.     Mae  y 
negroaid  neu  frodorion  gwreiddiol  yr  ynys,  yn 
gwneyd  pob  gwaith  mor   rad,  fel  nad  yw   y 
bobl  wynion  a'r  creols  yn  ymdrechu  gwneyd 
dim ;  ond  gorweddent  yn  eu  cadeiriau  esmwyth 
mewn  lie  cysgodol,  rhag  yr  haul,  ac  maent  yn 
dra  hon2  o  fwynhau  eu  hunain  yn  mhob  ffordd. 
Pan  oeddwn    yn  Mauritius,    dywedodd   un 
cyfaill  wrthyf,  oedd  yn  dra  hyddysg  yn  Bour- 
bon, os  oedd  arnaf  eisio  gwario  y  gweddill  o  fy 
oes  gyda  phob  mwyniant,  yn  dawel  a  digyffro, 
a  hyny  gyda'r  nesaf  peth  i  ddim  o  ariau,  mai 
Bourbon  oedd  y  lie ;  ond  beth  bynag  ni  fu  i 
mi  fyned  yno,  felly  nis  gallaf  ddweyd  fy  mod 
yn  brofiadol   o  hyn.     Medda   borthladdoedd 
da,  a  threfydd  dymunol ;  Ffrancaeg  a  siaredir 
drwy  yr  holl  ynys.     Lied  debyg  i  eiddo  Mau- 
ritius yw  ei  chynyrchion,  er  y  codir  yno  rai 
pethau   yn    ychwanegol,  yr   hyn  a'i  gwna  i 
raddau  yn  fwy  hunan-ddibynol.     Os  edrychir 
ar  y  map,  gwelir  fod  amryw  o  fan  ynysoedd 
i'r  de  o'r  rhai  hyn.     Y  fwyaf  o  honynt  yw 
Kerguelen,  yr  hon  sydd  agos  yr  un  faintioli  a 
Chymru  ;  ac  yn  yr  un  lledred  yn  ddeheuol  ag 


MORDAITH    I  MADAGASCAR.  173 

y  mae  Cymru  yn  ogleddol,  ac  o  ganlyniad  yn 
meddu  ar  hinsawdd  iach.  Mae  yr  oil,  modd 
bynag,  yn  amddifad  o  drigianwyr,  oblegid  eu 
dinrwythdra.  St.  Paul  yn  unig  a  breswylir 
gan  ychydig  arddwyr  o  Mauritius  ;  ni  fynych- 
ir  y  lleill  oddieithr  gan  whalers,  a  llongau  er- 
aill  fyddant  yn  chwilio  am  ddwfr  croyw. 
Dro  yn  ol,  aeth  Hong  Grernianaidd  yn  ddryll- 
iau  yn  erbyn  Crazer  Island,  a  buont  yno  am 
ddwy  flynedd,  pan  y  dygwyddodd  Hong  ddy- 
fod  heibio  a'u  gwaredu. 

Ar  ol  treulio  pum'  diwrnod  yn  Mauritius, 
cyngorid  fi  i  roddi  y  bwriad  i  fyny,  gan  fod  y 
newyddion  diweddaraf  a  gaed  o  Madagascar, 
bedwar  mis  yn  flaenorol,  yn  rhoddi  hanes  dy- 
chrynllyd  am  ddifrodiadau  y  frech  wen  yno. 
Modd  bynag,  aethyni  i  chwilio  am  long,  a 
chefais  fod  un  o'r  enw  Marguerite  Anjou,  yn 
barod  i  hwylio  i  Tamatave,  a  thelais  am  glud- 
iad  ynddi.  Cefais  lawer  o  wybodaeth  am  yr 
ynys  gan  y  perchenog,  Mr.  Wilson,  yr  hwn, 
fel  y  cyfeillion  eraill,  a  geisiodd  fy  mherswad- 
io  i  beidio  myned.  Dywedai  nad  ?oedd  un 
teithiwr  i  gael  dyfod  yn  ol  ynddi,  ac  na  ddel- 
id  un  cysylltiad  a  neb  yn  Madagascar,  ond 
hyny  fyddai  yn  angenrheidiol  i  gael/[ychain  i 
mewn.  Ni  buasai  ef  yn  anturio  myned,  oni 
bae  eu  bod  yn  fyr  o  gig  yn  Mauritius,  a  bod 


174  O    AMGYLCH    T    BTD. 

gobaith  am  dywydd  da  a  gwynt  teg  yn  ystod 
y  mis  hwnw  o'r  flwyddyn.  Cychwynodd  y 
Hong  ar  y  7fed  o  Ebrill,  a  dysgwylid  cyraedd 
i  Tamatave,  pellder  o  460  o  filltiroedd  mewn 
pedwar  diwrnod.  Creoles  oedd  y  Cadben  a'r 
Mate,  a'r  morwyr  yn  Negroaid.  Grallai  y 
ddau  flaenaf  siarad  ychydig  Saesneg.  Fy  im- 
ig  gyd-deithwyr  oeddynt  deulu  o  Creoles  a  ym- 
f udent  i  Madagascar ;  felly,  myfi  oedd  yr  un- 
ig  ddyn  gwyn  ar  y  Uestr.  Moriasom  yn 
gyflym  am  y  ddau  ddiwrnod  cyntaf ,  yna  daeth 
tawelwch  fel  nas  gallem  fyned  yn  mlaen.  Bu 
i  mi  ddal  shark  gyda  rhaff  a  bach  ;  hefyd  yr 
oedd  miloedd  o  bysgod  o  bob  maintioli  i'w 
gweled  yn  barhaus,  ond  mae  yn  ffaith  fod  pys- 
god  yn  yr  amgylchoedd  hyny  yn  wenwynig, 
ac  felly  yr  oedd  y  pysgod  yn  cael  llonydd. 
Ar  y  pedwerydd  dydd,  cododd  gwynt  cryf  a 
braidd  yn  wrthwynebus,  yr  hwn  a'n  gyrai 
ormod  i'r  gogledd.  Ar  y  chweched  dydd, 
daethom  i  olwg  Madagascar,  ger  Foul  Point,  lie 
ddeugain  milltir  yn  ogleddol  o  Tamatave  ;  yna 
cymerasom  tack  arallrhag  ein  chwythu  i'r  Ian, 
a  daethom  i  olwg  yr  un  lie  (ddau  ddiwrnod 
wedi  hyny.  Yr  oedd  y  mor  mor  derfysglyd 
fel  y  torwyd  ffenestri  y  caban,  yr  hwn  oedd 
wedi  hyny  dan  ddwfr.  Ond  ar  y  nawfed 
dydd  o'r  daith,  newidiodd  y  gwynt  ei  gyfeir- 


MORDAITH   I  MADAGASCAR.  175 

iad,    felly  y  galluogwyd   ni  i   redeg  i  mewn  i 
Tamatave  yu  ddiogel. 

Cyn  angori,  cododd  y  Oadben  faner  felen  i 
fyny,  fel  arwydd  nad  oedd  un  cysylltiad  a'r 
Ian  i  fod.  Gan  mai  hon  ydoedd  y  Hong  gynt- 
af  a  ddaethai  i  mewn  er's  cryn  ainser,  daeth 
lluaws  o  gychod  o  fewn  cyraedd  siarad  a  ni,  a 
llogais  un  o  honynt  i  fyned  i'r  Ian,  O  her- 
wydd  of  n  y  frecli  wen,  gollyngwyd  fi  a'm  celfi 
i  lawr  i  gwcli  y  Hong,  yr  hwn  a  adawyd  i  fyn- 
ed gyda'r  llif  ar  hyd  y  rhaff,  tna  dau  gant  o 
latheni,  pan  y  trosglwyddwyd  iLa'm  pethau  i 
un  o  gychod  y  brodorion.  Wedi  cyraedd  y 
Ian,  llogais  fath  o  gadair  yn  cael  ei  chludo  ar 
ysgwyddau  pedwar  o'r  brodorion,  i'm  cario  i 
Hotel  de  Europe.  Rhywbeth  ar  ffurf  elor  yr 
hen  wlad  yw  y  cadeiriau  hyn,  ond  fod  yr  eis- 
teddle  yn  esmwyth,  fel  rocking  chair,  a  hwy 
yw  yr  unig  foddion  i  drafeilio  yn  yr  ynys. 
Ff rancod  oedd  bron  yr  oil  yn  y  gwestdy,  eithr 
deuais  o  hyd  i  un  boneddwr  o'r  enw  Okes, 
oedd  yn  enedigol  o  Loegr,  ac  a  fuasai  yn  byw 
am  ysbaid  yn  Affrica,  o'r  lie  y  daeth  i'r  ynys 
hono  bymtheg  mlynedd  yn  ol.  Daethai  o  Tan- 
anarive, y  brif  ddinas,  ddau  fis  yn  flaenorol  ar 
ei  ffordd  yn  ol  i  Affrica,  lie  yr  oedd  cartref  y 
wraig,  ond  o  herwydd  diffyg  cyfleusderau, 
methai  a  myned  yn  mhellach.     Deallais  yn  fu- 


176  O    AMGYLCH    Y    BYD. 

an  fod  yn  y  lie  drafnoddwyr  Americanaidd, 
Seisnig,  a  Ffrengig,  ac  heb  nemawr  draff  erth, 
daethyin  o  hyd  i'r  Mil.  Robinson,  y  trafnodd- 
ydd  Americanaidd,  gan  fod  y  stars  and  st/ripes 
yn  chwifio  uwchben  y  goeden  cocoanut  a  am- 
gylchai  ei  aneddle.  Hen  fachgen  braf  yw 
Robinson,  genedigol  o  Fair  Haven,  Vt.,  ond 
yn  fwy  diweddar  o  Swydd  Monroe,  Wisconsin ; 
a  dywedai  ei  fod  yn  adnabyddus  ag  amryw 
Gymry  yn  y  cylchoedd  hyny.  Wedi  cael  ad- 
nabyddiaeth  a  Robinson,  ni  bum  yn  hir  cyn 
cael  adnabyddiaeth  a  phawb  allent  siarad 
Seisneg  yn  y  clref,  y  rhai  nid  ydynt  dros  ddeu- 
gain  o  nifer  allan  o  boblogaeth  o  ddeng  mil. 
Treuliwn  bron  bob  nos  gyda  Robinson  yn 
nhai  rhai  o'r  personau  uchod,  gan  gael  amser 
difyrus  iawn. 

Mae  yn  Tamative  fasnachdai  cyfanwerthol, 
Americanaidd,  Seisnig,  Ysgotaidd,  Ffrengig,  a 
Grermanaidd,  y  rhai  a  gadwant  oruchwylwyr 
yn  y  brif  ddinas  a  pharthau  eraill  o'r  wlad. 
Cwynent  oil  o  herv/ydd  caledi  yr  amseroedd. 
Medda  y  tramorwyr  dai  da  a  dymunol,  yn  en- 
wedig  yr  Americaniaid  a'r  Ysgotiaid.  Mae 
eiddo  Mr.  Aiken,  Ysgotwr  caredig,  yn  dri  uch- 
der  llofft,  a  chydag  amryw  cottages  bychain  o'i 
amgylch,  am  y  rhai  y  ca  renti  nchel.  Eithr,  a 
chymeryd  y  dref  drwyddi,  nid  oes  ynddi  ond 


MORDAITH  I  MADAGASCAR.  17(T 

un  heol  deilwng  o'r  enw ;  am  y  gweddill,  sef 
tai  y  brodorion,  uid  ydynt  nemawr  gwell  na 
chynifer  o  fwthynod  Kaffirs  Affrica,  oddieithr 
eu  bod  yn  bedair-onglog  yn  lie  yn  grynion. 
Eu  defnydd  gan  niwyaf  yw  dail  y  traveler  tree. 
Oddiar  yr  bau  mae  golwg  brydferth  ar  y  dref, 
eitbr  wedi  dyfod  iddi,  ceir  mai  lie  gwastad  yd- 
yw,  ac  amgylchir  hi  gan  gorsydd  afiach  hyd  at 
draed  y  mynyddoedd,  ddeg  neii  ddeuddeg 
milldir  o  ffordd,  y  rhai  a  welir  yn  ymgodi  y 
naill  tu  ol  ac  uwchlaw  y  Hall,  hyd  i'r  parthau 
mewnol  o'r  Ynys.  Un  diwrnod  aeth  parti  o 
honom,  yn  cynwys  Mr.  Aiken,  Mr.  Proctor 
(perchenog  y  masnachdy  Seisnig),  a'i  wraig, 
ac  Ysgotwr  arall,  i  weled  planigfa  goffi  berth- 
ynol  i'r  blaenaf.  Aethom  trwy  bentref  bychan 
Evondro,  lie  rnae  safle  genadol  Mr.  and  Mrs. 
Batchelor,  y  rhai  a  ddaethant  gyda  ni  i  fyny 
yr  afon  Evondro.  Mae  hon  yn  afon  fawr 
lydan,  er  nad  yn  ddofn,  ac  yr  oedd  yr  olwg 
oddiarni  yn  wir  ardderchog,  yn  fwy  felly  na  dim 
a  welais  yn  Neheubarth  Affrica,  nac  yn  un  lie 
arall.  Yr  oedd  lluosogrwydd  o'r  traveler  trees, 
bananas,  a  choed.  cocoa  nut,  ar  hyd  glanau  yr 
afon ;  a  gwelsom  hefyd  amryw  o  grocodilod 
anferth,  y  rhai  a  grwydrant  yn  fynych  gryn 
bellder  oddiwrth  yr  afon,  a  lleddir  Uuaws  o'r 
brodorion  yn  flynyddol  ganddynt. 
9 


178  O   AMGYLOH    Y   BYD. 

Wedi  tair  awr  a  liaiier  o  rwyfo,  cyrhaedd- 
asom  y  blanigfa,  yr  hon  a  safai  ar  fryn 
bychan.  Newydd  ei  pliryrm  yr  oedd  Mr. 
Aiken  am  $450,  a  hwn  oedd  y  tro  cyntaf  iddo 
ei  gweled.  Ei  pherchenog  blaenorol  ydoedd 
Grermaniad,  yr  hwn  a  wariodd  $2,500  ar  y  lie, 
ond  a  fu  farw  o'r  clefyd  yn  inhen  blwyddyn 
wedi  ei  sefydliad  yno.  Diau  ei  bod  yn  werth 
llawer  rnwy  nag  a  dalodd  Mr.  Aiken  am  dani ; 
eithr  mae  yn  sicr  o  fod  yn  lie  hynod  aiiach,  fe] 
mae  yr  holl  dir  tua  glanan  yr  afon.  Geilir 
cael  tir  yn  rhad,  eithr  mae  deddfau  y  wlad  yn 
gyfryw  fel  na  oddefir  i  neb  wneyd  nemawr  o 
welliantau  arno.  Ni  chaniata  y  Frenines  na'r 
brodorion  i  gymaint  a  chareg  gael  ei  saethu 
o'r  ddaear,  nac  i  goeden  gael  ei  ckario  o'r 
Ynys ;  ni  oddefir  ychwaith  i  adeilad  o  unrliy w 
ddefnydd  heblaw  coed  gael  ei  godi,  na  ffordd 
gael  ei  gwneuthnr  yn  unrhyw  fan.  Nid  oes 
amheuaeth  nad  yw  Madagascar  yn  nn  o'r  lie- 
oedd  cyfoethoeaf  mewn  ystyr  fwnawl,  ond  o 
herwydd  y  gwaharddiadau  hyn,  erys  yr  ad- 
noddau  ynddi  heb  eu  dadblygu.  Er  fod  cyf- 
lawnder  o  lo  ellid  ei  gael  yn  yr  Ynys,  hyd  yn 
hyn  glo  Caerdydd  sydd  yn  cael  ei  losgi  yn 
Tamatave. 


TEITHIO    YN    MADAGASCAR.  179 


PENNOD  VII. 

Desgrifiad  o  Tamatave—  Y  tramorwyr — Taith 
ifynV  <tfon  Evandro-  Afiechyd yr  amgylch- 
oedd—JJeddfau  y  wlad—Cyehioyn  i  Tanan- 
arive*, y  brif  ddinas—Ar  hyd  y  llynau  i 
Andaixyranto—  Y pentrefydddr  coedwigoedd. 
Bhyfeddodau  y  daitk — Traveler  trees — JVerth 
y  brodorion—Golygfeydd  rhyfeddol—Cyr- 
aedd  Tananarive-— Cyf a? fod  a  Chymro — 
Hanes  boreuol  y  wlad,  dec.  &c. 

Y  parotoad  cyntaf  ar  gyfer  y  daith  i  Tana- 
narive ydoedd,  prynu  un  o'r  cludgadeiriau  y 
soniwyd  am  danynt,  neu  filanzan  fel  y  gelwir 
hwy,  a  chefais  un  o  honynt  am  bum'  dolar. 
Wedi  hyny  rhaid  oedd  cael  wyth  o  ddynion, 
sef  chwech  i  gario  y  filanzan  a  dau  i  gario  fy 
luggage.     Yn  mhen  ychydig  fynydau  wedi  i'r 
hysbysiad  gael  ei  roddi,  yr  oedd  mwy  na  chant 
o'r  brodorion  wedi  ymgasglu,  a  mawr  oedd  eu 
braw  wrth  yniholi  am  y  gwaith.     Yr  oedd  yn 
rhaid  i  ni  gymeryd  cyflenwad  o  wahanol  fathau 
o  ymborth  gydani,  gan  mai  dofednod,  wyau  a 
phytatws  oeddynt  yr  unig  bethau  allem  gael 
ar  y  ffordd.     Hefyd,  yn  ol  cyngor  Mr.  Oakes, 
cymerais  gyda  mi  ddwy  botelaid  o  quinine, 
rhag  y  buaswn  yn  cael  y  clefyd.     Gwnaeth 
Mi\  a  Mrs.  Oakes  eu  goreu  i'm  cyfarwyddo  yn 


180  O    AMGYLCH    Y   BYD. 

nghylch  y  ffordd,  ac  ysgrifenasant  nifer  o 
ddalenau  yn  cynwys  y  geiriau  ac  enwau  pethau 
a  fyddent  yn  angenrheidiol  i  mi  ar  y  ffordd. 

Cychwynais  tua  phump  o'r  gloch  prydnawn 
y  25ain  o  Ebrill,  yn  nghwnmi  tri  o  fasnachwyr 
Ffrengig — un  o  honynt  yn  gallu  siarad  ychyd- 
ig  Seisneg — y  rhai  oeddynt  yn  myned  yn  yr 
nn  cyfeiriad  a  minau  can  belled  a  lie  o'r  enw 
Andavoranto.  Rhoddasom  i  fyny  y  noson 
gyntaf  yn  Evondro,  lie  yn  ystod  y  nos  y  de- 
ffrowyd  ni  gan  gwmni  llnosog  o  ddynion  a 
raerched  brodorol,  yn  canu  o  amgylch  y  ty. 
Boreu  dranoeth  aethom  i  lawr  yr  af on  Evondro 
mewn  pedwar  o  gychod  a  berthynent  i'r 
Ffrancwyr,  ac  wedi  haner  awr  o  rwyfo  ar  yr 
afon,  troisom  i  gyfeiriad  deheuol  gan  ddylyn 
math  o  lynoedd  o  ddwfr  llonydd,  y  rhai  mewn 
inanau  oeddynt  yn  bump  neu  chwe'  milldir  o 
led,  tra  mewn  eraill  mor  gyfyng  fel  mai  prin  y 
gallem  gael  ein  cychod  drwodd.  Aethom  yn 
mlaen  yn  y  modd  hwn  am  ddau  ddiwrnod  nes 
cyraedd  Andavoranto,  65  milldir  i'r  de  o  Tam- 
atave.  Grorwedda  y  llynoedd  hyn  yn  un  gad- 
wen  am  rai  canoedd  o  filldiroedd  ar  hyd  yr 
arfordir  dwyreiniol,  ac  mewn  manau  mor  agos 
i'r  mor  fel  y  clywir  swn  y  tonau  ar  y  traeth. 
Y  dyfroedd  llonydd  hyn  yn  benaf  ydynt  yr 
achos   o'r  clefydau  mynych  a  fodolant  yn  y 


TEITHIO    YN    MADAGASCAR.  181 

parthau  hyn  o'r  Ynys.  Gorfu  i  ni  mewn 
lnanau  gario  ein  cychod  am  chwarter  neu  haner 
milldir  o  herwydd  nad  oedd  y  llynau  yn  gys- 
yJltiol.  Pan  o  fewn  tua  deng  milldir  i  Anda- 
voranto,  cymerwyd  un  o'r  cyfeillion  Ffrengig 
yn  sal  gan  y  clefyd.  Er  mai  anfynych  y 
teithir  y  deng  milldir  hyn  gyda'r  cychod,  gorfu 
i  mi,  gydag  un  o'r  Ffrancwyr,  wneyd  hyny, 
gan  i'r  dyn  claf  gael  benthyg  y  filanzan.  Yr 
oedd  ein  ffordd  yn  awr  drw  ffos  gul  yn  nghan- 
ol  coedwig,  gyda'r  coed  mor  dewion  o'n  ham- 
gylch  fel  nas  gallem  ddal  ein  gwlawleni  i  fyny 
er  ei  bod  yn  gwlawio.  Ar  ol  cryn  drafferth 
cyrhaeddasom  Andavoranto  erbyn  naw  o'r 
gloch  nos  y  27ain,  yn  hollol  wlybion. 

Mae  pentrefydd  bychain  i'w  cael  yn  weddol 
reolaidd  rhwng  Tamatave  ac  Andavoranto,  yn 
cynwys  deg  neu  ddwsin  o  dai  ysgwar,  yn 
gwynebu  eu  gilydd  ar  Ian  y  dwfr.  Pan 
fyddai  yn  bryd  brecwast  neu  ginio  (yn  ol  dull 
y  Ffrancod,  dau  bryd  y  dydd  oeddym  yn  gael) 
chwiliem  am  y  goreu  a'r  glanaf  o'r  tai  hyn,  ac 
wedi  rhoddi  darn  arian  gwerth  pump  neu 
chwe'  cent  i'r  perch  enogion,  aent  hwy 
allan  gyda'r  parodrwydd  mwyaf,  gan  adael  y 
ty  at  ein  gwasanaeth  ni,  tra  y  byddem  yn  cog- 
inio  a  bwyta  ein  hymborth.  Gellid  yn  hawdd 
gael  y  tai  dros  nos  am  swm  bychan  cyffelyb. 


182  O    AMGTLCH    T   BYD. 

Maintioli  y  tai  yw  tuag  ugain  troedfedd  ys- 
gwar,  neu  debyg  i  dai  a  welir  yn  neheubarth 
yr  Iwerddon,  oddieithr  eu  bod  fel  rheol  yn 
llawer  glanach  na  rhai  y  bum  i  yn  byw  yn- 
ddynt  yno.  Rhagorant  hefyd  3m  fawr  ar 
fwthynod  y  Kaffirs  yn  neheubarth  Affrica,  ac 
yn  wir  ymddengys  fod  y  brodorion  hyn  ar  y 
blaen  i'r  Kaffirs  yn  mhob  peth.  Andavoranto 
yw  y  pentref  pwysicaf  ar  hyd  yr  boll  ffordd  o 
Tamatave,  a  glania  rhai  llongau  masnachol 
yno.  Oddi  yno  hefyd  y  cychwyna  y  llwybr 
i'r  brifddinas.  Boreu  dranoeth  gadewais  y 
lie,  gydag  un  Ffrancwr  oedd  yn  myned  tua'i 
gartref,  gan  fyned  ar  hyd  afon  can  lleted  a'r 
Mississippi.  Wedi  rhwyfo  am  bedair  awi', 
troisom  i  gyfeiriad  gorllewinol,  ac  yn  mhen 
tua'r  un  ysbaid  drachefn  cyrhaeddasom 
Morwbe,  wrth  odreu  y  mynyddoedd,  lie  yr 
ymrana  yr  afon  yn  amrywiol  gangenau ;  ac  o 
hyny  allan  teithiasom  gy da' \-  jUanzcm.  Yn  fuan 
cyrhaeddasom  gartref  y  Ffrancwr  lie  y  cawsom 
luniaeth,  ac  yna  prysurais  i  a'm  cwmni  yn 
mlaen  drwy  ddylfrynoedd  a  thros  fryniau  a 
choedwigoedd  o'r  traveler  trees,  (xwelir  un  o'r 
pentreii  hyn  yn  cael  ei  amgylchu  a'r  traveler 
i/rees,  ar  tu  dalen  183. 

Madagascaryw  yr  unig  le  y  ceir  y  coed  hyn, 
a  chawsant  eu  henw  oddiwrth   y   ffaith  fod 


TETTHIO    YN    MADAGASCAR. 


183 


184  O    AMGYLOH    Y    BYD. 

dwfr  i'w  gael  oddiwrthynt  at  dori  syched  y 
teithwyr  lluddedig.  Dywed  rhai  hanesion 
fod  tua  chwart  o'r  dwfr  goreu  i'w  gael  wrth 
dori  twll  yn  ngwaelod  y  dail.  Rhoddais 
brawf  ar  hyny  drwy  gael  gan  y  brodorion  blanu 
eu  gwaewfiyn  ynddynt,  a  bwrlymodd  digon 
o  ddwfr  o  honynt  i  ddisychedu  unrhyw  ddyn. 
Nid  wyf  fi,  modd  bynag,  yn  hoff  o  hono,  gan 
ei  fod  ychydig  yn  felus,  a  phan  fydd  yr  haul 
yn  tywynu  ar  y  dail,  bydd  ychydig  yn  gynes. 
Nid  oes  nemawr  o'i  an  gen  ychwaith  erdisych- 
edu  neb,  gan  fod  digonedd  o  ddwfr  grisial- 
aidd  i'w  gael ;  mewn  parthau  o  ddeheubarth 
Affriea,  buasai  yn  ddefnyddiol  iawn!  Eithr 
teilynga  y  coed  yr  enw  o  herwydd  y  defnydd 
helaeth  a  wneir  o'u  dail,  y  rhai  a  dyfant  idair 
neu  bedair  troedfedd  o  led.  Defnyddir  hwy 
fel  table  cloths  gan  deithwyr,  a  gwneir  llwyau 
o  honynt  at  fwyta  reis  gan  y  brodorion; 
gwasanaethant  hefyd  yn  lie  llechau  i  doi  y  tai 
ar  hyd  yr  arf ordir. 

Yn  mhen  dau  ddiwrnod  ar  ol  gadael  An- 
davoranto,  collasom  olwg  ar  y  traveler  trees, 
gan  ein  bod  yn  rhy  uchel  yn  y  rnynyddoedd ; 
ond  nid  oedd  eu  gwasanaeth  yn  angenrheidiol 
gan  fod  digonedd  o  ddyfroedd  grisialaidd  i'w 
cael.  Yr  oeddym  yn  teithio  ar  hyd  y  ffordd 
waethaf  a  welais  erioed — dim  ond  rhy  w  lwybr 


TEITHIO    YN    MADAGASCAR.  185 

drwg,  cul  a  garw.  Ceid  golygfeydd  ardderch- 
og,  niodd  bynag,  o  rai  manau,  yr  hyn  oedd  yn 
ddigon  o  ad-daliad  i  mi  am  holl  drafferthion  y 
daith.  Buom  am  ddau  ddiwrnod  yngweithio 
ein  ffordd  ^drwy  goedwig,  i  fyny  ac  i  lawr,  ar 
hyd  llethrau  serth.  Byddai  y  llwybr  rhwng 
y  coed  mor  gul  mewn  manau  fel  y  gorfyddai 
i'r  brodorion  gario  y  fila/nzan  yn  eu  breichiau, 
yn  He  ar  eu  hysgwyddau.  Yn  y  nentydd 
rhwng  y  bryniau,  rhedai  afonydd,  drwy  y  rhai 
y  byddai  raid  i'r  brodorion  yn  fynych  gerdded 
am  bellder  mawr  gan  eu  croesi-  yn  ami.  Ni 
wna  y  Malagazi  unrhyw  fath  o  bont  oddieithr 
lie  y  byddo  y  dwfr  yn  rhy  ddwfn  i  gerdded 
drwyddo,  neu  mewn  manau  a  fynychir  gan 
alligators^  o'r  rhai  y  mae  ganddynt  arswyd 
mawr.  Ni  bydd  y  pontydd  a  wnant  gan  aml- 
af  ond  coeden  fain  wedi  ei  thanu  ar  draws  y 
ffrwd,  ac  maent  yn  dra  deheuig  i  groesi  y  rhai 
hyn  gyda'u  llwythi ;  dyma  a  gyfrifir  gan  y  cen- 
adon  yn  beryglon  y  daith,  ac  yn  wir  y  mae 
felly  i'r  neb  fyddo  yn  y  filanzan.  Am  danaf 
fy  him  yr  oedd  arnaf  lai  o  arswyd  i  gerdded 
ar  draws  y  pontydd  nag  i  aros  ynddi. 

Mae  gallu  teithiol  brodorion  Madagascar 
bron  yn  anhygoel.  Er  engraifft,  mewn  un 
diwrnod  bu  iddynt  fy  nghario — a  chofier  fy 
mod  ar  y  pryd  tua  175  pwys — bellder  o  35 


186  O    AMGYLOH    Y    BYD. 

milldir  ar  hyd  llwybr  y  buasai  yn  ddigon  o 
orchwyl  i  Ewropead  gerdded  deng  milldir  heb 
un  math  o  f aich  i'w  gario.  Gwnaethant  amser 
cyflym  anarferol  ar  hyd  yr  holl  daith,  gan  mai 
saith  niwrnod  a  gymerodd  i  ni  deithio  o  Tam- 
atave  i  Tananarivo,  pellder  o  rhwng  185  a  200 
o  filldiroedd,  o'r  hyn  yr  oedd  65  milldir  ar  hyd 
cldwfr.  A  chymeryd  y  daith  ar  ei  hyd  yr 
oedd  yn  llawn  cynddrwg,  os  nad  gwaeth  a 
phe  teithiasid  ar  draws  mynydclau  a  choed- 
wigoedd  am  yr  un  pellder,  a  hyny  mewn 
parthau  lie  nad  oes  math  yn  y  byd  o  ffordd 
wedi  ei  hagor.  Felly  mae'n  hawdd  creclu  fod 
gallu  y  chwech  a'm  cludent  bron  yn  ymylu  ar 
y  gwyrthiol.  Credwyf  nad  oes  eu  cyffelyb 
i'w  cael  yn  yr  holl  fyd  yn  yr  ystyr  hwn.  Eu 
prif  ymborth  oedd  reis.  Yn  California,  tybir 
mai  yr  achos  nad  yw  y  Chineaid  mor  gryfion 
a'r  Americaniaid  yw,  eu  bod  yn  ymborthi  bron 
yn  gwbl  ar  reis,  eithr  ymddengys  i  mi  fod 
hyny  yn  cael  ei  wrthbrofi  yn  amlwg 
yn  nhrigolion  Madagascar.  Grwir  y  gwna  y 
rhai  hyny  fwyta  cig  neu  unrhy w  ymborth  arall 
pan  allant  ei  gael,  eithr  anfynych  y  dygwydd 

W«di  myned  drwy  y  goedwig  daethom  i 
wastadedd,  yr  hwn  a  dybir  fu  unwaith  yn 
wely  llyn  anferth.     Ar  ochr  arall  fy  gwastad- 


TEITHIO    YN    MADAGASCAR.  187 

edd,  gwelid  y  mynyddan  serth  yn   ymddyr- 
chafu,  a'r  llwybr  cul,  a  cbocb,  yn  ganf yddadwy 
am  bellder  mawr.     Ni  bnaswn  yn  ei  hystyried 
yn  nemawr  llai  o  orchwyl  i  ddringo  i  ben  y 
Wyddfa,  na  dringo    y  mynydd  cribog  bwn ; 
eithr  cyn  pen  nemawr  o  amser   yr    oeddwn 
trwy  gymorth  y  cawri  dynion  byny,  ar  ei  gopa, 
lie  cymerais  orpbwysdra  am   enyd,  er  nrwyn- 
hau  yr  olwg  arddercbog  ar  y  wlad  y  daetbwn 
drwyddi.     Ar  ol  teitbio  am  tua  cbwarter  mill- 
tir,  cyrhaeddasom  ocbr   arall   y    mynydd,  yr 
bon  oedd  yn  11a wn  mor  sertb  a'r  Hall ;   eitbr  yr 
oedd  yr  olygfa  yn   fwy  dymunol,  gan  fod  y 
cwm  islaw  yn  llawn  o  reis,  ac  afon  ddysglaer 
yn  ymlvvybro  drwy  y  canol.     O'r  fan  hono  byd 
y  brifddinas,  yr  oedd  y  wlad   yn  fwy  11  wm  o 
goed,  a  gwelid  llawer  mwy  o  dir  llafur.     Yn 
mhob  man  yn  yr  amgylcboedd   hyn,  yr  oedd 
pytatws,  wyan,  biff   a  reis  i'w  cael  yn   rhad. 
Yr   oedd    y  boblogaetb    yn   fwy   lluosog   na 
tbua'r  arfordir,  y  pentrefi  yn  amlacb,  a'r  tai  yn 
fwy    tebyg  i    eiddo   pobl  wareiddiedig — gan 
amlaf  yn  ddau  ucbder,  ac  yn  wneutburedig  o 
geryg  a  llaid.     Wrtb  syllu  arnynt  o  ychydig 
bellder,  yr  oedd  goiwg  ddymunol  ar  rai  o'r 
pentrefi. 

Yn  foreu  y  seitbfed  dydd  ar  ol  gadael  Tarn- 
atave,  cefais  yr  olwg  gyntaf  ar  Tananarivo,  o 


188  O    AMGYLC1I    Y   LYD. 

ben  mynydd  tua  phymtheg  neu  ugain  milldir 
o  bellder.  Gran  fod  fy  nghludwyr  wedi  teithio 
mor  gyflym,  cymerais  ychydig  drugaredd  ar- 
nynt  drwy  logi  tri  eraill  i'w  cynorthwyo,  a 
chefais  fyned  ar  drot  bron  bob  cam  oddi  yno 
i'r  ddinas.  Tanent  y  filanzan  o'r  naill  ys- 
gwydd  i'r  Hall  gyda'r  fath  nerth  rai  gweithiau, 
nes  fy  ysgwyd  yn  ddychrynllyd.  Erbyn  tua 
thri  o'r  gloch  y  prydnawn  cyrhaeddais  i  gwr 
iselaf  y  dref,  a  chefais  olwg  fanteisiol  ar  balas 
y  Frenines,  y  coleg  a'r  capelau.  Mae  y  dref 
wedi  ei  hadeiladu  ar  lechwedd  bryn  ;  mae'r 
olwg  arni  yn  lied  ryfedd,  gan  fod  y  tai  a'r 
capelau  yn  ymddyrchafu  y  naill  uwchben  y 
Hall  o  waelod  y  bryn  hyd  ei  gopa.  Yr  oedd 
eiu  mynediad  i'r  dref  drwy  lwybr  cul,  gyda 
muriau  mor  uchel  ar  y  ddau  du,  fel  nas  gallwn 
weled  drostynt.  Telid  sylw  mawr  i  mi  ar  fy 
nhaith  drwy  J  dref — y  brodorion  yn  ymgasglu 
o  bob  cyfeiiiad,  ac  yn  llygad-rythu  arnaf. 

O'r  diwedd  cefais  fy  hun  wrtli  dai  y  per- 
sonau  yr  oedd  genyf  lytbyrau  cymeradwyaeth 
atynt,  oddiwrth  y  cyfeillion  yn  Tamatave. 
Yr  oedd  genyf  bedwar  o  lythyrau  yn  gyfeir- 
iedig  at  bersonau  o'r  enwau  Roberts,  Dawson, 
Tommy  a  Dr.  Street,  y  tri  blaenaf  yn  fasnach- 
wyr  ar  olaf  yn  genadwr  cyfrifoJ.  Nid  oedd 
yn   y  dref  ar  y  pryd,  a  gadael  allan   y  cen- 


TEITHIO    YN    MADAGASCAR.  189 

adon  o  America,  ond  un  ar  ddeg  o  Ewrop- 
eaid  heblaw  fy  hunan.  Penderfynais  ym- 
weled  yn  gyntaf  a  Mr.  Roberts,  gan  y 
tybiwn  mai  Cymro  ydoedd.  Yr  oedd  ei 
fasnachdy  wedi  ei  amgau  a  rnuriau  o  geryg  a 
llaid.  Wedi  rhoddi  y  llythyr  iddo  cefais 
dderbyniad  croesawgar  iawn  ganddo.  Cymro 
twymgalon  o  Sir  Gaerfyrddin  yw  Mr.  Roberts. 
Daethai  i  Madagascar  saith  mlynedd  yn  flaen- 
orol  o  Australia,  ac  y  mae  yn  un  o'r  masnach- 
wyr  mwyaf  llwyddianus  yuo.  Y  noson  hond 
galwodd  Mri.  Dawson  a  Tommy  yn  nhy  Rob- 
erts, a  chawsoni  amser  difyr  anghyffredin.  Gf  n 
fod  Mr-  Dawson  yn  nieddu  ar  well  ystafell- 
oedd  a  gwelyau,  penderfynais  gartrefu  gydag 
ef  tra  yr  aroswn  yn  y  dref ;  ac  yr  oedd  yntau 
yn  falch  o'r  cwmni,  gan  mai  bachgen  ieuanc 
sengl  ydoedd. 

Marco  Polo,  pan  yn  ei  ddydd,  tua  chwe' 
chant  o  flynyddoedd  yn  ol,  a  ysgrifenodd  fel 
y  canlyn  am  Madagascar :  "  Oddeutu  mil  o 
iilldiroedd  i'r  de-orllewin  o  Sokotera  y  gor- 
wedd  Magaster,  un  o'r  ynysoedd  mwyaf,  a'r 
gyfoethocaf  yn  y  "byd.  Mae  hi  yn  dair  mil  0 
iilldiroedd  mewn  amgylchedd,  ac  wedi  cael  ei 
phoblogi  gan  y  Mahometan  iaid,  ac  yn  cael  ei 
llywodraethu  gan  bedwar  o  hen  ddynion.  Mae 
y  bobl  yn  byw  trwy  fasnachu,  a  gwerthu  dan- 


190  O   AMGYLOH   Y   BYD. 

edd  elephaniaid,  ac  maent  yn  bwyta  cig  cam- 
elod.  Mae  yr  ynys  yn  llawn  o  fwystfilod 
gwylltion,  megys  llewod,  llewpartiaid,  giraffes, 
asynod  gwylltion,  &c.  Sidanau,  brethynau,  ac 
aur,  a  nwyddau  gwerthfawr,  a  ddeuant  yno  o 
wledydd  tramor.  An  ami  y  mae  llongau  yn 
myned  i  un  o'r  ynysoedd  yn  y  cyfeiriad  hwnw, 
ond  yno  a  Zanzibar,  o  herwydd  nerth  y  cur- 
rent. Mae  bron  yn  annichonadwy  dychwelyd 
i'r  gogledd  o  herwydd  hyny.  Mae  y  Hong 
Malabar  yn  myned  yno  mewn  ugain  diwrnod, 
ond  cymer  iddi  dri  mis  i  ddychwelyd.  Ar 
amser  neilldnol  o'r  flwyddyn,  mae  rhyw  fath 
o  aderyn  tra  hynod,  a  elwir  ruhh,  yn  dyfod  i'r 
ynys  o'r  de.  Mae  yn  debyg  i  eryr,  ond  ei  fod 
mor  fawr  a  nerthol,  fel  y  mae  yn  gallu  cymer- 
yd  elephant  i  fyny  yn  ei  grafangau,  a'i  godi 
yn  ddigon  uchel  i'w  ollwng  i  lawr,  fel  y  profa 
y  cwymp  yn  farwolaeth  iddo,  yna  bydd  iddo 
ei  fwyta.  Mae  adenydd  yr  aderyn  pan  wedi 
eu  lledu  yn  bymtheg  cam  o  hyd,  a'i  blu  yn 
ddeg  troedfedd  o  hyd,  ac  yn  dewion  mewn 
cydmariaeth." 

Mae  yn  amlwg  na  fu  Marco  erioed  mewn 
canoedd  o  fillddiroedd  ei  hun  i  Ynys  Magas- 
ter,  fel  y  galwai  hi.  Yr  oedd  wedi  cael  ei 
gamarwain  gan  y  morwyr,  neu  ynte  wedi  dy- 
chymygu  y  pethau  yna  ei  hun.  Mae  rhai  peth- 


TEITHIO    YN    MADAGASCAR.  191 

au  y  soma  am  danynt  yn  fwy  cymwys  i  Affrica 
nag  i  Madagascar.  Ni  fu  y  Mahometaniaid  er- 
ioed  yn  poblogi  yr  ynys,  na  chwaitb  ni  fu  y 
pedwar  hen  ddyn  yn  ei  llywodraethu  ;  ac  mae 
raor  sicr  a  hyny  na  welwyd  erioed  elephant- 
iaid,  giraffes,  na  chamelod,  yn  yr  ynys.  Mae 
y  stori  am  yr  aderyn  anferth  a  nodwyd  uchod 
yn  hollol  ddisail. 

Gadawn  Marco  Polo,  ac  awn  at  yr  hanes 
cywir,  y  gellir  ei  olrhain  a'i  gael  yn  wirionedd. 
Lorenzo  Almeida,  brawd  i  Raglaw  Portuge- 
aidd  India,  oedd  yr  Ewropead  cyntaf  a  wel- 
odd  Madagascar,  yr  hwn  a  hwyliodd  heibio  i'r 
ynys  yn  1602,  ac  a'i  galwodd  hi  St.  Lawrence. 
Chwe'  mlynedd  ar  ol  hyny,  glaniodd  cwmni 
ma  wr  o'r  Portugeaid  yno;  cymerodd  yrhai  hyny 
hawl  o'r  ynys  yn  enw  Brenin  Portugal,  eithr 
ni  lwyddasant  yn  eu  hanturiaeth.  Er  fod  y 
Ffrancod,  yr  Ellmyniaid  a'r  Saeson  wedi  am- 
canu  yr  un  peth,  sef  meddianu  yr  ynys,  eto 
nid  oes  yr  un  o'r  galluoedd  Ewropaidd  wedi 
enill  safle  barhaus  yn  Madagascar,  er  cymaint 
fu  yr  awydd  am  ei  meddianu.  Yn  1644,  Mr. 
Richard  Boothby,  masnachwr  o  Lundain,  a 
dalodd  ymweliad  a  Madagascar,  ac  a  gyhoedd- 
odd  hanes  y  pethau  oedd  wedi  eu  gweled,  neu 
o  leiaf  y  pethau  a  ddymunai  i'r  cyhoedd  gredu 
iddo  weled.     Mae  yn   haeru  fod  yr  ynys  tu 


192  O    AMGYLOH    Y    BYD. 

hwnt  i  bob  amheuaeth  yn  mhell  o  flaen  Asia, 
Affrica  ac  America,  a  phob  gwlad  arall,  lie  yr 
oedd  y  Ff  ran  cod,  yr  Ellmyniaid,  y  Portugeaid 
a'r  Spaniaid  wedi  ymsefydlu  arnynt.  Mae  yn 
myned  yn  mlaen  mewn  iaith  flodeuog  a  inawr- 
eddog,  i  ddangos  rhagoriaethau  Madagascar 
ar  wlad  Canaan,  yr  hon  oedd  yn  llifeirio  o 
laeth  a  mel.  Mae  yn  amcanu  dangos  ei  bod 
yn  fyd  bychan  ynddi  ei  hun,  heb  fod  yn  cy- 
sylltu,  nac  o  fewn  canoedd  o  filldiroedd  i  un 
wlad  arall.  Yn  fyr,  yr  oedd  yn  rhoddi  dar- 
luniad  o  honi  fel  pe  buasai  yn  unig  baradwys 
y  byd.  Mae  genym  hanes  am  rai  cenedloedd 
Ewropaidd  wedi  gwneyd  ymgais  i  sefydlu 
trefedigaethau  mewn  gwahanol  barthau  o 
Madagascar,  o'r  flwyddyn  1742  hyd  1825,  ond 
buont  oil  yn  ailwyddianus. 

Yn  y  flwyddyn  1696,  yr  oedd  hwyl-long 
Ellmynaidd  yn  y  Mozamique  Channel,  ar  ei 
mordaith  o  Bombay,  India,  i  Charleston,  South 
Carolina,  America,  a  bu  iddi  gael  ei  chadw 
mor  hir  yn  yr  amgylchoedd,  o  herwydd  diffyg 
gwynt,  fel  y  bu  i'w  hymborth  fyned  yn  brin ; 
ac  o  herwydd  hyny  hwyliodd  y  cad  ben  am 
ryw  angorfa  yn  Madagascar,  er  cael  digon  o 
f wyd  i  fyned  a'i  lestr  i  ben  ei  thaith.  Llwydd- 
odd  i  gael  swm  mawr  o  reis,  ac  yna  aeth  yn 
mlaen  ar  ei  fordaith  ;  a  phan  y  cyrhaeddodd 


TEITHIO    YN    MVDAOASOAR.  198 

Charleston,  yr  oedd  ganddo  ychydig  o  chwart- 
iau  o  reis  yn  weddill.  Anrhegodd  y  cadben 
Thomas  Smith,  Llywodraethwr  y  Dalaeth,  a'r 
chwartiau  reis.  Cafodd  fod  y  reis  y  rhai  gor- 
eu  a  welodd  erioed,  a  daeth  i'w  f  eddwl  y  bydd. 
ai  yn  werth  cael  gwybod  a  oedd  modd  eu  tyfu 
yn  y  Carolinas.  Rhanodd  hyny  oedd  ganddo 
rhwng  ei  gyfeillion  mewn  gwahanol  fanau  ;  a 
phlanodd  ef  ei  hun  ychydig  mewn  gardd,  sef 
yn  y  lie  a  elwir  yn  awr  the  hea/rt  of  Charleston, 
ac  erbyn  hyn  y  lie  mwyaf  poblogaidd  yn  y 
De.  Cafodd  fod  y  ddaear  a'r  hinsawdd,  a 
phob  peth  arall,  mor  naturiol  iddynt  a'r  wlad 
lie  tyfasant  gyntaf.  Cafodd  pawb  o'i  gyfeill- 
ion hefyd  eu  boddloni  yn  fawr  yn  y  reis  a  dyf- 
asant.  Dyna  ddechreu  bychan  ar  fasnach  y 
reis  yn  y  Carolinas  a  Georgia,  ac  mae  y  fas- 
nach erbyn  hedclyw  wedi  chwyddo  i  fod  yn 
fwy  pwysig  a  helaeth  nag  yn  un  ran  arall  o'r 
byd. 

Ychydig  nynyddoedd  ar  ol  yr  amser  a  nod- 
wyd,  mae  genym  hanes  am  y  mor-ladron  yn 
llenwi  pob  llongborth  ar  ororau  Madagascar, 
ac  yn  ysbeilio  pob  Hong  o'r  India  a  allent  ddy- 
fod  o  hyd  iddi,  heb  ofalu  dim  i  ba  genedl 
yr  oeddynt  yn  perthyn.  Mae  hanes  difyrus 
am  y  Cadben  Kid,  yr  hwn  a  wnaeth  ei  amddiff. 
ynfa  ar  y  Comoro  Island,  yn  agos  i'r  pen 
9* 


194  O    AMGYLOH    Y    BYD. 

gogleddol  i  Ynys  Madagascar.  Mae  yr  hen 
adeilad  a  osododd  i  fyny  y  pryd  hwnw,  iV 
weled  yno  yn  awr.  Ond  beth  bynag  ni  bu  yn 
hir  cyn  i'r  Ffrancod  a'r  Saeson  ymlid  y  mor 
ladron  allan  o  fodolaeth,  neu  o  leiaf  bu  i  law- 
er  o  honynt  gael  eu  gyru  i  drancedigaeth  ac 
ebargofiant.  Aeth  y  gweddill  o'r  mor-ladron 
i'r  wlad,  lie  y  bu  iddynt,  trwy  gymorth  rhyw 
fath  o  benaeth  oedd  y  pryd  hwnw  ar  y  rhan 
hono  o'r  ynys,  lwyddo  i  gael  llawer  o'r  bob] 
yn  gaethion  iddynt.  Dyna  oedd  prif  waith  y 
mor-ladron  am  flynyddoedd,  sef  dal  pobl  i'w 
caethiwo.  Yr  oedd  y  coedwigoedd  yn  llawn 
o'r  rhai  hyn,yn  dal  pawb  aallent,  a'u  gwneyd 
yn  gaethion.  Yr  oedd  holl  dai  y  Chief,  sef 
eu  penaeth,  wedi  eu  gwneyd  yn  drap  i  ddal  y 
bobl,  yn  y  modd  canlynol :  Byddai  i'r  penaeth 
wahodd  ei  gymydogion  i  wledd  fawr  yn  ei 
dy,  ac  yno  yr  oedd  wedi  cloddio  twll  mawr 
yn  y  llawr,  yr  hwn  oedd  wedi  ei  gau  i  fyny 
mor  egwan,  fel  y  byddai  y  gwahoddedigion 
yn  sicr  o  syrthio  drwodd  i'r  tovll,  lie  byddai 
iddynt  gael  eu  gwerthu  i'r  caethfasnachwyr. 
Ynysoedd  Bourbon  a  Mauritius,  y  rhai  oedd 
ar  y  pryd  hwnw  yn  ngafael  y  Ffrancod,  oedd- 
ynt  y  prif  farchnadoedd  i'r  caethion  hyn  o 
Madagascar ;  ac  yr  oeddynt  yn  credu  yn  wir- 
ioneddol  mai  cael  eu  cymeryd  i'r  ynysoedd  i 


TEITHIO    YN    MADAGASCAR.  195 

gael  eu  bwyta  gan  yr  Ewropiaid  yr  oeddynt. 
Mae  bryn  uchel,  yr  hwn  a  elwir  hyd  y  dydd 
heddyw  yn  Weeping  Hill,  am  mai  oddiar  ben 
hwnw  yr  oeddynt  yn  gweled  y  mor  gyntaf  ar 
en  ffordd  i  Ian  y  mor,  gyda'u  meistr  creulon. 

Mae  Mr.  Grandidier,  Ffrancwr  ar  ol,  gwario 
pum'  mlynedd  yn  Madagascar,  (ac  yn  ddiameu 
efe  a  welodd  fwyaf  o  lawer  o  honi,)  wedi  cy- 
hoeddi  deuddeg  o  gyfrolau  mawrion  o'i  hanes, 
ac  mae  yn  debyg  y  bydd  y  gwaith  galluog 
hwn  yn  cael  ei  gyfieithu  i'r  Saesoneg  yn  un- 
iongyrchol.  Hefyd,  bu  i  Dr.  Mullens,  Ysgrif- 
enydd  y  London  Missionary  Society,  drenlio 
blwyddyn  yno,  a  theithiodd,  mae  yn  debyg, 
gymaint  a  neb  arall  o'r  cenadon;  eithr  ni  chy- 
hoeddodd  ond  un  llyfr  bychan  am  ei  deithiau. 
Eithr  bu  i  Mr.  Ellis,  yr  hwn  oedd  yn  yr  un 
swydd  a  Dr.  Mullens,  dalu  ymweliad  a  Mada- 
gascar bedair  gwaith,  rhwng  y  flwyddyn  1853 
a  1861  ;  ond  er  na  fu  Mr.  Ellis  nemawr  yn 
mhellach  na'r  brif  ddinas  o  gwbl,  eto  efe  yw 
yr  unig  un  sydd  wedi  llafurio  i  wneyd  cyfrol 
fawr  o  hanes  yr  ynys  a'i  thrigolion.  Mae  ei 
waith  yn  un  o'r  rhai  goraf  ellir  gael  yn  Saes- 
oneg. Er  ei  fod  yn  dweyd  pethan  rhyfedd, 
eto  y  mae  yn  mhell  o  gydweled  a  Mr.  Booth- 
by,  ei  bod  yn  brif  baradwys  y  byd. 

Mae  cyfnod  wedi  bod  ar  y  Cristionogion  yn 


196  O    AMGYLCH    Y    BYD. 

Madagascar,  sydd  yn  dwyn  i'n  cof  amser  Nero, 
Domitian,  a  Diocletian;  erledigaeth  y  merthyron 
trwy  losgi  yn  ainser  Mary  Waedlyd,  a  chrogiad 
y  Pabyddion  yn  amser  Elizabeth.  Yn  y  fl. 
1808,  cymerodd  bachgen  o'r  enw  Radama  af- 
ael  yn  awenau  llywodraetn  Madagascar,  ac  yr 
oedd  ei  dad  yn  Frenin  o'i  flaen,  ond  nid  ar  yr 
holl  ynys,  fel  y  daeth  ei  fab  Radama  ar  ol  ei 
farwolaeth.  Er  nad  oedd  ond  un-ar-bymtheg 
oed  pan  gymerodd  y  Freniniaeth  yn  ei  law, 
perchenogai  dalentau,  nieddwl  coeth  ac  antur- 
iaethus.  Bu  i'r  Ffrancod  o  Mauritius  ac  yn- 
ys Bourbon,  fygwth  meddianu  Madagascar, 
newydd  iddo  ymanyd  yn  yr  awenau;  ond 
chwarddodd  Radama  am  eu  penau,  gan  wneyd 
y  bygythion  mwyaf  echrydus.  Eithr  wedi  y 
cwbl,  yr  oedd  yn  dda  ganddo  ddeali  fod  y 
Prydeinwyr  wedi  cymeryd  Mauritius  oddiar  y 
Ffrancod  yn  1810.  Yn  1816,  anfonodd  Llyw- 
odraetn wr  Mauritius  gen  ad  at  y  Brenin  Rada- 
ma, yr  hwn  a'i  derbyniodd  yn  groesawgar ;  ac 
i  ddangos  ei  ffydd  i'r  Llywodraethwr,  anfon- 
odd Radama  ei  ddau  fab  bychain  i'w  ofal,  i 
gael  dysgeidiaeth  yn  Ynys  Mauritius.  Add- 
awodd  roddi  i  fyny  gaethwasiaeth,  os  rhoddai 
y  Prydeinwyr  iddo  nifer  arbenig  o  arfau  rhyf- 
el  yn  nynyddol,  yn  nghyd  a  dau  geffyl,  a  phar 
o'r  dillacl  goreu  iddo  ef  ei  hun.     Bu  iddo  lief- 


TEITHIO    YN    MADAGASCAR.  197 

yd  gadw  milwyr  Prydeinig,  er  mwyn  dysgu 
ei  filwyr  ef  i  fod  fel  milwyr  Seisonig.  Cry- 
bwyllwyd  hefyd  wrtho  am  y  Genadaeth  Grist- 
ionogol,  ac  nid  oedd  gan  Radama  un  math  o 
wrthwynebiad  i  hyny,  ond  yn  hytrach  yr  oedd 
yn  falch  o  honi;  eitbr  nid  am  ei  fod  yn  gweled 
dim  daioni  mewn  Cristionogaeth  ei  hun,  ond 
credai  y  byddai  hyny  er  lies  masnachol  i'r 
ynys,  ac  i  roddi  dysgeidiaeth  i'w  bobl.  Deng- 
ys  hyn  mai  busnes  oedd  gan  Radama  mewn 
golwg  yn  fwyaf  neillduol.  Ysgrifenodd  at 
lywyddion  y  London  Missionctry  Society  yn 
debyg  i  hyn  :  "Yr  wyf  wedi  boddloni  fy  him 
nad  oes  arnoch  ond  eisiau  gwneyd  daioni, 
trwy  anfon  cenadon  i'n  goleuo  a'n  dysgu  i  fod 
yn  hapus,  yn  ol  dull  cenedloedd  Ewrop,  o 
ganlyniad  yr  wyf  yn  erfyn  arnoch  anfon  cy  in- 
fer o'r  cenadon  ag  a  fyddwch  yn  weled  yn 
oreu.  Eithr  yr  wyf  yn  hyderu  y  bydd  i  chwi 
anfon  dynion  hyddysg  mewn  pob  math  o  gelf- 
yddyd,  i  ddysgu  fy  mhobl  i  fad  yn  greiftwyr 
da,  yn  gystal  ag  i  fod  yn  Gristionogion.  Dy. 
munwn  i'r  cenadon  cyntaf  fod  yn  alluog  i 
ddysgu  fy  mhobl  mewn  Cristionogaeth,  ac 
hefyd  i'w  dysgu  i  wneyd  dillad.  Hefyd,  y 
mae  arnom  eisiau  gofaint,  seiri  coed,  a  phob 
math  o  grefftwyr  cywrain." 
|^  Drwy  fod  gan  y  Gymdeithas  Genadol   aw- 


198  O    AMGYLCH    Y    BYD. 

ydd  mawr,  er's  amser,  am  gael  lie  i  lafurio  yn 
Madagascar,  cymerasant  y  cyileusdra  hwnw  i 
anfon  dau  Gymro  yno,  sef  David  Jones  a  Sam- 
uel Bevan,  yn  nghyd  a'u  gwragedd  a'u  plant. 
Eithr  yn  anffodus,  o  herwydd  cartrefu  mewn 
lie  afiach,  bu  yr  oil  ond  Mr.  Jones  farw  o  glef- 
yd  dinystriol,  yn  mhen  ychydig  wythnosau 
wedi  myned  yno.  Bu  raid  i  Mr.  Jones  fyned 
yn  ol  i  Mauritius,  er  en  ill  ychydig  nerth  ac 
adfywiad  corfforol ;  ond  yr  oedd  ei  galon  yn 
y  gwaith  yr  anfonwyd  ef  i'w  gyflawni,  ac  yn 
1820  dychwelodd  yn  ol  i  Madagascar.  Aeth 
ar  ei  union  i'r  brif  ddinas,  Antananarivo,  lie  y 
cafodd  y  derbyniad  mwyaf  croesawgar  gan  y 
Brenin  Radama.  Cyn  hir,  anfonwyd  David 
Griffiths,  Cymro  arall,  ato  i  lafurio.  Dyma 
hanes  cywir  o  ddechreu  y  Genadaeth  yn  Mad- 
agascar ;  ac  er  na  fu  Radama  yn  proffesu  cref- 
ydd,  nac,  yn  ol  pob  tebygolrwydd,  yn  meddwl 
dim  am  hyny,  eto  bu  yn  ddyn  da  i'r  cenadon, 
ac  i'w  bobl.  Yr  oedd  yn  ddyn  call  a  chyf- 
rwys  iawn,  a  hoffid  ef  yn  fawr  gan  y  ceDadon 
a'r  bobl.  Yn  1825,  traddododd  y  Brenin 
Radama  araeth  mewn  arholiad  efrydwyr  ys- 
gol  ddyddiol,  a  dywedodd  fel  y  canlyn  wrth 
y  myfyrwyr :  "  Mae  y  ddysgeidiaeth  ydych  yn 
ei  derbyn  yn  gwneyd  daioni  i  fasnach,  ac  i 
Radama  a'i  bobl,  ac   mae  ganddo  amryw  fil- 


TEITHIO    YN    MADAGASCAR.  109 

oedd  eisoes  o  grefftwyr  medrus,  y  rhai  allant 
wneyd  Rawer  o  bethau  cystal  a'r  Saeson  eu 
hunain." 

Eithr  ar  y  27ain  o  Orphenaf,  1828,  bu  y 
Brenin  Radama  farw,  yn  36  mlwydd  oed ;  ond 
bu  i'r  newydd  hwn  gael  ei  gadvv  yn  ddirgel 
oddiwrth  y  bobl  yr  amser  hwnw.  Nid  oedd 
iddo  fab,  ac  yn  mhen  tri  diwrnod  ar  ol  mar- 
wolaeth  Radama,  rhoddwyd  hysbysiadau  cy- 
hoeddus  allan,  fod  Radama  wedi  rhoddi  ei  Fren- 
iniaeth  i  fyny,  a  myned  at  ei  dad ;  ac  iddo 
enwi  Ranavalona,  sef  ei  wraig  ieuengaf,  i  gy- 
meryd  ei  le,  a  thrwy  hyny  gwnaed  hi  yn  Fren- 
ines  yn  y  fan.  Beth  bynag,  cafwyd  fod  per- 
thynasau  agosaf  Radama  wedi  eu  lladd,  a  de- 
allwyd  wedi  hyny  mai  wedi  ei  ladd  yr  oedd 
yntau  hefyd.  Rywfodd  neu  gilydd,  bu  i  Ran- 
avalona barhau  i  deyrnasu  ar  Madagascar  am 
33  o  flynyddoedd,  neu  hyd  y  flwyddyn  1861, 
a  hyny  yn  wahanol  hollol  o  ran  egwyddorion 
i  Radama.  Yr  oedd  y  Frenines  yn  wrthwyn- 
ebol  i,  a  llidiog  yn  erbyn  Cristionogaetb,  gan 
haeru  fod  Cristionogaeth  wedi  darostwng  ei 
gwlad,  trwy  wrthod  duwiau  eu  tadau  a'u  teid- 
iau ;  ac  ymddengys  ei  bod  yn  tueddu  i  gredu 
felly  yn  fwy  yn  barhaus  fel  yr  heneidcliai.  Er 
gwneyd  hyny  yn  waeth,  daeth  mi  o'i  phrif 
gyngorwyr   ati,  a  gofynodd  am  erfyn,  mewn 


200  O    AMGYLCll    T    I3YB. 

trefn  icldo  roddi  terfyn  ar  ei  fywyd  ei  hun. 
Dywedodd  wrtli  y  Frenines  fod  y  tramorwyr 
wedi  iselu  ei  wlad,  a  duwiau  yr  Hovas,  sef 
prif  bobl  y  wlad,  ac  nad  oedd  arno  eisiau  byw 
i  weled  y  wlad  yn  cael  ei  dyfetha  yn  y  modd 
hwnw.  Gwrandawodd  y  Frenines  arno  am 
haner  awr  heb  ddweyd  gair,  ac  wedi  hyny 
tyngodd  yn  ei  Hid  y  byddai  iddi  roddi  pen  ar 
y  grefydd  newydd,  hyd  yn  nod  pe  gorfodid 
hi  i  roddi  pob  Cristion  yn  y  wlad  i  farwolaeth. 
Ar  y  29ain  o  Chwefror,  1835,  ysgrifenodd  at 
yr  holl  Ffrancod  a'r  Saeson  yn  y  ddinas,  y 
caent  hwy,  os  mynent,  gredu  eu  crefydd  eu 
hunain ;  ond  nid  oedd  am  adael  ei  deiliaid  hi 
i  newid  y  grefydd  oeddynt  wedi  ei  chredu  er 
ys  oesoedd,  ac  yn  foddlon  ami.  Yna  dywed- 
odd, "Yr  wyf  yn  rhoddi  gorchymyn  i  chwi, 
nad  oes  neb  o  bobl  Madagascar  i  gadw  cyfar- 
fodydd  Cristionogol,  na  chael  eu  bedyddio,  na 
dim  arall  sydd  yn  dal  perthynas  a'r  grefydd 
newydd."  Dydd  Sabboth,  Mawrth  laf,  1835, 
rhoddodd  Ranavalona  rybudd  cyfrredinol  all- 
an  i'r  holl  ddinas,  ac  o  flaen  tyrfaoedd  lluos- 
og,  drwy  ei  Phrif  Weinidog,  yr  hwn  oedd  yn 
cael  ei  warchod  gan  bymtheng  mil  o  filwyr. 
Cododd  y  Prif  Weinidog  ar  ei  draed  i  ddweyd 
gorchymyn  y  Frenines,  yr  hwn  sydd  yn  rhy 
faith  i'w  gyhoeddi  yma  yn  llawn.  Dywedodd, 


TEITHIO    YN    MADAGASCAR.  201 

"Mai  Ran  aval ona  Manjaka  oeddi  lywodraethu 
Madagascar,  ac  nid  tramorwyr.  Nid  oedd 
eisiau  newid  o  ffordd  a  chrediniaetli  eu  hen 
deidiau,  a'i  bod  hi  yn  credujjyn  y  duwiau  ag 
mae  y  tramorwyr  yn  ddweyd  sydd  ddiwerth, 
a  phahain  nad  allwch  chwithau  'gredu  yr  un 
peth  ?  Nid  wyf  yn  Frenines  a  ddywedodd 
gelwydd,  cofiwch  hyn,  ac  yr  *wyf  jtyn  dweyd, 
pwy  bynag  a  gredo  yn  y  grefydd  newydd  un 
mis  i  beddyw  (cofiwch  yr  amser),  bydd  yn 
cael  ei  roddi  i  farwolaeth."  Bu  i  hyn  roddi 
dychryn  mawr  trwy  yr  amgylchoedd,  gan 
fod  Cristionogaeth  erbyn  hyn  wedi  eael  gafael 
gref  yn  y  bob].  Ataliwyd  y  deuddeg  ysgol 
oedd  gan  y  Cristionogion  yn  uniongyrchol,  a 
bu  rhan  fawr  o'r  plant  yn  ymguddio  yn  an- 
edd-dai  y  cenadon  am  amser.  Aeth  yn  agos 
i  ddwy  flynedd  heibio  c}m  i  Ranavalona  fer- 
thyru  neb,  ond  yr  oedd  megys  wedi  rhoddi  ei 
throed  ar  wddf  y  grefydd  newydd  ■,  a  bu  i'r  oil 
o'r  cenadon  ymadael.  Y  diweddaf  i  fyned 
oedd  David  Johns,  yn  Gorphenaf,  1836;  ac 
yna  dechreuocld  y  Frenines  gario  allan  ei  by- 
gythion  mewn  modd  erchyll  dros  ben.  Car- 
iwyd  llawer  o  honynt  i  fyny  i  ben  craig 
erchyll,  150  o  droedfeddi  o  uchder,  a  theflid  y 
Cristionogion  oddiarni  i'r  gwaelodion.  Mae 
capel  ardderchog  wedi  cael  ei  adeiladu  er  cof 
10 


202 


0  AMGYLCH  y  byd* 


MEETHYEDOD   Y   CBISTIONOGION    BEODOBOL. 


ramilO    YK    MADAGASCAR.  203 

am  yr  amser.  Nid  oes  gwybodaeth  gy wir  am 
nifer  y  rhai  a  ferthyrwyd  yn  y  dull  hwn  ;  ond 
tybir  mai  tua  phedwar  ugain  ;  tra  yr  oedd  llu- 
oedd  wedi  dyoddef  poenydiau,  heb  eu  rhoddi 
i  farwolaeth. 

Ar  ol  ymadawiad  y  cenadon,  yn  1836,  caf- 
odd  Madagascar  lonydd  hollol  oddiwrth  y 
cenadon  a'r  tramorwyr  eraill  am  ugain  mlyn- 
edd,  oddigerth  fod  ambell  i  long  hwyliau  3m 
galw  yn  ei  phorthladdoedd.  Yn  1853,  cafwyd 
llythyrau  yn  liysbysu  fod  pethau  wedi  tawelu 
yn  y  brif  ddinas  ;  a  tlialodd  Mr.  Ellis  ymwel- 
iad  yno  yn  1856,  a  chafodd  Ranavalona  mewn 
tymer  dda,  a  hyny,  mae  yn  debyg,  am  fod 
Prydain  wedi  talu  $15,000  iddi  am  ryw  goll- 
ed  a  ddygwyddodd  iddi  ddeng  mlynedd  yn 
flaenorol  i  hyny.  Cafodd  Mr.  Ellis  le  i  gredu 
nad  oedd  Cristionogaeth  wecli  darfod  yno  eto, 
a  bod  y  Cristionogion  yn  cynal  cyfarfodydd 
yn  ddirgelaidd  yn  y  coedwigoedd,  ac  mewn 
ogofeydd  a  manau  o'r  fatli.  Ond  yr  ydoedd 
Ranavalona  yn  rhoddi  ar  ddeall  iddo  ei  bod 
yn  benderfynol,  ac  o'r  un  ysbryd-  a  phan  ym- 
adawodd  y  cenadon,  ugain  mlynedd  yn  flaen- 
orol ;  felly  nid  oedd  gobaith  iddynt  tra  y 
byddai  Ranavalona  byw.  Cyn  iddi  farw,  yn 
1861,  enwodd  ei  mab  i  deyrnasu  ar  ei  hoi ; 
ond  yr   oedd  y  penaethiaid   wedi  trefnu  i'w 


^04  O   AMGYLCH   Y   BTD. 

gefnder  gael  yr  orsedd  ;  ond  niethasant  yn  eu 
liamcan,  a  Rakatandiama,  wedi'r  cwbl,  a'i  caf- 
odd,  o  dan  y  teitl  o  Radama  II.  Agorodd 
hyn  obaith  newydd  i'r  cenadon  a'r  Cristionog- 
ion  brodorol ;  a  dywedodd  y  Brenin  yn  y 
raodd  mwyaf  cyhoeddus,  ei  fod  am  gadw  y 
ffordd  yn  agored  i'r  Cristionogion,  a  rhoddodd 
wahoddiad  cynes  i'r  cenadon  ddychwelyd. 

Yn  fuan  ar  ol  hyn  dechreuodd  y  cenadon 
adeiladu  capel  ar  y  fan  y  cafodd  y  Cristionog- 
ion eu  merfchyru.  Yn  1862,  aeth  Mr.  Ellis,  a 
chwech  o  genadon  gydag  ef,  drachefn  i  An- 
tananarivo, a  chafodd  bob  peth  yn  ddymunol 
iawn  ;  ond  bu  y  Brenin  newydd  yn  analluog  i 
lywodraethu  ei  wlad,  o  herwydd  fod  ei  fam 
wedi  cadw  oddiwrtho  y  wybodaeth  angen- 
rheidiol ;  er  ei  bod  bob  amser  am  iddo  ei  dy- 
lyn  i'r  orsedd.  Ymddengys  iddo  ymgymysgu 
mewn  cwmni  ffol  ac  anmharchus,  trwy  yr  hyn 
yr  edrychid  yn  isel  arno  gan  y  pendefigion. 
Dechreuodd  hefyd  yfed  a  meddwi,  a  bernid 
oddiwrth  ei  ymddygiadau  fod  ei  synwyr  yn 
amharu.  Rhoddodd  rybudd  allan  yn  gy- 
hoeddus,  yn  dweyd,  os  byddai  i  drigolion 
unrhyw  dref  neu  bentref  fethu  cydweled  a'u 
gilydd,  y  byddai  iddo  eu  gadael  i  gweryla  neu 
ei  hymladd  allan,  heb  alw  neb  i  gyfrif  am  eu 
gweithredoedd  ;  ond  yr  oedd  yn  rhaid  rhoddi 


TEITHIO    YN    MADAGASCAR.  205 

gwybodaeth  iddo  ef  o'r  cwbl.  Ffromodd  y 
pendefigion  yn  enbyd  ;  oncl  ni  thalai  Radama 
II.  ddim  sylw  iddynt.  Codwyd  terfysg  trwy 
y  ddinas,  a  bu  raid  i'r  Brenin  gloi  ei  hun  yn  y 
palas  rhag  y  terfysgwyr.  Ar  y  12fed  o  Fai, 
1863,  aeth  nifer  bychan  o  honynt  i  mewn 
trwy  orthrech,  a  chyrnerasant  afael  yn  y  Bren- 
in. "  Peidiwch  fy  mriwo,"  meddai  efe,  "  mae 
fy  nghorff  yn  sanetaidd,"  "  Nid  ydym  yn 
sicr  o  hyny,"  oedd  yr  ateb,  "  ond  yr  ydym  yD 
sicr  dy  fod  ti  wedi  dyfetha  ein  gwlad."  Yr 
oedd  ei  wraig,  sef  y  Frenines,  yn  bresenol,  ac 
erfyniodd  yn  y  modd  mwyaf  tosturiol  am  i'w 
fywyd  gael  ei  arbed ;  ond  i  ddim  dyben. 
Rhwymwyd  rhaff  am  wddf  y  Brenin  trallodus, 
a  thanwyd  mantell  ddn  dros  ei  ben.  Yn  mhen 
ychydig  fynydau  symudwyd  y  fantell,  a  chaf- 
wyd  fod  Radama  II.  wedi  huno  yn  yr  angeu. 
Pan  ddaeth  y  nos  cariwyd  ei  gorff  fel  corff 
dyn  tlawd,  a  chladdwyd  ef  mewn  pentref 
bychan,  chwe'  milldir  o'r  brif  ddinas,  ac  ar  ei 
fedd  adeiladwyd  ty  bychan.  Ar  ol  hyn  teyru- 
asodd  y  Frenines  Rasoherina,  sef  gwraig  y  di- 
weddar  Radama  II.,  ond  ni  ddygwyddodd  dim 
neillduol  dan  ei  theyrnasiad  hi,  a  bu  farw  Eb- 
rill,  1868.  Cymerodd  ei  chwaer,  yr  hon  a 
eilw  ei  hun  yn  Ranavalona  II,,  ei  lie,  a 
gwnaethpwyd  ei  gwr  yn  Brif  Weinidog. 


206  O    AMGYLCH    Y    BYD. 

Yr  oedd  y  ddau  hyn  yn  ffafriol  i  Gristion- 
ogaeth,  ac  yr  oedd  gobaith  y  byddai  i'r  gref- 
ydd  newydd  gael  chwareu  teg  o  hyny  allan. 
Pan  oedd  y  Frenines  Ranavalona  II.  (sef  yr 
hon  sydd  yn  teyrnasu  y  pryd  hwn),  yn  cael  ei 
choroni  i'w  swydd,  Medi  30,  1868,  yr  oedd  yr 
esgynlawr  o'i  harngylch  yn  llawn  o  arwydd- 
eiriau  tebyg  i'r  rhai  a  ganlyn  :  "  Gogoniant  i'r 
Tad,"  "Heddwch  fyddo  ary  ddaear,"  "  Ewyll- 
ys  da  i'r  bob!,"  "  Yr  Arglwydd  fyddo  gyda 
ni."  Wrth  ei  hochr  yr  oedd  y  Beibl  a  chyf- 
reithiau  Madagascar.  Yn  mhen  dau  fis  ar  ol 
iddi  gael  ei  choroni  dechreuwyd  addoli  yn  y 
palas  breninol  yn  gyson,  a  rhoddwyd  rhybudd 
allan,  nad  oedd  gweithio  i  fod  ar  y  Sabboth- 
au,  ac  fod  yn  rhaid  i'r  march nadoedd  gael  eu 
cynal  ar  ryw  ddiwrnodau  eraill,  a  bod  gor 
phwyso  cyffxedinol  i  fod  ar  y  Sabbothau  ac  ar 
wyl  y  Pasg. 

Dydd  Sul,  Chwefror  21,  1869,  bedyddiwyd 
y  Frenines  a'i  gwr  yn  enw  y  Drindod  sanct- 
aidd,  o  ilaen  tyrfa  fawr ;  ac  yn  mhen  pum' 
mis  ar  ol  hyn  dechreuwyd  gosod  syif aen  i  gap- 
el  ar  ben  y  graig  y  tailwyd  y  dychweledigion 
oddiarni  yn  fLaenorol,  er  cof  am  yr  hyn  a  gj- 
merodd  le  yno,  ac  i  ddangos  llwyddiant  yr  ef- 
engyl.  Hefyd  llosgwyd  y  prif  eilnn  yn  gy- 
hoeddus  yn  y  pentref  dirgel  Ambohimanam- 


TEITHIO    IN    MADAGASCAR.  207 

bula,  a  danfonwyd  swyddog  i'w  lusgo  o'i  lien 
safle,  a'i  ddwyn  i'r  pentref  i'w  ddangos  i'r 
bobl,  a  gofynodd  ar  g'oedd,  "  Duw  pwy  yd- 
yw  hwn  ?"  Atebodcl  un  o'r  dyrf a,  "  I'r  Fren- 
ines  y  mae  yn  perthyn."  Atebodd  y  swydd- 
og, fod  Ranavalona  Manjaka  yn  dweyd  nad 
oedd  ami  ei  eisiau,  a'i  bod  wedi  rhoddi  gor- 
chyniyn  i'w  losgi.  Ar  ol  hyn  llosgwyd  y  rhan 
fwyaf  o'r  eilunod  trwy  ganolbarth  y  wlad. 
Dywed  rhai  hanesion  mai  20,000  o  broffeswyr 
Cristionogaeth  oedd  y  cwbl  yn  Madagasgar 
pan  goronwyd  y  Frenines  bresenol.  Yn  mhen 
naw  mis  ar  ol  hyny  haw  lid  37,000  ;  a  blwydd- 
yn  wedi  hyny,  153,000.  Yn  mhen  blwyddyn 
arall  yr  oedd  wedi  chwyddo  i  231,000  ;  ac  yn 
1875  yr  oeddynt  yn  rhifo  300,000  ;  a  chredir 
fod  y  nifer  yn  myned  yn  fwy  yn  flynyddol. 
Modd  bynag  dyna  yw  y  cyfrif  diweddaf  oddi- 
wrth  y  cenadon.  Ond  pan  oeddwn  i  ar  ym- 
weled  a'r  brif  ddinas  yn  1877,  nid  oedd  yr 
achos  yn  ymddangos  yn  agos  mor  llwyddian- 
us  a  thangnef eddus,  ag  yn  yr  amser  oedd  wedi 
myned  heibio ;  a  chyfaddefid  hyn  gan  y  cen- 
adon eu  hunain. 

Grwir  fod  yno  ugeiniau  o  gapelau — amryw 
o  honynt  gystal  a'r  goreuon  a  welir  yn 
Nghymru — a  phregethu  parhaus,  er  hyny 
ychydig  yw  eu  dylanwad  ar  y  trigolion  cyff- 


208  O    AMGYLCH    Y   LYD. 

redin  a'r  penaethiaid ;  ac  yr  oeddynt  yn  amddi- 
fad  o  unrhyw  ddylanwad  y  pryd  hwnw  ar  y 
Frenines  a'r  Prif  Weinidog.  Amser  yn  ol  ar- 
ferai  cenadon  alw  ar  y  Frenines  a'i  theulu,  fel 
cymydogion,  eithr  wedi  iddyut  dderbyn 
addysg  gan  y  cenadon  gwrthodant  gyfeillachu 
a  hwy  mewn  un  modd.  Ymddengys  ddarfod 
i'r  Frenines  gael  ar  ddeall  fod  Brenines  Lloegr 
uwchlaw  pawb  o'i  deiliaid,  ac  yn  cadw  ar 
wahan  oddiwrth  bregethwyr  a  phobl  gyfPredin 
eraill  ;  felly  tybiodd  fod  ganddi  hithau  yr  un 
hawl,  ac  ymwrthododd  amser  yn  ol  a  chyfeill- 
acliu  a'r  Ewropeaid. 

Gan  yr  Ewropeaid  y  gwnaed  yr  oil  sydd 
wedi  ei  gyilawni  hyd  yma,  a'u  harian  hwy 
sydd  yn  myned  at  adeiladu  y  capelau  a  chadw 
y  cenadon.  Hwy  hefyd  a  dalasant  am  ddysgu 
y  penaethiaid,  a  hyny  heb  gymaint  a  diolch 
am  eu  llafur.  Llafnriodd  y  cenadon  boreuaf 
yn  galed  i  wneuthur  daioni  mewn  amrywiol 
ffyrdd.  Dysgasant  y  brodorion  i  blanu  py- 
tatws  a  thrin  tir  at  eu  cynaliaeth,  yn  nghyd  ag 
i  wneuthur  dilladau  o  amryw  fathau.  Eithr 
hyd  yn  hyn  nid  oes  nemawr  o'u  dylanwad  i'w 
ganfod  ond  hyny  a  welir  rhwng  yno  a  Tama- 
tave ;  o  leiaf  dyna  fel  yr  hysbyswyd  fi  gan  ber- 
sonau  a  ddylent  wybod. 

Mae  y  bryn  ar  yr  hwn   y    saif  y  dref   yn 


TEITHIO    YN    MADAGASCAR.  209 

ffurfio  math  o  haner  cylch,  neu  tua'r  un  lun  a 
phedol  ceftyl.  Wrth  ddringo  i  fyny  ar  hyd  y 
prif  lwybr,  yr  hwn  sydd  yn  y  parth  gorllewin- 
ol  o'r  bryn,  cyfarfyddir  a  chynifer  o  bobl  a 
phe  yn  teithio  ar  hyd  Broadway,  New  York, 
a'r  unig  ddilledyn  a  wisgir  gan  bron  yr  oil  o 
honynt,  yn  ddynion  a  merched,  yw  lambas,  sef 
dernyn  o  lian  neu  galico  wedi  ei  danu  dros  en 
hysgwyddau,  ac  yn  cyraedd  at  y  llawr.  Bydd- 
ant  yn  cael  lambas  glan  yn  gyffredin  ar  ddydd 
Sul,  a  gwisga  rhai  o'r  merched  cyfoethocaf  fath 
o  under  shirt,  Y  pryd  hwnw  bydd  golwg  Ian 
a  thrwsiadus  iawn  arnynt.  Canfyddir  llawer 
a  wahanol  liwiau,  rhai  can  ddued  a'r  Negro, 
eraill  ychydig  gwynach,  ac  ambell  un  o'r 
Hovas,  sef  y  llwyth  lluosocaf  yn  y  parth au 
hyny,  bron  mor  wyn  a'r  Ewropeaid.  Eitlir  ar 
y  cyfan  tebygant  o  ran  eu  lliw  i'r  Malays,  a 
deil  rhai  haneswyr  mai  cangen  o'r  Malays  yd- 
ynt.  Yr  Hovas  ydynt  y  llwyth  breninol ;  a 
chyfrifant  eu  hunain  ynrhagori  yn  mhob  modd 
ar  y  llwythau  eraill.  Llwybr creigiog  a  drwg 
sydd  i  fyned  i  ben  y  bryn  lie  mae  palas  y 
Frenines  Ranavalona — mae  capel  y  Frenines 
wedi  ei  doi  a  llechau  a  godwyd  tua  50  milldir 
o  Tananarivo,  wedi  cael  eu  gweithio  giui  y 
brodorion,  a'u  cario  yno  ar  eu  hysgwyddau. 
Ar  y  ffordd   yr  oeddwn   yn   pasio  coleg   ar- 


210  O    AMGYLOH    Y    BYD. 

dderchog  bron  a  chaei  ei  orphen.  Sais  oedd 
yn  arolygu  y  gwaith  ar  yr  adeilad  liwn  fel  ar 
bob  adeilad  o  wertli  yn  y  dref.  Yr  oedd  coleg 
arall  yn  cael  ei  ddechreu  ar  yr  ochr  arall  i'r 
bryn,  ac  adeiledir  hwn,  fel  y  gweddill,  gydag 
arian  tramorwyr  a  anfonir  er  dysgu  y  cread- 
uriaid  hyn  yn  erbyn  eu  hewyllys  tra  y  mae 
mawr  angen  am  danynt  gartref. 

Na  ddealler  fy  mod  yn  awgrymu  nad  yw 
cymdeitnasau  cenadol  o  duedd  ddaionus  a 
gwerthfawr.  Diau  fod  y  cenadon  wedi 
gwneyd  llawer  o  ddaioni  yn  Madagascar,  eithr 
yr  oedd  y  gwaith  inewn  cyflwr  mor  annhrefnus 
yno  yr  amser  hwn  fel  nas  gallai  nemawr  fudd 
ddeilliaw  o  hono.  Ac  heblaw  hyn  dangosir 
gwrthwynebiad  a  diystyrwch  cryf  gan  y  mwy- 
afrif  o'r  trigolion  tuag  at  y  cenadon.  Yn  y 
dref  hono,  er  engraifft,  mae  y  Frenines  a  phrif 
swyddogion  y  llywodraeth  yn  proffesu  crefydd, 
ac  o  herwydd  hyny  gorfodir  y  deiliaid  i  fyned 
i'r  capelan.  Ystyrir  myned  i'r  capel  yn  draff- 
erth  fawr  ganddynt,  chan  y  credir  mai  y  cen- 
adon ydynt  yr  achos  o  hono,  edrychir  arnynt 
gyda  dygasedd  gan  y  mwyafrif,  yr  hyn  a 'bar 
fod  eu  dylanwad  yn  lleihau  yn  lie  cynyddn. 
Dichon  nad  oes  neb  o  fewn  yr  ynys  yn  fwy 
llidiog  wrth  y  cenadon  a  thramorwyr  eraill 
pa'r  prif  weinidog.     Ymddengys  mai  po  fwyaf 


TEIITHIO  YN  MADAGASCAR.  211 

a  wneir  i'r  bobl  hyn  a  pho  fwyaf  o  ddysgeid- 
iaeth  a  gant,  anliawddaf  yn  y  byd  yw  gwneyd 
dim  a  hwy,  a  chyfaddefir  liyii  gan  y  cenadon. 
Dywedir  am  y  prif  weinidog  ei  fod  yn  ddyn 
calon  galed  iawn.  Efe  a  barodd  i'r  Brenin 
Radama  II  gael  ei  roddi  i  farwolaeth,  a  chad- 
wodd  frawd  iddo  ei  hun,  yr  hwn  oedd  yn 
gallach  dyn  nag  ef,  ac  yn  meddu  mwy  o  ddy- 
lanwad  gyda'r  wlad  yn  gyffredin,  mewn  cad- 
wynau  am  ddeuddeg  mlynedd,  neu  byd  ei  far- 
wolaetli,  rhag  y  buasai  iddo  beryglu  ei  awdur- 
od  ef.  Mae  hanes  bywyd  dichellddrwg  y  dyn 
hwn  yn  ofnadwy,  a  theimla  y  deiliaid  yn  llid- 
iog  yn  ei  erbyn.  Yr  oedd  sibrwd  drwy  y 
wlad  ar  y  pryd  hwnw  fod  chwyldroad  yn  deb- 
yg  o  gymeryd  lie,  a  dywedid  fod  y  prif  weini- 
dog yn  crynu  gan  ddychryn.  Yr  oedd  miloedd 
o  ddynion  yn  barod  er  darostwng  unrhyw 
wrthryfel  a  allai  ddygwydd.  Pedwar  diwr- 
nod  o  l>ob  wythnos  gellid  gweled  canoedd  o 
ddynion  yn  mhob  cyfeiriad  yn  cael  eu 
haddysgu  a'u  hymarfer  yn  y  gelfyddyd  filwi^ol 
dan  arolygiaeth  Sais  a  Ffrancwr  i'r  rhai  y  telir 
cyflogau  mawrion.  Cedwid  gwyliadwriaeth 
fanol  hefyd  dros  y  dref  yn  ystod  y  nos.  Ni 
byddai  yn  un  syndod  po  dygwyddai  terfysg, 
cyfFelyb  i'r  un  a  gymerodd  le  yno  un-mlynedd- 
ar-ddeg  yn  flaenorol,  pryd  y  lladdwyd  canoedd 


212  O    AMGYLCH    Y    BYD. 

o'r  brodorion.  Coleddir  ofnau  cyffelyb  gan  y 
cenadon,  er  y  credant  nad  oedd  eu  bywydau 
hwy  mewn  perygl,  am  fod  personau  o'r  ddwy 
ochr  wedi  addaw  na  chyffyrddir  a  hwy  mwy 
na'r  tro  o'r  blaen. 

Ar  yr  ochr  orllewinol  i'r  palas  breninol, 
mae  dibyn  anferth — y  graig  yn  disgyn  i  lawr 
yn  unionsyth  i  ddyfnder  mawr — dros  yr  hwn 
y  taflwyd  canoedd  o  Gristionogion  yn  yr  am- 
ser  aeth  heibio,  fel  y  nodwyd.  Yn  y  gwaelod, 
islaw,  mae  ychydig  o  wastadedd,  yr  hwn  a 
ddefnyddir  i  arolygu  y  milwyr.  I'r  gogledd 
oddiyno  mae  llyn  bychan  ac  ynys  fechan  yn 
ei  ganol,  lie  y  mae  ty  dirgel  y  Frenines,  oddi- 
mewn  i'r  hwn  nid  oes  ond  y  hi  ei  hunan  i 
sangu.  Mae  ganddynt  yr  un  modd  mewn 
gwahanol  fanau  o'r  ynys,  saith  o  bentrefi  na 
oeddeiir  i  un  Ewropead  fyned  i  mewn  iddynt. 
Ychydig  i'r  de  o'r  palas,  mae  palasdy  yr  hen 
Frenines.  Yn  mhellach  i'r  un  cyfeiriad,  mae 
gwastadedd  yn  llawn  o  reis,  yn  ymestyn  am 
filldiroedd  lawer.  O  fewn  pedair  neu  bum 
milldir  i'r  dref,  mewn  gwahanol  gyfeiriadau, 
gwelir  amryw  fan-bentrefi,  a  dywedir  fod  pobl- 
1  ogaeth  y  dref  a'r  pentrefi  o  fewn  y  pellder 
uchod,  yn  rhifo  tua  150,000.  Hawlia  Tana- 
narivo  ei  hun  80,000,  a  chynydda  y  boblogaeth 
yn  barhaus.     Wrth  edrych  ar  y  dref  o  ben  y 


TEITHIO    YN    MADAGASCAR.  213 

bryn,  mae  yr  olwg  arni  yn  dra  thebyg  i  eiddo 
dinasoedd  mewn  gwlad  wareiddiedig;  eithr 
collir  y  syniad  hwn  pan  eir  i  dramwy  ar  hyd 
y  llwybrau  culion  ac  anwastad  a  wasanaethant 
yn  lie  heolydd. 

Cedwir  y  marchnadoedd  yn  agored  bob 
dydd  o'r  wythnos,  ond  dydd  Gwener  yw  y 
prif  ddiwrnod.  Un  dydd  Gwener,  gwelais  am 
y  tro  cyntaf  erioed,  gaethion  yn  cael  eu  prynu 
a'u  gwerthu.  Aeth  rbai  mercbed  mor  uchel  a 
$175,  eithr  gwerthai  dynion  yn  y  cyffredin 
am  $75.  Ni  thrinir  y  caethion  yn  galed  yno 
ond  i'r  gwrthwyneb  ;  maent  yn  cael  pob  peth 
fel  perchenogion.  Y  nwyddau  a  wertbent 
gyflymaf  oeddynt  calicos  Americanaidd  a 
Seisnig,  o'r  rbai  y  gwneir  y  lambas.  Mae  y 
brodorion  fel  y  Chineaid  yn  hynod  am  eu 
gallu  i  ddysgu  unrhyw  orcbwyl,  ac  efelyehu 
pob  petb  a  welant.  Gwnaeth  un  o  bonynt 
awrlais  da,  a  gwnant  esgidiau,  hetiau  a  dill- 
adau  o  bob  math  i'r  Ewropeaid,  mor  olygus  a 
dim  a  geir  mewn  un  wlad.  Y  mae  esgidiau  a 
hetiau  yn  hynod  rad  yno ;  ceir  par  o  esgidiau 
da  am  ddolar,  a  het  debyg  i'r  Panamas  am 
swllt.  Maent  hefyd  yn  gwneyd  lambas  a 
phethau  eraill  o  sidan,  yn  wahanol  liwiau,  a 
rhai  o  honynt  o  wneuthuriad  rhagorol.  Ond 
mae  prisiau  y  sidan  yn  bur  uchel  o'i  gydmaru 


214  0    AMGYLCH    t    BVD. 

a  phethau  eraill ;  gwerthir  rhai  larnbas  i 
Ewropeaid  am  gymaint  a  haner  can'  dolar  yr 
un.  Maent  yn  gwneyd  offerynau  cerdd  tra 
pheraidd  hefyd.  Mae  pob  math  o  fwydydd 
yn  rhad.  Wele  brisiau  ychydig  bethau : 
Twrcis  goreu,  chwe'  cheiniog  yr  un;  dofedn- 
od,  dwy  geiniog  yr  un ;  wyau,  dwy  geiniog  y 
dwsin ;  ac  mae  llaeth  a  phytatws,  a  phethau 
eraill  yn  hynod  rad.  Gwertha  reis  yn  Taina- 
tave  ar  ol  ei  gludo  o'r  brif  ddinas,  am  $1.35, 
am  108  pwys  ;  a  chyf  rifir  reis  Madagascar  o'r 
fath  oreu.  Yr  unig  bethau  ydynt  dipyn 
yn  ddrud  yno  yw,  blawd  a  nwyddau  eraill  a 
a  atgludir  o  Ewrop.  Nid  oes  lie,  modd  byn- 
ag,  i  gwyno  yn  nghylch  prisiau  urirhyw 
nwyddau. 

Mae  y  Malagazi  yn  hynod  ofalus  gyda  eu 
bargeinion  masnachol ;  siaradant  am  oriau  am 
werth  sent.  Ofnant  yn  fawr  gael  eu  twyllo 
yn  y  mesur  lleiaf .  Cef ais  i  brofiad  o  hyn  wrth 
geisio  gwerthu  ychydig  o  ddiamonds  i'r  Fren- 
ines,  at  eu  rhoddi  mewn  coron  newydd  oedd 
yn  cael  ei  gwneyd  iddi ;  ac  ar  ol  wyth  diwr- 
nod  o  fargeinio,  trwy  i  genad  redeg  yn  ol  a 
blaen,  y  llwyddais  i  werthu  ychydig  iddi  am 
bris  da.  Os  cymer  y  penaethiaid  ffansi  at 
unrhyw  beth,  mynant  ei  gael  os  bydd  o  fewn 
eu  gallu.     Telir  sylw  manwl  i  wisgoedd  pob 


TEIIL'IIIO    VN    MADAGASCAR.  215 

tramorwr  a  ddaw  i'r  lie,  ac  ond  odid  na  cheisir 
eu  hefelychu,  drwy  wneyd  rhai  yr  un  fath. 
Un  diwrnod,  cyfarfyddais  ar  y  ffordd  a  hen 
ddyn,  yr  hwn  a'm  cyfarchodd  yn  Seisnig. 
Gwisgai  fel  Ewropead,  a  deallais  yn  fuan  ei 
fod  wedi  derbyn  dysgeidiaeth  dda.  Dywedai 
mai  efe  oedd  yn  cyfieithu  y  Llyfr  Gweddi 
Cyffredin  i'r  Frenines,  a'i  fod  bron  a  gorphen 
y  gwaith ;  mai  Mr.  Jones,  y  cenadwr  Cymreig, 
a  roddasai  ei  ddysgeidiaeth  foreuol  id  do,  a'i 
fod  i  raddau  yn  hyddysg  o  hanes  crefydd  yn 
Ngliymru.  Ond  ar  ganol  yr  ymddyddan  gof- 
ynodd  yn  sydyn  pa  faint  a  gymerwn  am  yr 
het  oedd  genyf  am  fy  mhen,  sef  math  o  hehnet 
hat.  Gwerthais  hi  iddo  am  yr  un  bris  ag  a 
roddaswn  am  dani  yn  Port  Natal,  ac  aeth  yn- 
tan  tuag  adref  yn  llawen.  Canfyddir  rhyw 
blentynrwydd  o'r  fath  yn  gyfFredin  iawn  yn 
eu  plith. 

Er  fod*  y  fan  hon  yn  mhell  yn  y  trofanau  yr 
oedd  yn  un  o'r  lleoedd  oeraf  y  bum'  ynddo  er 
ys  amser.  Mae  gwisgoedd  llian  fel  a  wisgir 
gan  Ewropeaid  yn  Tamatave,  yn  hollol  annefn- 
yddiol  ar  yr  adeg  hono  yn  Tananarivo.  Dylid 
cofio,  modd  bynag,  mai  dechreu  gauaf  ydoedd, 
a  diau,  fel  yr  hysbyswyd  fi,  fod  tywydd  poeth 
iawn  yn  ystod  yr  haf.  Ond  ar  y  cyfan,  o  her- 
wydd  uchder  y  tir  yn  y  canolbarth,  mae  yn 


216  O    AMGYLOIT    Y   BYR 

llawer  oeracli  yno  nag'ar  yr  arfordir;  ac  o  her- 
wydd  hyny  mae  y  lie  liwnw  allan  o  gyraedd 
j  fever,  er  y  dywedir  fod  y  frech  wen  i  raddau 
mwy  neu  lai  yn  barhaus  yn  y  dref.  A  chy- 
nieryd  pobpeth  i  ysyriaeth,  modd  bynag,  ni 
ewyllysiwu  well  hinsawdd  nag  sydd  yno. 
Mae  y  brif-ddinas  yn  wahanol  iawn  i  Tama- 
tave  gyda  golwg  ar  f eddwdod.  Un  o  orchym- 
ynion  pendant  y  Frenines  y  w,  nad  oes  un  dy- 
feryn  o  ddiodydd  meddwol  i  gael  ei  werthu 
i'r  brodorion.  A  chwareu  teg  iddi  mae  wedi 
gwneyd  ei  goreu  i  atal  dygiad  unrhyw  fath  o 
ddiodydd  meddwol  i'r  wlad;  eithr  nis  gallai 
lwyddo  yn  hyny  gan  fod  y  treaty  diweddaf  yn 
ei  herbyn.  Ceir  y  Mauritius  a'r  Bourbon  rum 
mor  rad  yn  Tamatave,  fel  nad  oes  odid  un  o 
fwthynod  y  Malagazi  lieb  fariliaid  o  hono. 
Gwertbir  potelau  nefyd,  yn  cynwys  tri  haner 
peint,  am  bedair  neu  bum'  ceiniog,  a'r  canlyn- 
iad  yw,  pan  ga  y  brodorion  yno  ychydig  arian 
ant  ar  spri,  fel  nas  gellir  ymddibynu  arnynt 
i  wneyd  dim  gwaitli.  Gran  hyay  byddai  -yn 
fenditli  fawr  i'r  arfordir  dwyreiniol  pe  gall- 
ai y  Frenines  gael  ei  harncan  i  ben,  a  gwyn 
fyd  na  byddai  i  lywodraethau  eraill  efeiychu 
Brenines  Madagascar  yn  hyn. 

Tra   yn  y  ddinas,  cefais  y  fraint  o  gyfarfod 
a   Mr.  Street,  cenadwr  o  Dalaeth  Ohio,  a  bu 


TEITMIO    YN    MADAGASCAR.  217 

Mr.  Dawson  a  minau  yn  ciniawa  gydag  ef. 
Prif  orchwyl  Mr.  Street  3r  pan  y  daethai  yDO 
ddeng  mlynedd  yn  ol,  oedd  parotoi  geiriadur 
cyflawn  o'r  iaith,  ac  yn  mhen  ychydig  fisoedd 
dywedai  y  byddai  wedi  ei  orphen,  ac  yna 
bwriadai  ddychwelyd  i  wlad  ei  enedigaeth. 
Ymddengys  ei  fod  wedi  teithio  cryn  lawer  yn 
yr  ynys,  yn  enwedig  yn  y  rhan  ddeheuol. 
Dywedai  fod  y  wlad  yn  llawn  o  olygfeydd 
rhyfeddol,  a  chanfyddodd  afonydd  a  rliaiadrau 
anferthol  ynddi.  Yn  ei  deithiaiij  talodd  sylw 
manwl  i  ansawdd  ddaearegol  y  wlad.  Dy- 
wedai iddo  ganfod  gold  bearing  quartz  mewn 
amryw  f anau,  a  chafodd  amryw  nuggets  o  gryn 
faintioli,  ar  lanau  rhai  o'r  afonydd.  Ei  gred 
ef  oedd  fod  cyfLawnder  mawr  o  fwnau  o  bob 
math  yn  yr  ynys ;  eithr  ni  chaniateir  rhoddi 
caib  yn  y  ddaear  er  eu  cloddio. 

Tystia  Mr.  Street  nad  oedd  Tananarivo  yn 
lie  i  ddynion  gwrol,  didderbyn-wyneb,  a  phur 
o  galon,  siarad  eu  meddyliau  all  an,  gan  y 
byddant  bron  yn  sicr  o  dynu  gwg  y  Prif  Wein- 
idog,  yr  hwn  a  enfyn  gwyn  yn  eu  herbyn  at  y 
gymdeithas.  Er  engraiift,  mae  Mr.  Street, 
Mr.  James  Sibree,  ac  amryw  eraill  o'r  cenadon 
mwyaf  dysgedig  ac  ymroddgar  yno  yn  cael  eu 
galw  adref,  am  na  chydsyniant  a'r  Prif  Wein- 
idog  yn  ei  weithrediadau ;  eithr  dywedid  eu 
10* 


218  O    AMGYLOH    Y    BYD. 

bod  yn  ceisio  ei  ddarbwyllo  i.  yinddwyn  yn 
onest  a  theg.  Amser  yn  ol,  arferai  y  cynull- 
eidfaoedd  yn  mhob  lie,  godi  a  myned  allan  pan 
ddechreuai  Mr.  Sibree  bregethu  iddynt,  a 
gwnaent  hyny  yn  gwbl  oddiar  orcbymyn  y 
Prif  Weinidog.  Yr  oedd  efe  wedi  llafurio  yn 
onest  a  diorphwys  yno  am  y  pymtheg  mlynedd, 
a  hawdd  dycbymygu  mai  nid  dymunol  oedd 
ei  deimlad  ef  ac  eraill  cyffelyb,  wrth  gael  eu 
galw  adref  pan  mae  rhyw  newyddiaid  dibrof- 
iad,  a'r  rhai  nas  gwaeth  ganddynt  pa  un  a 
wnant  ddaioni  ai  peidio,  cyhyd  ag  y  byddant 
ar  deleran  cyfeillgar  a'r  Prif  Weinidog,  yn 
cael  eu  cadw  yno  gyda  chyflog  o  £200  yn  y 
nwyddyn,  a'u  treuliau  yn  nghyd  a  $12  yn 
flynyddol,  ar  gyfer  pob  plentyn,  a  gedwir  gan- 
ddynt, a'r  rbai  byn  yn  gyfiredin  yn  dra  yn 
lluosog.  Ymgymerodd  Mr.  Sibree  ac  eraill, 
dro  yn  ol,  a  cbyhoeddi  papyr  darluniadol,  a 
buont  yn  llwyddianns,  nes  yr  yindclangosodd 
rhyw  beth  ynddo  heb  fod  yn  unol  ag  ewyllys 
y  Prif  Weinidog,  ae  ataliwyd  y  papyr  yn  un- 
iongyrchol. 

Fel  yna  mae  y  Prif  Weinidog  yn  rhoddi  ei 
droed  ar  wddf  pob  peth,  os  na  fydd  yn  hollol 
yn  cyd-ddwyn  a'i  feddyliau  cnlion  ef  ar  bob 
peth. 

Gradawaf  y  pynciau  hyn  i  barotoi  am  daith 


TEITHIO    YN    MADAGASCAR.  219 

tua'r  arfordir  gorllewinol.  Yr  oedd  cyfeillion 
yn  dweyd  mai  rhyfyg  fyddai  i  ddyn  dyeithr 
fel  myfi  ymgymeryd  a'r  fath  daith. 

Cychwynais  o  Tananarivo  ar  y  16eg  o  Fai, 
a  phedwar  o  gludwyr,  neu  mmmiida^,  fel  eu 
gelwir,  gyda  mi.  Mae  y  pellder  yn  llawn  300 
inilltir,  yr  hyn  a  deithiasom  mewn  llai  nag 
ngain  o  ddyddian.  Yr  oeddwn  am  gerdd- 
ed  y  daith  hon  yn  hytrach  na  chael  fy  nghludo 
mewn  jiUnzcm,  fel  o  Tamatave  i'r  brif  ddinas, 
gan  ei  bod  yn  llawer  rhatach,  ac.hefyd  yn  fwy 
manteisiol  i  minau,  gan  y  bwriadwn  pan  yn 
cychwyn  dreulio  o  leiaf  ddan  fis  ar  y  ffordd  i 
gasglu  hynodion,  megys  gwahanol  fathau  o  f  wn- 
au,  &c. ;  ond  bu  raid  i  mi  newid'fy  nghynllnn. 
Pe  cymeraswn.  filanzan,  buasai  raid  i  mi  gael 
o  leiaf  ddeuddeg  o'r  mormidas,  yr  hyn  am 
ffordd  mor  bell  a  gostiasai  i  mi  tuag  iigain 
punt.  Nid  oedd  hanes  ond  am  bump  o  Ew- 
ropiaid  wedi  teithio  o  Tananarivo  i  Majanga. 
Yr  oedd  yr  holl  rai  hyny  yn  bersonau  cyfoeth- 
og,  a  chanddynt  gyflawnder  o  bob  peth  ar  gyf- 
er  y  daith,  ac  o  driugain  i  gant  o  ganlynwyr. 
Yr  oil  oedd  genyf  fi  tuag  at  amddiffyn  fy  hun 
ydoedd  gwn  dau-faril  a  chleddyf  bychan,  a 
chariai  y  monnidas  waewffyn. 


220  O    AMGYLCH    Y    BYD. 


PENNOD  VIII. 


Ymadael  o  Ta/nanarivo — Myned  trwy  y  mens- 
ydd  reis — Pentrefi  liynod —  Galw  gyda  T.  T. 
Matthews,  y  cenadwr — Helynt  gyda  Llywod- 
raethwyr  —  Iacliau  y  cleifion—  Cyfarfod  a 
gelynion —  Yn  chwilio  am  aur — Cael  fy  an- 
fori  o'r  wlad — Peryglon  y  daith— Llygod 
rhyfedd — Cael  y  clef  yd — Oroesaw  gan  Brif 
Lywodraethwr  y  u-orllewinbarili  ■ —  Glanio 
yn  Majanga  —  Cael  derbyniad  croesawgar 
gan  y  Trafnoddydd  Ffrengig  a  Madam 
Baker,  dec,  c&o. 

Yr  oedd  y  Prif  Weinidog  yn  ddrwg-dybus 
o  bob  tramorwr  a  ddeuai  i'r  lie,  a  chan  nad 
oeddwu  i  wedi  dod  yno  i  fasnachu  nae  f el  cen- 
adwr, cafodd  dipyn  o  draff  erth  i  gael  all  an 
beth  dedd  fy  nyben  yn  y  wlad.  O'r  diwedd 
rlioddodd  Mr.  Dawson  ar  ddeall  i  un  o'r 
swyddogion  fy  mod  yn  deall  pa  fodd  i  saethu 
y  creigiau,  a  gwneyd  llecnau  llawer  gwell  na'r 
rhai  oedd  ar  ben  ei  gapel  ef.  Dywedodd  hef- 
yd  fy  mod  yn  deall  adeiladn  a  gwneyd  ffyrdd, 
<fcc.  Yn  mhen  ychydig  aniser  daeth  cenad  at- 
af  i  fy  hysbysu  y  byddai  i'r  Prif  Weinidog 
roddi  swydd  i  mi  os  dewiswn  aros,  am  haner 
can'  dolar  yn  y  mis,  yn  nghyda  phedwar  o 
ddynion  i  gario  y  filanzan  ;  eithr  ni  thelais  un 


TAITII    I    MAJANGA.  221 

sylw  i'r  cynygiad,  a'r  diwrnod  canlynol  yr 
oedd  fy  mormidas  wedi  gwneyd  fy  inhaciau 
yn  barod.  Gwel  ddarlun  dau  o  honynt  ar  y 
tu  dalen  nesaf. 

Cefais  gwnmi  Mri.  Dawson-  a  Roberts  am  y 
deg  milltir  cyntaf ;  ac  am  y  pellder  hwnw  cef- 
ais fy  nghario  yn  y  filanzan  trwy  ganol  mens- 
ydd  y  reis,  ac  aeth  yr  amser  heibio  yn  ddifyr ; 
ond  bu  raid  ffarwelio  a  chyfeillion  oedd  wedi 
bod  yn  dra  cliaredig  wrthyf. 

Yr  oedd  y  llwybr  yn  dda  am  yr  oriau  cynt- 
af, ond  daethom  i  le  dyfrllyd,  a  bu  raid  i'r  cog- 
ydd  fy  ngliario  ar  ei  ysgwyddau  mewn  un  am- 
gylchiad  am  tna  haner  awr.  Cyn  hir  daeth- 
om i  lanerch  bryniog,  lie  yr  oedd  y  llwybr  yn 
anarferol  o  dda.  Ni  welsom  ddim  neillduol  y 
diwrnod  cyntaf ;  yr  oedd  pentrefi  bychain  yn 
lied  ami,  ond  y  wlad  yn  llwm  iawn  o  goed,  a 
phob  peth  oddieithr  reis.  Erbyn  pump  o'r 
gloch  y  prydnawn  cyraeddasom  bentref  mwy 
na'r  cyffredin,  a'r  hwn,  yn  wahanol  i'r  rhai  a 
welais  yn  flaenorol,  oedd  wedi  ei  amgylchu  a 
muriau  uchel,  gyda  phorth  cyfyng  i  fyned  i 
mewn  iddo.  Wedi  myned  heibio  y  mur  hwn, 
cawsom  fod  un  arall  ar  ein  ffordd  cyn  cyraedd 
y  pentref,  ond  o'r  diwedd  cyraeddasom  y 
Queers  House,  sef  ty  a  gedwir  gan  y  Llyw- 
odraeth  er  hwylusdod  i  deithwyr.     Ceir  un  o 


222 


O    AMOYLOH    Y    BYD. 


TAITH    I    MA  JANG  A.  223 

honynt  yn  mhob  pentref  o  bwys  drwy  Mada- 
gascar. Cefais  fod  y  ty  yn  weddol  Ian,  a  math 
o  wely  inewn  un  gongl.  Fel  rheol,  modd 
bynag,  mae  cynifer  o'r  brodorion  budron  yn 
aros  yn  y  tai  hyn,  fel  na  bydd  Ewropiaid  yn 
fynych  yn  aros  ynddynt. 

Dranoeth  teithiasom  yn  mlaen  drwy  wlad 
led  debyg  i'r  diwrnod  cyntaf,  ond  fod  y  bo  1)1- 
ogaeth  yn  lleihau  yn  gyflym,  a'r  pentrefi  yn 
fwy  anaml.  Nid  oedd  coed  nac  adar  i'w  can- 
fod,  eithr  llwyddais  i  ddal  amryw  o  butterflies 
prydferth.  Yr  oedd  digonedd  o  ddyfroedd 
grisialaidd  yn  yr  amgylchoedd  hyn,  fel  yn 
mhob  man  y  bum  yn  Madagascar.  Yn  gynar 
yn  y  prydnawn  cyraeddasom  bentref  lie  y 
gwasanaethai  y  Parch.  T.  T.  Matthews.  Efe 
yw  y  cenadwr  pellaf  i'r  gorllewin  o  Tanana- 
rivo,  ac  nid  oedd  gobaith  i  mi  gael  gweled  un 
Ewropiad  arall  nes  cyraedd  Majanga.  Felly 
gelwais  yn  ei  dy,  yr  hwn  oedd  ar  fryn  bychan 
tu  allan  i'r  pentref ;  ond  yn  anft'odus  aethym 
yno  ar  adeg  led  anf anteisiol,  gan  fod  Mrs.  Mat- 
thews yn  lied  wael  ei  hiechyd. 

Yr  oeddwn  ar  fedr  prysuro  yn  mlaen,  pan 
anfonodd  Mr.  Matthews  am  i  mi  aros  yno  dros 
ychydig,  yr  hyn  a  wnaethym.  Cefais  bob 
croesaw  gandclo  ;  ac  oddiwrth  yr  ychydig  a 
gefais  o'i  gymdeithas,  tybiwyf  ei  fod  yn  ddyn 


224  O    AMGYLCII    Y    BYD. 

rhagorol.  Wedi  gadael  y  lie  hwn  daethym  i 
wlad  fwy  bryniog,  lie  y  gwelais  nifer  o  adar 
tlysion,  amryw  o'r  rhai  a  gedwais  er  cael  eu 
llenwi,  i  ddangos  mewn  gwydr,  a  gwerthais 
hwy  a'r  butterflies  heb  draff erth,  am  bris  da, 
yn  Port  Elizabeth,  Affrica.  Yr  unig  greadur 
gwyllt  y  dygwyddais  ei  weled  yn  Madagascar 
ydoedd  math  o  f  wnci,  yn  y  goedwig  rhwng 
Tamatave  a  Tananarive  Enw  Madagascar 
gan  y  brodorion  yw  Nosindambo,  hyny  yw, 
Ynys  y  Moch  Gwylltion ;  ond  nid  wyf  yn  de- 
all  fod  hanes  am  neb  wedi  gweled  y  creaduriaid 
hyny  yno.  Gwelais  rai  nadroedd,  ond  dim  un 
o  honynt  dros  ddwy  droedfedd  o  hyd,  ac  hef- 
yd  geneu-goegiaid  (liza/rds)  tua  throedfedd  o 
hyd ;  eithr  dywedir  nad  oes  un  o  honynt  yn 
wenwynig,  ac  ni  bydd  y  brodorion  yn  medd- 
wl  am  eu  lladd. 

Yr  oeddym  yn  gallu  cyraedd  rhyw  bentref 
erbyn  pob  nos,  ac  mor  fuan  ag  yr  elem  tu 
mewn  i'r  porth,  dyna  He  byddai  y  trigolion  yn 
llygad-rythu  ac  yn  tyru  ar  draws  eu  gilydd  i'r 
ty  lie  byddem  yn  aros.  Nid  oedd  un  dyben 
ceisio  ganddynt  fyned  allan,  eithr  parhaent  i 
wylio  pod  symudiad  o'r  eiddof.  Yr  oedd  rhai 
o  honynt  bron  yn  noethion,  a  golwg  fudr  ac 
angenus  arnynt.  Y  seithfed  dydd  daethom  i 
Appudic,   pentref   mawr  yn   meddu   llywod- 


TAITH    I  MAJANGA.  225 

raethwr,  ac  yn  cynwys  amryw  ganoedd  o  drig- 
olion.  Gwylid  y  porth  yn  y  lie  hwn  gan  bed- 
war  o  filwyr,  y  rhai  ni  adawent  i  rni  fyned  i 
mewn  nes  i'r  Uywodraethwr  gael  ei  bysbysu  o 
fy  arncan,  ac  anfon  ei  ganiatad.  Bu  cenad  yn 
rhedeg  yn  ol  a  blaen  am  dros  awr,  cyn  y  caws- 
om  dderbyniad.  O'r  diwedd  tynwyd  y  barau, 
a  dangosodd  y  milwyr  i  ni  y  ty  lie  yr  oeddym 
i  aros ;  ond  cyn  cael  hanidden  i  gymeryd  llym- 
aid  o  ddwfr,  daeth  cenad  oddiwrth  y  Uywod- 
raethwr yn  gorchymyn  i  mi  ddyfod  i'w  weled 
yn  ddioed  ;  felly  cyfeiriais  fy  nghamrau  tuag 
yno,  yn  cael  fy  nylyn  gan  dyrfaoedd  lluosog, 
a  dau  neu  dri  o  dabyrddau  yn  euro.  Gorfu  i 
mi  aros  am  ychydig  amser  cyn  cael  myned  i 
mewn  i'r  cysegr,  ond  o'r  diwedd  gollyngwyd 
fi  i  mewn,  a  Faralaly,  y  cogydd,  yn  fy  nylyn  i 
weithredu  fel  cyfieithydd,  gan  ei  fod  yn  gallu 
fy  neall  yn  well  na  neb  arall. 

Yr  oedd  y  ty  yn  Uawn  o  bobl  yn  eistedd  ar 
y  llawr,  a'r  Uywodraethwr  mewn  gwisg  wren, 
fel  person,  yn  eistedd  ar  gadair  yn  nghwr  pell- 
af  yr  ystafell.  Grwnaethym  foes-gyfarchiad 
mor  foneddigaidd  ag  y  gallwn,  a  gwnaeth  yn- 
tau  yr  un  modd,  gan  godi  a  rhoddi  y  gadair  i 
mi,  ac  eistedd  ar  y  llawr  ei  hunan.  Arwydd- 
ais  y  byddai  i  Faralaly  ateb  ei  gwestiynau  yn 
fy  lie,  a  dechreuodd  yr  holi  yn  ddioed,  ac  am 
11 


226  O    AMGYLCH   Y    BYD. 

a  wn  i  na  buasai  yn  parhau  hyd  yn  hyn  pe 
gadawswn  iddo.  Yr  oedd  y  ty  mor  boeth  fel 
nas  gallwn  aros  yno  yn  hwy,  a  chodais,  gan 
ddweyd  fod  arnaf  eisiau  bwyd,  a  gwahoddais 
y  Llywodraethwr  i  ddyfod  gyda  nii  i  gael 
com.  Cydsyniodd  yntau  ;  ac  wedi  cyraedd  y 
ty  rhoddais  ychydig  o  ddwfr  a  lemon  syrup 
iddo,  yr  hwn  a  lioffodd  yn  fawr,  gan  ofyn  fel 
plentyn  am  ychwaneg;  yr  un  modd  gyda'r 
com.  Ymddengys  na  welsai  ond  un  dyn 
gwyn  erioed  o'r  blaen,  sef  Dr.  Mullins,  gan  y 
cymerasai  yr  Ewropiaid  eraill  lwybr  gwahan- 
ol.  Synai  yn  fawr  at  bobpeth  a  ddangoswn 
iddo.  Ni  welsai  ganwyll  erioed  o'r  blaen  ;  a 
phan  roddais  musical  album  mewn  gwaith, 
rhyfeddodd  yn  aruthr.  Nis  gallwn  gael  gan- 
ddo  fyned  adref,  er  mwyn  i  mi  gael  cysgu,  er 
i  mi  roddi  awgrym  iddo  amryw  weithiau.  O'r 
diwedd  parotodd  Faralaly  fy  ngwely,  ac  aeth- 
ym  inau  i  orwedd,  pryd  yr  aeth  ef  a'r  rban 
fwyaf  ymaitb.  Ond  er  fy  mod  yn  teimlo  yn 
lluddedig,  yr  oedd  cymaint  o  fwstwr  yn  y  ty 
hyd  tua  dau  o'r  glocb  yn  y  boreu,  fel  nas  gall- 
wn gysgu  dim ;  a'r  amser  bwnw  cefais  dra- 
ffertb  fawr  eu  gyru  allan,  er  mwyn  cael  taw- 
elwch.  Penderfynais  na  byddai  i  mi  wneyd 
cymaint  a'r  llywodraethwr  ar  ol  hyn. 

Parotoisom  i  gychwyn  yn   f oreu  dranoeth, 


TAITH    I   MA  JANG  A.  227 

Ond  yr  oedd  y  Llywodraethwr  ar  law  eisiau 
cael  ychwaneg  o  lemon  syrup,  a  rhoddais  ych- 
ydig  iddo  rnewn  phiol  fechan,  yr  hyn  a'i  llaw- 
enychodd  yn  fawr.  Yr  oedd  un  o'r  merched 
mwyaf  golygii3  yn  y  ty  yu  crynu,  yr  hyn  a  ar- 
wyddai  ei  bod  ar  gael  fever,  a  rhoddais  iddi 
ychydig  quinine,  gan  ddweyd  y  gwnai  les  iddi. 

Yn  mhen  ychydig  fynydau  cynyrchwyd 
dadwrdd  mawr  drwy  yr  holl  bentref,  gan  i'r 
gair  fyned  allan  fy  mod  yn  gwella  clefydau, 
rhoddi  llygaid  i  ddeillion,  &c.  Parodd  hyn  i 
dyrfa  fawr  o  ferched  a  dynion  ymgasglu  at  y 
ty,  er  dangos  eu  gwahanol  giwyfau  ;  a'r  merch- 
ed,  heb  unrhy  w  gy  wilydd,  yn  tanu  ymaith  eu 
lambas,  sef  eu  hunig  ddilledyn.  Ni  welais  y 
fath  olygfa  erioed  o'r  blaen,  a  hyderaf  na  wel- 
af  ei  chyffelyb  eto.  Dangosai  yn  eglur  i  mi 
beth  oedd  y  canlyniad  o  f  udreddi  a  chamdrin- 
iaeth  o  afiechyd.  Yr  oeddwn  yn  falch  o  gael 
yr  ochr  allan  i  gaerau  y  dref  hono ;  a  bum  am 
amser  cyn  y  gallwn  gael  yr  olygfa  a  welais 
yno  oddiar  fy  meddwl. 

Ar  y  cyfan  budron  iawn  oedd  y  brodorion 
trwy  yr  holl  amgylchoedd,  a  llawer  iawn  o 
honynt  yn  cario  golwg  ddilewyrch,  fel  pe  na 
byddai  dyferyn  o  ddwfr  i'w  gael  yn  y  wlad  ; 
a  rhaid  mai  diffyg  glanweithdra  corfforol  oedd 
y  prif  achos  o  afiechyd  echrydus  yr  amgylch- 
oedd. 


228  o  aMgyloh  t  BYt>. 

I  fyny  hyd  yr  wythfed  dydd  wedi  gadael 
Tananarive)  nid  oeddjond  ychydig  o  gyfnewid- 
iad  i'w  weled  yn  y  wlad.  Nid  oedd  coed  yn 
ganfyddadwy,  nac  ychwaith  un  math  o  fwyst- 
filod  neu  adar  neillduol,  er  rhoddi  mantais  i 
ni  ymbleseru  gyda'n  gynau.  Ond  yr  oedd  yn 
amlwg  fod  mwnau  o  wahanol  fathau  i'w  cael 
trwy  yr  holl  amgylchoedd,  a  daethym  i  le  yr 
oedd  quartz  i'w  ganfod  ar  bob  Haw ;  torais 
lawer  o  dalpiau  o  hono,  ac  yr  oedd  aur  i'w 
weled  ynddynt  yn  aralwg  a'r  llygaid  noeth. 
Gan  mai  morthwyl  byeban  a  arferai  fod  gen- 
yf  yn  toi  a  llechau,  oedd  yrunig  erfyn  afedd- 
wn  i'r  pwrpas,  ni  cbefais  y  fantais  angenrheid- 
iol  i  roddi  y  prawf  ddymunwn  ar  y  lie  ;  ond 
yr  oedd  genyf  gymaint  o  quartz  ag  a  allai  un 
o'r  dynion  ei  gario  gyda'r  paciau  eraill,  yr  bwn 
a  gymerais  i  Mozambique,  lie  y  rboddwyd 
prawf  ar  y  cwbl  gan  ddynion  profiadol,  ac  a'i 
cafwyd  yn  anarferol  o  gyfoetbog  mewn  aur-^- 
rbai  talpiau  tu  bwnt  i  ddim  o'r  f ath  a  welwyd 
ganddynt  o'r  blaen.  Cododd  byn  a  phetbau 
eraill  awydd  mawr  ynddynt  i  weled  y  wlad 
a'r  lie  y  cafwyd  hwynt.  Ond  i  ddod  yn  ol  at 
y  pwnc  :  ar  ol  cerdded  tipyn  yn  mlaen  daeth- 
ym i  waelodion  He  yr  oedd  afonig  fechan  ris- 
ialaidd  yn  ymlwybro  yn  brydferth,  yr  hon 
oedd  yn  dangos  arwyddion  sicr   o  aur.     Gor- 


TAITH    I    MAJANGA.  229 

fodais  fy  nghanlynwyr  i  roddi  eu  paciau  i 
lawr  er  fy  nghynorthwyo  i  roddi  prawf  ar  y 
lie  o  ddifrif.  Yr  oedd  yn  fy  meddiant  wash- 
dish  mawr  a  rhaw  fechan,  a  gwnaethym  y  gor- 
eu  o'r  morthwyl  toi  i  geibio  y  ddaear ;  ac  er 
fod  fy  nghanlynwyr  yn  gweithio  yn  erbyn  eu 
hewyllys,  eto  gwnaethant  eu  goreu ;  ac  yr 
oeddym  yn  cael  aur  yn  mhob  golchiad.  Cef- 
ais  un  nugget  yn  pwyso  un  ran  o  chwech  o 
owns,  yr  hyn  a  brofai  na  chymerai  lawer  o 
amser  i  wneyd  ffortiwn  yno.  Ond  yr  oeddym 
yn  gwybod  fod  y  newydd  hwn  am  danom 
wedi  cyraedd  y  lly wodraethwr,  yr  hwn  oedd 
yn  byw  mewn  pentref  mawr  tua  dwy  filltir 
o'r  lie  ;  a  thrwy  fod  y  brodorion  a'm  canlyn- 
odd  yn  gwybod,  fel  fy  hunan,  ein  bod  yn  tori 
cyfreithiau  y  wlad,  bu  i  ni  anesmwytho  rhag 
ofn  y  gwaethaf.  Yr  oeddwn  yn  gwybod  mai 
yr  unig  gosp  am  hyn  oedd  cael  fy  alltudio  o'r 
ynys ;  dyna  oedd  y  treaty  diweddaf  rhwng 
gwledydd  Ewrop  a  Madagasgar ;  a  chan  fy 
mod  ar  y  ffordd  allan  o  honi  ar  y  pryd,  medd- 
yliais  na  fuasai  hyny  yn  gosp  yn  y  byd  i  mi. 
Ond  modd  bynag  prysurasom  yn  mlaen  i'r 
pentref,  lie  yr  oeddwn  am  geisio  gwneyd  am- 
odau,  os  gallwn,  a'r  llywodraethwr,  i  gael  my- 
ned  yn  ol  at  yr  afon. 

Erbyn  cyraedd  y  dref,  yr  oedd  y  porth  cyf- 


230  O    AMGYLOH    T    BYD. 

yng  wedi  ei  gau,  fel  arfer ;  ond  llwyddais  i 
fyned  i  mewn  heb  gymaint  o  drafferth  ag 
mewn  manau  eraill  yn  flaenorol.  Eithr  yr 
oedd  y  bobl  wedi  ymgasglu  mor  lluosog  i  gael 
golwg  arnom,  fel  y  cawsom  drafferth  fawr  i 
fyned  trwyddynt.  Yr  oedd  yr  holl  dref  wedi 
pentyru  ar  y  llwybr,  ac  yn  rhythu  arnom.  Y 
peth  cyntaf  oedd  myned  i  weled  y  llywodr- 
aethwr, ar  yr  hwn  yr  oedd  golwg  mwy  hawdd- 
gar  na'r  cyflredin  o  honynt.  Ni  chrybwyllodd 
air  am  fy  ngwaith  yn  chwilio  am  aur,  ac,  fel 
llywodraethwr  Appudie,  daeth  yntau  gyda 
mi  er  cael  gweled  y  pethau  oedd  ryfedd  iddo, 
a  gwnaethym  yr  oil  a  allwn  i'w  foddloni  ef. 
Eithr  ar  yr  aur  yr  oedd  f  y  holl  f  eddwl  yn  bar- 
haus ;  a  phe  buaswn  yn  gallu  siarad  yr  iaith 
yn  ddealladwy,  buaswn  wedi  amcanu  gwneyd 
rhyw  fath  o  araodau  a'r  llywodraethwr  i  gael 
myned  yn  ol  at  yr  afon ;  ond  aethym  i  or- 
wedd  y  noson  hono  heb  son  gair  am  hyny. 
Ond  methais  a  chysgu,  gan  faint  fy  helbul  yn 
nghylch  dyfeisio  y  cynllun  goreu  mewn  perth- 
ynas  i'r  aur. 

Ar  doriad  y  wawr  dranoeth  daeth  Faralaly 
y  cogydd  ataf  i'm  hysbysn  fod  y  llywodraeth- 
wr yn  darparu  i  anfon  milwyr  i'n  gym  yn 
mlaen  y  diwruod  hwnw.  Codais  yn  union- 
gyrchol,  gan  dybio  fod  y  llywodraethwr  wedi 


TAITH    I   MAJANGA.  231 

clod  i  wybod  pob  peth  yn  nghylch  yr  aur,  a'i 
fod  yn  cyineryd  y  dull  hwn  i'n  danfon  yn 
mlaen.  Aethym  at  y  llywodraethwr,  a  dy- 
wedais  wrtho  nad  oedd  arnaf  biysurdeb  am 
fyned  yn  mlaen.  Galwodd  ar  Faralaly  i  gyf- 
ieithu  rhyngorn  ;  a  dywedodd  y  llywodraethwr 
fod  y  wlad  yr  oeddym  i  fyned  trwyddi  yn 
llawn  o  anwariaid  drwg,  ac  yn  elynion  mawr 
i'm  canlynwyr,  lieblaw  i  ddynion  gwynion  ;  ac 
i'm  gwarchod  rhag  y  rhai  hyn  yr  oedd  yn  an- 
fon  pedwar  o  fil wyr  gyda  ni  trwy  y  wlad  bono; 
a  dywedodd  fod  yn  ofynol  i  ni  gychwyn  yn 
ddioed,  cyn  y  bycldai  i  ryw  dylwyth  o  bobl 
ddrwg  gychwyn  i  ryw  fath  o  flair  oedd  i  fod 
yn  un  o'r  pentrefi  yr  oeddym  i  fyned  trwyddo. 
Pa  un  ai  fy  mywyd  ai  ynte  yr  aur,  oedd  yr 
acbos  o'r  holl  bethau  hyn,  nid  oeddwn  sicr  ar  y 
pryd ;  ond  yr  oeddwn  yn  gweled  na  buasai 
yn  ddoethineb  gwingo  yn  erbyn  myned  yn 
mlaen,  a  gadael  yr  aur  a  phobpeth.  Yr  oedd 
y  llywodraethwr  yn  siarad  yn  dyner  a  phwyll- 
og,  ac  yr  oedd  wedi  bod  yn  Tananarivo  ei  huu- 
an  yn  moreu  ei  oes.  Hefyd  yr  oedd  yno  ryw 
fath  o  bregethwr,  a  dwy  ddynes,  yn  gallu  dar- 
llen  ac  ysgrifenu  tipyn  yn  eu  hiaith  eu  hunain, 
a  gwnaeth  y  llywodraethwr  iY  rhai  hyn  ys- 
grifenu nodyn  ar  bapyr  oedd  genyf,  yr  hwn 
yr  oeddwn    i'w  roddi  i  lywodraethwr  y  pen- 


232  O    AMOYLOH    Y    liYD. 

tref  agosaf.  Felly  gadewais  bawb  yn  y  pen- 
tref  mawr  hwnw  yn  gyfeillgar.  Daeth  y  lly  w- 
odraethwr  ei  hun  i'm  hanfon  am  tua  dwy  fill- 
tir.  Ar  ei  gychwyniad  yn  ol  rhoddais  ddolar 
iddo  ef  a'i  ddau  ganlynwyr  a  aethant  yn  ol 
gydag  ef,  yr  hyn  a  wnaeth  iddynt  wenu  a  di- 
olch,  ac  ewyllysio  yn  dda,  &c. 

Yr  oedd  ein  nifer  ar  ol  hyn  yn  ddeg,  sef  y 
pedwar  milwr,  a  dynes,  yr  hon  oedd  hefyd  yn 
cario  gwaewifyn,  fy  hunan  a'r  gweision.  Yr 
oedd  fy  meddwl  eto  yn  aros  yn'  ol  o  amgylch 
yr  aur.  Er  fy  mod  yn  credu  mai  anfon  y  mil- 
wyr  i'm  cadw  rhag  gwneyd  gwaith  cyffelyb  yr 
oedd,  eto  yr  oeddwn  yn  credu  y  buasai  modd 
prynu  y  llywodraethwr  i  fod  o  fy  nhu ;  ond  yr 
oeddwn  yn  gweled  y  byddai  iddo  yntau  drwy 
hyny  beryglu  ei  hunan ;  felly  boddlonais  i 
fyned  yn  mlaen.  Pan  y  gwelwn  rywbeth  i 
dynu  fy  sylw,  cymerwn  fy  amser,  fel  o'r  blaen, 
a  boddlonai  y  milwyr  i  bob  peth,  heb  ddy- 
wedyd  gair  yn  groes  ;  ond  yn  ami  rhedent  yn 
mlaen  i  benau  y  bryniau  er  cael  golwg  yn 
mlaen,  rhag  ofn  y  byddai  rhyw  berygl  o'n 
blaen,  neu  ddynion  drwg  yn  ymguddio  ar 
ochr  y  llwybr.  Oyraeddasom  y  pentref  nesaf 
erbyn  pedwar  o'r  gloch  y  prydnawn,  ac  anfon- 
ais  y  nodyn  i'r  llywodraethwr.  Yn  mhen  rhai 
oriau,  modd  bynag,  cefais  nad  oedd  wedi  agor 


TAITH    I   MAJANGA.  233 

y  llythyr,  gan  nas  gwyddai  pa  beth  i'w  wneyd 
a'r  ainlen  a  roddaswn  am  dano.  Cymerais  ef 
ganddo  ac  agorais  ef,  ond  nis  gallai  y  llywod- 
raethwr  na  neb  arall  yn  y  dref  ei  ddarllen, 
felly  ceisiais  wneyd  hyny  fy  hunan,  a  llwydd- 
ais  i  swnio  rhai  geiriau  yn  ddealladwy  iddo. 
Beth  bynag,  cefais  orchymyn  i  gario  y  nodyn 
i'r  llywodraethwr  nesaf,  a  pharheais  i'w  gludo 
yn  y  modd  hwn  am  bed  war  diwrnod,  o  her- 
wydd  nad  oedd  neb  yn  gallu  ei  ddarllen.  Yr 
oeddwn  yn  cael  gosgordd  o  bedwar  milwr  o'r 
naill  bentref  i'r  Hall,  nes  y  daethom  i  gwr  di- 
ffaethwch,  neu  " No-man's-land"  fel  y  geilw  y 
brodorion  ef,  pryd  y  cawsom  chwe'  niilwr. 
Cymerai  i  ni  dri  diwrnod  i  groesi  y  diffaethwch, 
yn  ystod  y  rhai  nid  oedd  gobaith  i  ni  weled 
tref  na  thy,  felly  cymerasom  ddiwrnod  o  or- 
phwysdra  i  barotoi  gogyfer  a'r  daith. 

Mae  rhandir  yr  Hovas  yn  terfynu  ar  gwr  y 
diffaethwch  hwn,  ac  eiddo  y  Sakalavas  yn  de- 
chreu  ar  y  tu  arall  iddo.  Ni  ddaw  y  rhai  di- 
weddaf  un  amser  i  wlad  yr  Hovas  heb  fod  yn 
finteioedd  lluosog,  ac  felly  mae  y  ddau  lwyth 
yn  dra  gelynol  i'w  gilydd.  Yr  ydoedd  ar  fy 
mormidas  gymaint  o  ofn  croesi  y  parth  hwn 
fel  nas  gallwneu  darbwyllo  i  fyned  yn  mlaen 
nes  cael  gaii  y  llywodraethwr  anfon  wyth  mil- 
wr gy da  ni,     Yr  oedd  y  wlad   ar  y  cyntaf  yn 


234  O    AMGYLOH   Y    BYD. 

fryniog,  ac  yn  cael  ei  dyfrhau  yn  rheolaidd, 
ond  yu  f uan  daethom  i  fan  lie  yr  oedd  math  o 
wybed  duon,  tebyg  i  mosquitoes,  mor  lluosog  a 
blinderus  fel  y  buasai  ychydig  ddyddiau  yn 
eu  plith  yn  ddigon  i  boeni  dyn  i  farwolaeth. 
Wedi  pedair  awr  o  gerdded  a  rhedeg  caled 
daethom  allan  o'u  cyraedd,  Yr  oeddym  wedi 
gorchuddio  ein  gwynebau,  ac  heblaw  hyny  yn 
gorfod  euro  ein  hunain  yn  barhaus  a  hushes  ; 
felly  yr  oeddym  wedi  rhedeg  ein  hunain  yn 
hollol  allan  o  wynt,  pan  y  cyraeddasom  Ian 
afon  risialaidd,  yn  yr  hon  yr  ymdrochais,  a 
chysgais  y  noson  hono  ar  gareg  fawr  yn  nghan- 
ol  yr  afon.  Dranoeth  teithiem  eto  i  wlad  oedd 
yn  llawn  o  wahanol  fwnau,  o'r  rhai  hefyd  y 
cedwais  amryw  bwysi,  er  eu  profi  pan  ddeuwn 
i  ryw  le  gwareiddiedig  ;  ac  yr  wyf  wedi  cael 
lie  i  gredu  fod  amser  yn  aros  y  parthau  hyny 
o  Madagascar  pan  y  bydd  yn  rhyfeddol  yn'yr 
ystyr  f wnawl.  Ond  nid  oedd  un  math  o  hel- 
wriaeth  i'w  ganfod  yn  unlle,  nac  aderyn  i  dori 
ar  ddystawrwydd  yr  anialdir.  Boreu  y  tryd- 
ydd  dydd  yn  yr  anialwch  cyfarfuasom  a  chan- 
oedd  o'r  Sakalavas  ar  eu  ifordd,  gyda  beichiau 
o  amrywiol  nwyddau,  ac  ugeiniau  o  wartheg 
a  moch,  i  farchnad  a  gynelid  yn  un  o  drefi  yr 
Hovas  y  daethom  trwyddi.  Cynelir  y  march- 
nadoedd  hyn  bob  wythnos,  eithr  ni  feiddia  y 


TAITH    I    MAJANGA.  235 

Sakalavas  fyned  iddynt  heb  fod  yn  barod  i 
ryfel.  Teithient  yn  un  llinell  hir,  yn  ymestyn 
am  oddeutu  milltir  o  ffordd.  Ymddangosent 
yn  gyf eillgar,  ond  er  hyny  crynai  f y  mormidas 
gan  ofn.  Ateliais  rai  o  honynt,  gan  ofyn  pris 
buwch,  a'r  ateb  ydoedd,  dwy  ddolar.  Dyma 
le  am  fuchod,  onide  ?  * 

Erbyn  y  nos  cyrhaeddasom  bentref  bychan, 
yr  hwn  oedd  y  cyntaf  heb  gaerau  o'i  amgylch 
y  daethom  iddo  er  yr  ail  ddiwrnod  wedi  gad- 
ael  Tananarive  Safai  hwn  ar  Ian  y  brif  afon 
yn  y  parthau  hyny,  a'r  hon  yr  oeddym  y  dydd 
canlynol  i  ddechreu  teithio  ami  mewn  eweh 
am  bellder  o  75  i  80  milldir.  Yn  fuan  ar  ol 
cyraedd  aethum  at  yr  afon  gan  ymdrochi,  yr 
hyn  oedd  bob  amser  yn  adnewyddiad  mawr  i 

*  Dylaswn  grybwyll  cyn  hyn  mai  Mexican  dollars  yd- 
yw  yr  arian  cylchredol  trwy  holl  Madagascar;  ond  mae 
darnau  five  francs  {French)  yn  pasio  yn  rhwydd  yn  y  prif 
farchnadoedd.  Nid  oes  yn  Madagascar  arian  manachna 
doleri ;  ac  i  wneyd  y  diffyg  hwn  i  fyny  mae  y  doleri  yn 
cael  eu  tori  gyda  chyn  caled  a  morthwyl  i  ddarnau  o  wa- 
ll an  ol  faintioli,  o  faint  pen  pin  i  fyny ;  ac  y  mae  pawb 
yn  cario  dorian  fechan  i  bwyso  y  darnau  a  gwybod  eu 
gwerth.  Mae  y  dull  hwn  yn  drafferthus  iawn.  Aethym 
unwaith  heb  ddim  o'r  arian  drylliedig,  ac  nid  oedd  cyn 
a  morthwyl  i'w  cael;  felly  gofelais,  pan  gefais  gyfieusdra, 
i  ddarnio  digon  o  ddoleri  i  bara  tra  y  byddwn  yn  yr  yn- 
ys,  fel  na  chawn  yr  helbul  hwnw  drachefn. 


236  O    AMGYLCH    Y    BYD. 

mi ;  ond  braidd  cyn  fy  mod  yn  y  dwfr  rhedodd 
yr  lioll  bentref  i  lawr  gan  waeddi  voy,  voy,  h. 
y.,  alligator.  Dychrynwyd  fi  gan  hyn,  a  rhed- 
ais  all  an  gan  dybied  ei  fod  ar  gael  gafael  yn- 
wyf ;  eithr  deallais  nad  oeddynt  wedi  gweled 
un  yr  amser  hwnw,  ond  eu  bod  yn  gwybod 
fod  pedwar  o  honynt  yn  y  llyn  hwnw,  y  rhai 
a  ddeuent  ar  brydiau  yn  y  nos  mor  bell  a'r 
pentref.  Wedi  dychwelyd  i'r  pentref  yr  oedd 
blinderau  eraill  yn  fy  aros  yn  y  ffurf  o  mos- 
quitoes a  llygod — y  rhai  diweddaf  mor  lluosog 
a  hyf  ag  i  geisio  cario  y  ganwyll  ymaith  cyn  i 
mi  orphen  swpera,  ac  nid  oedd  un  dyben  ceisio 
en  cadw  draw  nes  ei  rhoddi  ar  le  uchel. 
Ceisiais  gysgu,  ond  rhedai  y  llygod  yn  ol  a 
blaen  dros  fy  ngwyneb  gan  ymddangos  fel  pe 
yn  cymeryd  fy  nhrwyn  yn  nod  i  neidio  drosto. 
O'r  diwedd  codais  a  gelwais  ar  Faralaly,  yr 
hwn,  gydag  un  arall,  ddeallais  oedd  yn  cysgu 
allan  ar  fath  o  blntform  bychan  wedi  ei  osod 
ar  bedwar  polyn  tua  saith  troedfedd  oddiwrth 
y  llawr.  Am  y  gweddill  o'r  noson  cymerais 
i  feddiant  o'r  lie  hwnw  gan  eu  gyru  hwy  i 
rywle  arall,  a  thrwy  hyny  cefais  ymwared 
rhag  y  llygod.  Dranoeth  daethum  i  bentref 
mawr  lie  y  cefais  well  ty  i  aros  ynddo.  Ym- 
ddangosai  y  trigolion  yn  fwy  gwareiddiedig 
yma  heb  fod  yn  ymdyru  i'r  ty,  fel  yn  y  manau 


tAiTS    i"  MAJANGA.  23? 

eraill,  i  lygad-rythu  ar  bobpetli.  Ond  yr 
oeddwn  yn  awyddus  am  gyraedd  Majanga  a 
chael  golwg  ar  ddwfr  hallt  unwaith  yn  rhagor, 
felly  anfonais  Faralaly  i  logi  canoe  i'n  cludo  i 
lawr  yr  afon.  Cefais  ddeall  yn  fuan  mai  i 
Morvoy,  pentref  pwysig,  tua  ugain  milldir  o 
Manjanga  y  gallent  fyned  bellaf  gyda'r  canoe, 
a  bod  yn  rhaid  cymeryd  rhyw  fath  o  sloop 
oddi  yno  i  Majanga.  Deuai  milwyr  gyda  ni 
fel  o'r  blaen,  ac  yr  oeddyrn  dan  orfod  i  gynier- 
yd  pob  ymborth  i'n  canlyn,  gan.  nad  oedd  un 
pentref  i'w  gael  rhwng  yno  o  Morvoy. 

Yr  oedd  yr  afon  ar  y  cyntaf  yn  llydan,  ond 
yn  fas.  Gwelid  amryw  adar,  a  saethais  rai 
tlysion  anghyffredin  yn  cynwys  parrots  aml- 
liwiog.  Arosasom  y  noson  gyntaf  ar  ynys 
fechan,  ond  yr  oedd  y  gwybed  rnor  flinderus 
fel  y  gorfu  i  ni  adael  y  lie  hwnw  yn  fuan,  a 
phrysuro  i  lawr  yr  afon.  Boreu  dranoeth 
teimlais  fy  nghefn  yn  oer,  ac  yr  oedd  fy  ngwef- 
usau  yn  glasu,  a'm  danedd  yn  euro  yn  nghyd, 
yr  hyn  a  arwyddai  fy  mod  ar  gael  y  clefyd. 
Gorchyniynais  gymeryd  y  eweh  i'r  Ian,  lie  y 
cyraerais  feddyginiaeth  a  choffi,  a  syrthiais  i 
drwm-gwsg  am  rai  oriau.  Pan  ddeffroais 
cefais  fod  Faralaly  wedi  fy  nghadw  rnor  boeth 
fel  yr  oeddwn  wedi  chwysu  yn  fawr,  yr  hyn 
debygaf  f u  yn  f oddion  i  weithio  y  clefyd  allan. 


238  O    AjiGYLOH   Y    BYH 

Tywynai  yr  haul  yn  boeth  erbyn  hyn,  a  phry- 
surais  yn  mlaen  ar  y  daith,  gan  osod  gorchudd 
uwchben  y  rhan  o'r  cwch  lie  y  gorweddwn. 
Y  noson  hono  penderfyuais  wneyd  math  o 
babell  o  ryw  frethyn  oedd  genyf,  er  cadw  y 
gwybed  draw.  Grlaniasom  ar  lanerch  led  isel 
a  thywodlyd,  a  gorchymynais  godi  y  babell 
ychydig  latheni  o  Ian  yr  afon.  Tra  wrth  y 
gorchwyl  ceisiai  y  Mormidas  ddweyd  cryn 
lawer  o  rywbeth  wrthyf,  ond  gan  na  theirulwn 
yn  dda  ni  thelais  nemawr  sylw  iddynt.  Modd 
bynag,  sylwais  eu  bod,  o  herwydd  rhy w  achos, 
wedi  sefydlu  eu  hunain  gryn  lawer  yn  mhell- 
ach  oddiwrth  yr  afon,  ac  oddi  wrthyf  finau 
nag  arfer.  Ni  feddyliais  fod  dim  o'i  le  ar  y 
pryd,  eithr  rywbryd  yn  nghanol  y  nos  tybiais 
y  gallai  mai  ofn  alligators  oedd  arnynt,  yr  hyn 
a  barodd  gryn  anesmwythder  i  mi.  Yn  fuan 
clywais  dwrw  yn  y  gwellt  a'r  bamboos  oedd 
rhyngwyf  a'r  afon,  a  chodais  gwr  y  babell  i 
fyny,  pryd  y  canfyddais  un  o'r  creaduriaid 
hyny  yn  ymwthio  tuag  ataf.  Neidiais  i  fyny, 
gan  deimlo  gwallt  fy  mhen  yn  gwneyd  yr  un 
modd.  Daeth  y  Mormidas  yn  fuan  ataf,  ac 
wedi  taflu  ceryg  i'r  gwellt  trodd  y  creadur  yn 
ol  tua'r  afon.  Saethais  at  ddau  o  honynt,  ond 
ni  pharodd  hyny  un  cyffro  iddynt.  Tebyg 
mai  arogl  bwydydd  a'u  tynasai  tua'r  fan  lie 


TAITH    I    MA  JANG  A.  239 

yr  oeddwn.  Gwelswn  ganoedd  o  honynt  ar 
hyd  yr  afon,  ond  fel  rheol  nid  oeddynt  agos 
gymaint  a  rhai  a  welais  ar  yr  arfordir  dwyr- 
einiol.  Teithiais  drwy  y  dydd  a'r  nos  ddy- 
lynol  er  cyraedd  Morvoy,  yr  hyn  a  wnaed  tua 
thri  o'r  gloch  y  boreu. 

Anfonais  y  llythyr  a  dderbyniais  gan  lyw- 
odraethwr  Minantanana — sef  y  pentref  lie  y 
llogais  y  cwch — at  lywodraethwr  Morvoy,  yr 
hwu  a  drigai  ar  ben  bryn  uwchlaw  y  pentref. 
Yr  oeddwn  wedi  cael  ar  ddeall  fod  y  llyw- 
odraetliwr  hwn  yn  berthynas  agos  i'r  Prif 
Weinidog  yn  Tananarivo,  a  bod  ei  eiriau  bron 
mor  awdurdodol  ar  yr  arfordir  hwn  ag  eiddo  y 
Frenines.  Yn  f uan  daeth  cenad  i'm  gwahodd 
i'r  palas,  ac  erbyn  f  y  mod  wedi  ymdrwsio  ychy- 
dig  daeth  pedwar  swyddog  mewn  lifrai  i'm 
cyrchu.  Yr  oedd  y  Lly wodraethwr  ar  y  veranda 
wedi  ymwisgo  mewn  dillad  duon  fel  Ewrop- 
ead.  Cyferchais  ef  a'i  wraig — yr  hon  oedd 
un  a'r  Hovas  mwyaf  golygus  a  welais — a 
gwahoddwyd  fi  i'r  ty,  yr  hwn  oedd  yn  debyg 
i  dy  Ewropead  cyfoethog,  gyda  darluniau 
heirdd  yn  crogi  ar  y  pai  wydydd.  Daeth  y 
morwynion  a  choffi  i  mewn,  o'r  hwn  y  cyfran- 
ogodd  y  lly  wodraethwr  a'i  wraig,  ei  brif- 
swyddog,  a  minau.  Wedi  hyn  daeth  i  ddang- 
os  y   cap  el   i   mi,  yr  hwn,  yn  ol  eu  tyb  hwy 


240  0    AMGYLCH    Y    BYD. 

oedd  wedi  ei  addurno  yn  gostfawr.  Gofynodd 
i  mi  aros  am  ychydig  ddyddiau,  a'r  hyn  y  cyd- 
syniais.  Yn  y  pryduawn  daeth  seindorf,  y 
rhai  oedd  yn  cael  eu  llogi  er  budd  i'r  llywod- 
raethwr, i  chwareu  mewn  lie  cysgodol,  dan  y 
coed,  o  ilaen  y  ty,  lie  hefyd  y  rhoddwyd.  cadeir- 
iau  esmwyth  i'r  Llywodraethwr  a  fy  hunan  i 
eistedd  ynddynt ;  ac  yn  ol  gorchymyn  y  Llyw- 
odraethwr ymgasglodd  ugeiniau  o  ddynion  a 
merched  i  ddawnsio.  Ceisiasant  fyned  trwy 
fatli  a  quadrille  yn  ol  y  dull  Ewropeaidd; 
cefais  engraifft  o'r  Malagazi  dance.  Tua'r 
hwyr  daeth  masnachydd  Arabaidd  heibio,  yr 
hwn  oedd  yn  medru  ychydig,  Seisneg,  a  gwa- 
hoddwyd  ef  i  aros  swper.  Trwy  ei  gyfrwng 
ef  holwyd  llawer  arnaf  am  Rwsia,  Twrci,  a 
gwledydd  eraill,  am  y  rbyfel,  ac  a  oedd  tnedd- 
iad  Lloegr  yn  gyfeillgar  tuag  at  Madagascar  ai 
nad  oedd.  Atebais  yr  oil  oreu  gallwn,  a  bod 
Lloegr  yn  eithaf  cyfeillgar  tuag  at  Madagas- 
car, oddieithr  gyda  golwg  ar  ei  gwaith  yn 
cludo  caethon  o  Mozambique.  Dywedais  na 
byddai  i  Lloegr  orphwys  nes  llwyr  atal  y  fas- 
nach.  Atebodd  y  llywodraetliwr  nad  oedd  ef 
yn  ffafriol  i'r  fasnach,  a  bod  y  bai  yn  gor- 
phwys  yn  gwbl  ar  y  masnachwyr.  Wedi  aros 
dan  ddiwrnod  a  noson  gyda'r  llywodraethwr 
caredig  hwn,  llogodd  Arab  sloop  i'n  danfon  i 


TAITH    I    MAJANOA.  241 

Majanga,  yr  hon  a  gyrhaeddasom  dranoeth. 
Gwnaeth  le  cysurus  i  mi  ynddi,  ac  anfonodd 
ei  llon'd  o  forwyr  a  milwyr  gyda  mi  i  Ma- 
janga. 

Hon  yw  y  dref  bwysicaf  ar  yr  arfordir  gor- 
llewinol,  a'r  unig  rai  y  gellid  en  hystyried  yn 
Ewropeaid  yn  y  lie,  ydynt  dri  o  Ffranewyr, 
un  o'r  rhai,  modd  bynag,  sef  y  Trafnoddydd 
Ffrengig,  sydd  yn  enedigol  o  Ynys  Bourbon. 
Er  nas  gallai  siarad  Seisneg  gwahoddodd  y 
Trafnoddydd  fi  i  wneyd  fy  nghartref  gydag  ef 
nes  y  cawn  gyflensdra  i  ymadael.  Yn  inhen 
ychydig  oriau  ar  ol  cyraedd  y  lie,  derbyniais 
nodyn  Seisnig  yn  fy  ngwahodd  i  alw  gyda 
Madame  Baker.  Dygwyd  y  nodyn  gan  fach- 
gen  bychan,  melyn,  yr  hwn  a  wisgai  gadwen 
aur,  yn  bwys  o  leiaf  am  ei  wddf,  ac  hefyd  yn 
unol  a  dull  India  Asiaidd  gwisgai  gylchau 
arian  am  ei  goesau,  nes  bod  yn  boenus  iddo 
gerdded.  Yn  ol  y  cais  gelwais  gyda  Madame 
Baker,  yr  hon  sydd  yn  enedigol  o  Cape  of 
Good  Hope,  ae  yn  felen  o  ran  Uiw.  Yr  oedd 
ganddi  luaws  o  addurniadau  o'i  deutu  fel  ei 
mab  a'i  merched.  Daethai  hi  yno  ddwy  nyn- 
edd  ar  hugain  yn  ol,  a  phriododd  Indiad  cy- 
foethog,  a  hi  sydd  fel  brenines  ar  y  lie  hwn. 
Gallai  siarad  Seisneg  da  ac  yr  oedd  yn  falch  o 
weled  pawb  a  allent  yoiddyddan  a  hi  yn  yr 
11* 


242  O    AMGYLCH    Y    BYD. 

iaith  hono.  Cefais  croesaw  mawr  ganddi.  Os 
ediychir  ar  y  map  gwelir  fod  Majanga  bron 
yn  union  i'r  gogledd  o  Tananarive  Fel  hyn 
yr  wyf  wedi  cael  y  pleser  o  groesi  Madagascar, 
yr  hyn  ni  chynawnwyd  ond  gan  nifer  bychan 
o  bobl  wynion  yn  flaenorol. 


DWYREINBARTH   AFFRICA.  243 


PENNOD  IX. 

Yn  ol  i  Affrica —  Glanio  yn  Mozambique — 
Gael  y  clef  yd — Cyfarfod  a  boneddwyr  Pryd- 
einig — Hela  ar  y  Cyfandw — Dal  afon-farch 
— Desgrifiad  o'r  dref  aH  hynodion —  Ymwel- 
iad  a  Quilimane—  Afon  Zambezi — Ffarwel- 
io  d)r  boneddwyr — Oalw  yn  Inhambane — 
Hynodrwydd  y  lle  —  Delugoa  Bay — Port 
Natal — Glanio  yn  Poi*t  Elizabeth,  <&c. 

Ar  ol  aros  yn  Majanga  am  12  diwrnodd  cef- 
ais  gyne  i  ymadael  gyda  agerlong  o'r  enw 
"  Cashmere,"  berthynol  i'r  British  India  S.  N. 
Co.  Y  cwmni  hwn  sydd  yn  cludo  y  llythyr- 
godau  o  Aden  i  Zanzibar,  oddi  yno  i  Ynys- 
oedd  Comoro  a  Nossi-Be,  yna  i  Majanga,  ac 
oddi  yno  i  Mozambique,  Affrica.  Greilw  yr 
agerlong  Cashmere  yno  yn  fisol,  eithr  y  tro 
hwn  ni  arosodd  yno  ond  dwy  awr.  Cryn 
orchwyl  yn  yr  amser  byr  hwnw  oedd  casglu  fy 
holl  gelfi  yn  nghyd,  ffarwelio  a'r  Llywodraeth- 
wr,  Madame  Baker,  y  Trafnoddydd  Ffreng- 
ig,  ac  eraill  a  fuont  yn  hynod  garedig  wrthyf 
yn  ystod  fy  arosiad  yn  y  dref.  Cwblheais  ef 
yn  llwyddianus,  modd  bynag,  ac  yn  fuan  yr 
oeddwn  yn  hwylio  allan  o'r  bay  ardderchog 
yn  ol  cyflymdra  o  ddeng  milldir  yr  awr.     Tua 


244  O    AMGYLCH    Y    BYD. 

haner  cant  o  oriau  o  dywydd  dymunol  a'n 
dygodd  i  angorfa  diail  Mozambique,  ac  ang- 
orwyd  mewn  lie  manteisiol  i  weled  y  dref,  yr 
hon  a  ymddangosai  yn  dra  niawreddog,  gyda 
thai  uche]  a  chadarn. 

Mae  tref  Mozambique  wedi  ei  hadeiladu  ar 
ynys,  ar  y  pen  allanol  i'r  hon  y  mae  amddi- 
ffynfeydd  cedyrn  a  helaeth.  Adeiladwyd  hwy 
gan  y  Portugiaid  tua  thri  chan'  mlynedd  yn 
ol,  ond  er  hyny  dywedir  eu  bod  mor  gyfleus 
at  y  dyben  yr  adeiladwyd  hwy  a  rhai  a  adeih 
edir  yn  y  dyddiau  hyn.  Dengys  hyn  nad  yd- 
oedd  y  Portugeaid  yr  adeg  hono  yn  israddol  i 
neb  mewn  rhyfel,  mwy  nag  mewn  pethau  er- 
aill.  Bu  y  genedl  hono  unwaith  ar  y  blaen  i 
bron  bob  cenedl  mewn  ysbryd  anturiaethus, 
yn  enwedig  gyda  morwriaeth.  Hwylient  i 
barthau  pellenig,  gan  ddarganfod  gwledydd 
ac  ynysoedd  oeddynt  hyd  hyny  yn  anadna- 
byddus ;  a  phe  byddai  modd  cael  allan  eu 
holl  hanes,  credwyf  y  ceid  eu  bod  yn  fwy 
hyddysg  yn  ngwahanol  barthau  Anrica  nag 
un  genedl  arall.  Ond  gadawaf  i'r  Portugeaid 
gan  fyned  i'r  Ian  gyda'r  stiward.  Nid  oeddwn 
yn  teimlo  yn  dda  er  ys  rhai  oriau  cyn  cyraedd 
y  dref,  ac  ofnwn  fy  mod  ar  gael  ail  ymweliad 
gan  y  clef  yd.  Yn  mhen  ychydig  fynydau  ar 
ol  glanio  teimlwn  fy  hun   yn   gwaethygu,   a 


DWYREINBARTH    AFFRIOA.  245 

hysbysais  y  stiward  fy  mod  am  fyned  i  west- 
dy  yn  ddioed,  Tarewais  ar  ddau  frodor  o 
Zanzibar  yn  gallu  siarad  Seisneg,  y  rhai  a'm 
cyfarwyddasant  i'r  unig  westdy  yn  y  lie.  An- 
fonodd  y  perchenog,  yr  hwn  oedd  yn  gallu 
siarad  ychydig  Seisneg,  Negro  bychan  i  ddang- 
os  fy  ystafell  1  mi,  ac  aethym  i'm  gwely,  lie  y 
bum  am  dri  diwrnod  cyn  gallu  sefyll  uwch 
ben  fy  nhraed.  Nid  oedd  un  feddyginiaeth 
yn  aros  gyda  mi,  ac  yr  oedd  cylchrediad  y 
gwaecl  drwy  fy  aelodau  bron  wedi  darfod. 
Anfonais  am  feddyg  Arabaidd,  ond  ni  feddai 
un  feddyginiaeth  na  feddwn  fy  hunan,  a'r  cyf- 
an  a  wnaeth  ydoedd  rhwbio  er  hywyddo  cylch- 
rediad y  gwaed  yn  fy  aelodau.  Modd  bynag, 
wedi  tri  diwrnod,  gellais  gymeryd  llonaid 
llwy  de  o  quinine. 

Yr  oeddwn  wedi  cael  fy  nysgu  i  gredu  y  bu- 
asai  cymaint  a  hyny  o  quinine  bron  yn  ddigon 
i  fy  11  add,  hyd  nes  yr  hysbyswyd  fi  gan  rai 
profiadol  yn  yr  amgylchoedd  hyny,  fod  yn 
angenrheidiol  cymeryd  llonaid  llwy  de  fechan, 
cyn  y  byddai  ei  effaith  yn  sicr.  Ond  yr  oedd 
y  Portugeaid  bob  amser  yn  gofalu  am  gymer- 
yd physic  neu  ry  wbeth  arall  i  agor  y  corff  cyn 
cymeryd  quinine  /  ac  mae  yn  ddiameu  ei  fod 
yn  cael  mwy  o  eifaith  felly,  ac  yn  llai  niweid- 
iol  i'r  cyfansoddiad.    Erbyn  tranoeth  yr  oedd- 


246  O    AMGYLCn    Y    l.YD. 

wn  wrth  y  bwrdd  yn  un  o'r  rhai  cyntaf,  ac  ni 
bnm  ond  ychydig  amser  cyn  gwneyd  i  fyny 
yn  effeithiol  am  y  tri  diwrnod  y  bum  yn  ab- 
senol  oddiwrtho. 

Pan  yn  Madagascar,  fy  mwriad  oedd  myned 
gyda'r  agerlong  Cashmere  i  Zanzibar,  ac  oddi- 
yno  i  Aden,  Arabia,  lie  y  cawn  gyfleusdra  i 
gael  agerlong  arall  i'm  cymeryd  trwy  y  Mor 
Coch  i  ddinas  Suez,  ac  i  ymweled  a  phrif 
l-yfeddodau  gwiedydd  yr  Aifft  a  Chanaan,  ac 
yna  dychwelyd  trwy  Ewrop  i  Grymru.  Ond 
cyn  i  mi  wella  o  fy  salwch,  yr  oedd  y  Cash- 
mere wedi  cychwyn  ar  ei  thaith  gyda  lluaws  o 
deithwyr  Portugeaidd  ar  eu  taith  i  Portugal. 
Y  newydd  cyntaf  am  yr  agerlong  anffodus 
hon  oedd  ei  bod  wedi  myned  yn  ddrylliau,  a 
soddi  mewn  ystorm  enbyd  rhwng  Zanzibar  ac 
Aden,  ar  y  fordaith  hono,  a  cholli  amryw  fyw- 
ydau,  yn  nghyda'r  holl  lythyrau,  a  phob  peth 
arall  oedd  ynddi.  Felly  yr  oeddwn  yn  cyd- 
nabod  fod  fy  salwch  y  tro  hwn  wedi  fy 
nghadw  rhag  cyfarfod  a  nerthoedd  echrydus  y 
dymestl  bono. 

Fy  ngorchwyl  cyntaf  wedi  codi  allan  yd- 
oedd  chwilio  am  rywun  yn  gallu  siarad  Saes- 
neg.  Yr  unig  Sais  yn  y  dref,  mor  belled  ag 
y  gwyddai  perchenog  y  gwesty,  ydoedd  Cap- 
ten   Elton,  y  utraf noddydd   Prydeinig.     Trwy 


DWYREINBAKTH    AFFKICA.  247 

gyrnorth  yr  Union  Jack,  yr  hon  a  chwyiiai 
uwchben  un  o'r  adeiladau  goreu  yn  y  dref,  ni 
bum  nemawr  o  amser  cyn  dod  o  hyd  i  Capt. 
Elton,  gan  yr  hwn  y  cefais  dderbyniad  croes- 
awgar.  Cefais  fod  yn  nhy  y  trafnoddydd  am- 
ryw  Saeson,  sef  personau  o'r  enw  Rhodes  a 
Downey,  yn  nghyda  dau  swyddog  a  phedwar 
morwr,  perthynol  i'r  Hong  ryfel  Lynx.  Ym- 
ddengys  fod  y  Lynx  wedi  dal  Arab  Dhaw, 
neu  sloop  yn  cludo  caethion  o-  Mozambique  i 
Madagascar,  ac  anfonasid  y  chwech  olaf  yn  ol 
i  Mozambique  gyda'r  sloop,  yr  hon  a  suddwyd 
ganddynt  ar  ol  rhyddhau  y  caethion.  Yr 
oeddynt  y  pryd  hwnw  yn  dysgwyl  am  ddy- 
fodiad  y  Lynx,  i'w  cyrchu.  Capt.  Elton  yd- 
oedd  y  trafnoddydd  sydd  eisoes  wedi  ei  gry- 
bwyll,  am  mai  efe  ddaeth  gyda'r  pedwar  ar- 
ch wilwyr  o  amgylchoedd  yr  afon  Zambezi  i 
Natal.  Cefais  ar  ddeall  fod  Roebuck  wedi 
cyfarfod  Capt.  Elton  yn  Durban  ar  ol  i  mi 
ymadael,  ac  iddynt  ddod  gyda'u  gilydd  i 
Quilimane,  lie  y  bu  i  Roebuck  fyned  yn  mlaen 
i  fyny  yr  afon  uwchlaw  Tate.  Cefais  ar  dde- 
all fod  Mr.  Rhodes  yn  un  o  hen  gyf'eillion  pen- 
af  Roebuck.  Grwnaeth  cyfarfod  a'r  bonedd- 
wyr  hyn  i  minau  deimlo  fel  dyn  newydd  ;  ac 
wedi  disgyn  ar  unwaith  i  ganol  cyfeillion,  yr 
oedd  yn  rhaid  i  mi  bellach  aros  gyda  hwy. 


248  O    AMGYLCH    Y    BYD. 

Ganddynt  livvy  y  cefais  y  wybodaeth  gynt- 
af  fod  Transvaal  wedi  dyfod  i  feddiant  Lloegr, 
a  dywedent  fod  y  newyddion  diweddaraf  yn 
addawol  iawn  gyda  gorwg  ar  y  meusydd  aur. 
Cododd  hyn  awydd  ynof  am  fyned  eilwaith  i 
Ddeheubarth  Aifrica,  yn  lie  myned  drwy  y 
Mor  Coch,  fel  y  bwriadwyd  genyf  yn  flaenor- 
ol.  Yr  oedd  genyf  dair  wythnos  i  aros  yn 
Mozambique  cyn  y  cawn  agerlong  i  fyned  tu- 
a'r  Deheubarth,  y  rhai  a  dreuliais  yn  lied  gy- 
surus.  Bu  i'r  Capt.  Elton,  Rhodes,  Downny, 
y  ddau  swyddog,  a  fy  hunan,  a  llu  o'r  brodor- 
ion,  fyned  mewn  cwch  o  ynys  Mozambique  i'r 
cyfandir.,  lie  y  treuliasom  amryw  ddyddiau  yn 
yr  anialwch  yn  hela.  A  dyma'r  lie  a  gyfrifir 
yn  nefoedd  yr  helwyr.  Yr  oedd  pob  math  o 
fwystfilod,  o'r  cawrfil  i  lawr,  i'w  gweled  yno. 
Lladdasom  ddau  lewpart,  pump  o  giraffes,  a 
gwelsom  luaws  o  afon-feirch  anferth  mewn 
cryfder  a  maintioli ;  ac  ar  ol  hir  amser  llwydd- 
odd  y  brodorion  i  ladd  un  o  honynt  trwy 
blanu  math  o  dryferi  ynddo  tra  yn  y  dwfr. 

Nid  yw  yn  anhawdd  cael  hyd  i'r  creadur- 
iaid  anferth  hyn,  trwy  eu  bod  i'w  clywed  yn 
pesychu  ac  yn  tisian,  weithiau  am  filltiroedd  ; 
ac  o  herwydd  eu  bod  mor  fawr,  nis  gallant 
ymguddio  yn  yr  afonydd  heb  ddangos  eu  hun- 
ain  rywffordd  neu  gilydd.     Ond  weithiau  gor- 


DWYREINBARTH    AFFRICA.  249 

weddant  yn  ddystaw  tan  y  dwfr  fel  y  mae  yr 
olwg  arnynt  yn  debycach  i  greigiau  duon  nag 
i  greadur  a  bywyd  ynddo. 

Ar  ol  planu  y  tryferi  yn  ddigon  dwfn  yn  ei 
gnawd,  a  chan  fod  y  brodorion  wedi  sicrhau 
rhaff  yn  y  dryfer,  cymerwyd  y  pen  arall  i'r 
Ian  i'w  sicrhau  o  amgylch  coeden,  a  dyna  lie 
yr  oedd  golygfa  wir  ddychrynllyd — yr  ang- 
henfil  mawr  mewn  cymaint  o  boenau  ocldi- 
wrth  y  mangellau  wrth  gael  ei  dynu  i'r  Ian, 
nes  oedd  yr  holl  afon  yn  donau  fel  bryniau,  a 
phan  yn  soddi  tan  y  dwfr  byddai  yn  ckwythu 
chwyrndwll  gyda'i  ffroenau  ;  ac  weithiau 
chwythant  y  dwfr  i  fyny  fel  hylif  o  fynydd 
tanllyd,  gan  wneyd  rhuadau  a  thuchanau  dig- 
on  hyll  i  ddychrynu  pob  petli  byw.  Gwel  y 
darlun  ar  y  tu  dalen  canlynol. 

O'r  diwedd  llwyddwyd  i'w  gael  i'r  Ian  wedi 
ei  ladd;  yr  hyn  oedd  yn  llawenydd  mawr  i'r 
brodorion  ;  ac,  mewn  gwirionedcl,  yr  oedd 
pawb  o  honom  wedi  cael  ein  llwyr  foddloni 
yn  yr  helfa  hon. 

Yn  agos  Man  y  mor  yr  oedd  perllanau  an- 
ferth  o  goed  eur-afalau,  a'r  oil  yn  llawn  o'r 
mathau  mwyaf  a  melusaf  a  welais  yn  unman 
erioed ;  ac  yr  oedd  y  cwbl  i'w  cael  am  eu  hel. 
Yr  oedd  y  rhai  hyn  wedi  cael  eu  planu  amser 
maith  yn  flaenorol  gan  un  o'r  Portugeaid  cy- 
12 


DAL   YE   AFON-FAKCH. 


DWTREINBAKTH   AFFEIOA.  25 1 

foethocaf,  yr  hwn  oedd  wedi  adeiladu  palas 
ardderchog  ar  y  lie',  ond  o  herwydd  clefydau 
marwol  yr  anigylchoedd,  bu  id  do  adael  y  lie 
i'w  dynged.  Bu  i  rai  o  honom  wario  tri  di- 
wrnod  yn  yr  aragylchoedd  prydferth,  ond 
afiach  hyn,  tra  y  bu  i  Capt.  Elton,  a  dau  arall, 
fyned  i  ben  mynydd  oedd  i'w  weled  yn  y  pell- 
der  o  ugain  milldir,  a  daethant  yn  ol  wedi 
gwneyd  sketch  dda  ac  amlwg  o'r  mynydd  a'r 
anigylchoedd  yr  ymwelsant  a  hwy.  Ar  ol 
hyn  darparwyd  y  cychod  i  ddychwelyd  i  Mo- 
zambique, yr  hyn  a  gyflawnwyd  mewn  ychydig 
amser  dan  wynt  teg. 

Erbyn  dychwelyd  i  Mozambique  yr  oedd  y 
Jajux  wedi  cyraedd  yno,  ac  aethom  ar  ei  bwrdd, 
lie  y  cafwyd  amser  difyrus  am  y  gweddill  o'r 
diwrnod  hwnw,  ac  am  amryw  ddyddiau  wedi 
hyny.  Ar  y  llestr  hon  y  bu  y  cyfaill  Partridge, 
o  gwmni  Patrick,  Lucas,  &  Co,  Placerville, 
California,  yn  treulio  llawer  o  flynyddau  fel 
swyddog.  Dywedai  Mr.  Brown,  un  o  brif 
swyddogion  y  llestr  wrthyf,  i  Mr.  Partridge 
adael  y  Lynx  am  yr  aur-gloddiau,  gyda  thair 
mil  o  bunau  yn  ei  feddiant.  Genedigol  o 
Ddeheudir  Cymru  yw,  ac  yr  oeddym  wedi 
gwario  llawer  o  amser  gyda'n  gilydd  yn  ani- 
gylchoedd Placerville,  Calif.,  ac  yr  oedd  swydd- 
ogion y  Lynx  yn  ymddangos  yn  llawen  wrth 


252  O   AMGYLOH   t  BtD. 

glywed  am  ei  lwyddiant  yn  California.  Mae  Mo- 
zambique yn  hen  dref,  ac  mae  heolydd  golyg- 
us  iawn  ynddi-yr  adeiladau  ar  y  cyffredin  wedi 
eu  gwneyd  a  bricks,  ac  yr  oedd  amryw  o  adeil- 
adau newyddion  a  gweithiau  eraill  yn  myned 
yn  mlaen,  a'r  gwaith  gan  mwyaf  yn  cael  ei 
wneydgan  y  merched  brodorol,  sef  y  Negroaid. 
Dyma  lie  mae  y  gwir  negro  i'w  gael.  Gwelir 
y  negros  mwyaf  gwreiddiol  yn  Mozambique, 
ac  yr  oedd  yr  olwg  arnynt  yn  taflu  fy  nghof 
i'r  Talaethau  Deheuol,Ue  hefyd  y  gwelir  y  gwir 
negros  o  Guinea,  gorllewinbarfch  Anrica.  Mae 
y  Portugeaid  yn  cael  y  dylanwad  goreu  arnynt, 
ac  wedi  llwyddo  i  droi  lluaws  mawr  o  honynt 
at  eu  crefydd  eu  hunain,  sef  Pabyddiaeth. 
Mae  amryw  o  gapelau  da  yn  y  dref,  ac  addoli 
cyson,  yn  debyg  fel  y  gwelir  mewn  trefydd 
Pabyddol  eraill.  Ar  yr  heolydd  cyfarfyddir 
a  llawer  o  swyddogion  rhyfel  Portugeaidd, 
wedi  ymwisgo  yn  y  modd  mwyaf  golygus  a 
hardd.  Y  prif  fasnachwyr  oeddynt  Banyans 
ac  Arabiaid.  Mae  yno  seindorf  ragorol  yn 
chwareu  dair  noswaith  o  bob  wythnos  mewn 
ifwrk  bychan  dymunol  ar  Ian  y  bau,  lie  y  ceir 
awel  hyfryd,  os  bydd  awel  o  gwbl.  Portuge- 
aid oedd  y  chwareuwyr,  ac  yn  sicr  yr  oeddynt 
yn  soniarus  dros  ben,  a  gallwn  feddwl  i'w 
cymharu  yn  ffafriol  iawn  a'r  bcmds  yn  Ewrop 


DWYREINBARTH   AFFRIOA. 


253 


ac  America.  Pan  fyddai  y  band  yn  chwareu, 
gwelid  canoedd  o'r  negroaid  yn  dawnsio  yn 
eu  dull  rhyfedd  eu  hunain,  a  phan  y  byddai  y 
chwareuwyr  yn  cerdded,  byddai  yr  heolydd 
yn  llawn  o'r  merched  brodorol  yn  rhedeg  ac 
yn  dawnsio.  Ymddengys  fod  y  brodorion  nyn 
yn  hoff  o  bob  math  o  gerddoriaeth. 

Gan  fod  sefyllfa  yr  ynys  hon  yn  y  trofanau, 
ceir  pob  math  o  lysiau  a  ffrwythau  mwyaf 
dymunol  yn  yr  holl  amgylchoedd,  ac  o  am- 
gylch  anedd-dai  pawb ;  ond  er  hyny,  mae  rhan- 
au  o'r  dref,  o  herwydd  ei  bod  yn  wastad,  ac 
heb  gael  ei  drainio,  yn  ffiaidd  ac  annymimol 
i'r  eithaf.  Mae  eur-afalau  o'r  fath  oreu  i'w 
cael  am  y  nesaf  peth  i  ddim,  felly  hefyd  y 
gellir  dweyd  am  y  bananas,  pine-apples,  cocoa- 
nuts,  &c,  o  herwydd  yr  oedd  yr  holl  wlad  yn 
llawn  o  honynt.  Yr  oedd  pob  peth  at  ei  fwyta 
yn  rhad,  ond  costiodd  i  mi  am  y  Uety  yn  yr 
hotel  yn  ol  saith  franc  y  dydd,  neu  tua  dollar 
a  haner  o  arian  y  Talaethau  Unedig;  felly 
mae  y  trafaeliwr  yn  gorfod  talu  yn  nchel  yno 
fel  pob  man  arall,  yn  enwedig  pan  ystyrir 
nad  oes  ond  un  gynfas  (one  sheet)  yn  cael  eu 
rhoddi  ar  y  gwely  trwy  y  nwyddyn,  ac  nid 
oedd  ffenestri  ond  megys  tyllau  agored,  ac  mae 
yn  annichonadwy   cysgu  yn  yr  ystafelloedd 


254  O   AMGYLOH   Y   BTD. 

un  amser  heb  y  mosquito  ourtains,  er  cadw  y 
mosquitos  draw. 

Lie  afiach  ydyw  Mozambique,  fel  Zanzibar, 
a  manau  eraill  ar  yr  arfordir  hwnw,  ac  mae  y 
quinine  yn  cael  ei  ddefnyddio  rhag  y  clefydau 
gan  o'r  bron  bawb  o  darddiad  Ewropeaidd, 
yn  y  dref.     Aethym  drwy  ei  chladdfa,  a  gwel- 
ais  enwau  amryw  Saeson,   ac  un  Cymro  o'r 
enw  David  Ellis — y  cwbl  wedi  marw  o'r  clef- 
ydau ;  ac  yn  ol  darlleniad  ar  y  beddau,  swydd- 
ogion  ar  longau  rhyfel  Prydain  oedd  y  mwy- 
afrif   o   honynt.      Tra   yn    y   fynwent   hono 
methais  a  gweled  un  o'r  holl  luoedd  wedi  byw 
i  weled  pedwar  ugain  mlwydd  oed,  yr  hyn  a 
ddengys   yn  eglur  nad   ydoedd   yn  lie  iach. 
Wedi  gwario  y  tair  wythnos,   fel  hyn,  mor 
ddifyr  ag  y  gallwn  yn  mhlith  y  byw  a'r  meirw, 
daeth  yr  agerlong  Kaffir  i  mewn  yn  fawreddog, 
ac  yn  ei  hamser  penodedig,  o  Zanzibar,  ac  yr 
oeddwn  yn  falch  cael  myned  ar  ei  bwrdd,  ac 
o  dan  faner  Prydain  unwaith  yn  rhagor.  Yma 
yr  oedd  Saesneg  yn  cael  ei  siarad,  yn  lie  y 
Portugeaeg,  fel  yn  y  dref.     Yr  oedd  y  Hong 
ryfel  Lynx  wedi  cychwyn  er's  dau  ddiwrnod 
i  ddanfon  Capt.  Elton  a  Downny  i  Quilimane. 
O  herwydd  busnes  gorfu  i  Mr.  Rhodes  aros  i 
ddyfod  gyda'r  un  agerlong  a  minau,  felly  cef- 
ais  eto  gyfleusdra  i  wrando  hanes  teithiau  a 


DWtfKEINJJAllTH    AFFKICA.  255 

helyntion  hynod  a  difyrus  yn  nwyreinbarth 
Affrica.  Yr  oedd  ef  ei  hun  wedi  teithio  llawer 
mewn  gwahanol  barthau  o'r  wlad  fawr  hono, 
ac  yr  oedd  yr  hyn  a  lefarai  yn  adeiladol  a 
dyddorol. 

Un  o'r  rnanau  mwyaf  peryglus  i  lestri  o 
faintioli  ydyw  croesi  y  bar  yn  ngenau  yr  afon 
Zambezi,  o  herwycld  ei  fod  mor  fas  a  gerwin. 
Bu  iddynt  saethu  am  bilot  yn  mhell  cyn  dod 
at  y  ban;  ond  nid  oedd  pilot  yn  dod,  a  rhodd- 
wyd  angor  i  lawr,  i  aros  i .  ryw  un  wneyd  ei 
ymddangosiad,  gan  saethu  ac  anfon  rockets  i 
fyny  am  amser  maith,  heb  un  arwydd  o  wran- 
dawiad,  er  fod  y  tir  yn  y  golwg  am  bellder. 
Yr  oedd  hyn  yn  beth  newydd  i'r  capten  a'r 
swyddogion,  canys  arferid  eu  cyfarfod  yn 
brydlon ;  felly  credai  ein  capten  fod  rhywbeth 
wedi  dygwydd,  ac  ar  dop  y  llanw,  codwyd  yr 
angor  ac  agerwyd  yn  mlaen  yn  araf  a  gofalus, 
ond  nid  heb  fod  mewn  ofnau  parhaus.  Ond 
awd  dros  y  bar  yn  ddiangol,  a  cbyfarfyddwyd 
a  ni  ar  yr  afon  gan  Arab  oedd  yn  dra  byddysg 
a'r  afon,  a  dywedodd  mai  wedi  boddi  y  nos- 
waith  flaenorol  yr  oedd  y pilot,  mewn  canlyn- 
iad  i  yfed  gorniod  o  liquors;  ond  llwyddwyd 
i  fyned  a'r  Kaffir  i  fyny  i  Quilimane  yn  ddi- 
angol. 

Yn  Quilimane  cyf arfuasom  eilwaith  a  theulu 


256  O    AMGYLCH   T    BTD. 

y  Lynx,  a  chart  fod  ail  swyddog  y  Kaffir  yn 
myned  ^dan  gynog  gyda'r  cwmni  i'r  parthau 
mewnol,  er  cymeryd  arsylliadau,  <fec,  aethym 
i'r  Ian,  ac  arosais  yn  yr.  un  ty  ac  ystafelloedd 
ag  yr  arferai  Dr.  Livingstone  fyw  ynddynt  tra 
yn  Quilimane.  Cawsom  frolic  iawn  ar  fwrdd 
y  Kaffir  y  noson  bono.  Er  fod  yr  enw  Quili- 
mane yn  lied  hyddysg  i'r  rhai  a  ddarllenasant 
hanes  teithiau  Livingstone,  ac  eraill,  nid  yw 
ond  lie  bychan,  ac  oddiar  yr  afon  nis  gellir 
gweled  ond  ychydig  adeiladau  tebyg  i  anedd- 
dai.  Mae  yn  y  lie,  modd  bynag,  amryw  o  fas- 
nachwyr  Ffrengig,  Grermanaidd,  Norwegaidd, 
a  Portugeaidd,  yn  gwneyd  busnes  helaeth ; 
eithr  tebyga  eu  masnachdai  i  anedd-dai,  ac  o'r 
braidd  y  gwelir  dim  nwyddau  ynddynt.  Mae 
yn  y  lie  hefyd  luaws  o'r  Banyans,  Malabars, 
ac  Arabiaid,  a  diau  fod  yr  oil  yn  gwneyd  yn 
dda,  gan  mai  Quilimane  yw  y  prif  farchnadle 
ar  yr  afon  Zambezi,  a  dygir  canoedd  o  dunelli 

0  ifori  a  chrwyn  yno  yn  flynyddol.  Mae  di- 
gonedd  o  ffrwythau  o  bob  math  i'w  cael  yno, 
yn  enwedig  cnau  cocoa,  eur-afalau,  &c.  Saif 
y  dref  ar  lanerch  isel  a  gwastad  ar  ochr  ogledd- 

01  yr  afon,  yr  hon  sydd  yn  llydan  iawn  yno, 
ac  am  rai  canoedd  o  nlldiroedd,  meddir,  i 
mewn  i'r  wlad.  Dywedir  nad  oes  un  bryn  i'w 
ganfod  wrth  fyned  i  fyny  yr  afon,  nes  y  deuir 


DWYREINBARTH    AFFRIOA.  257 

at  ymarllwysiad  yr  afon  Shire  i'r  Zambezi. 
Gan  hyny,  nid  rhyfedd  fod  Quilimane  a'r  am- 
gylchoedd  mor  afiach.  Fel  yn  Mozambique, 
mae  golwg  afiach  ar  y  trigolion,  bron  yr  oil 
o'r  rhai  ydynt  yn  ddarostyngedig  i  fever,  eithr 
tiwy  iawn-ddefnyddiad  o  quinine,  mae  cyfar- 
taledd  y  marwolaethau  wedi  ei  leihau  yn  fawr 
i'r  hyn  ydoedd  yn  yr  amser  a  aeth  heibio.  A 
dyma  lie  y  ffarweliais  a'r  cyfeillion  anturiaeth- 
us  oedd  wedi  bod  mor  garedig  wrthyf,  a 
rhoddais  lythyr  iddynt  i'w  roddi  i'r  hen  gyf- 
aill  Roebuck,  yr  hwn  oedd  yn  cynwys  tipyn  o 
fy  helyntion  er  pan  ymadawsom  a'n  gilydd 
yn  Port  Natal. 

Ni  wnaeth  yr  agerlong  Kaffir  ond  arosiad 
byr  yn  y  lie.  Er  ei  bod  yn  ben  llanw  pan 
oeddym  yn  croesi  y  bar  yn  ol,  mewn  un  man 
nid  oedd  ond  tri  chufydd  o  ddwfr,  ac  ofnai  y 
capten  yn  barhaus  y  byddai  i'r  llestr  daro  y 
gwaelod.  Beth  bynag,  cyraeddasom  y  cefnfor 
yn  ddiogel,  ac  ar  ol  rhedfa  o  54  o  oriau,  daeth- 
om  i  olwg  yr.  afon  Inambane.  Wedi  saethu 
amryw  weithiau  daeth  y  pilot  i'r  golwg  yn 
mherson  Negro  o'r  fath  dduaf.  Ar  y  pryd 
nid  oedd  yn  ben  llanw,  eithr  credai  y  pilot  du 
fod  digon  o  ddwfr  ar  y  bar  i'r  Kaffir  fyned 
drosodd  yn  llwyddianus,  ac  felly  rhoddwyd  y 
llestr  dan  ei  ofal,  a  g wnaeth  yntau  ei  ft'ordd 


s\ 


258  o  AMGYLcn  y  i.yd. 

yn  fedrus  dros  y  bar  gwaethaf  a  welais  erioed. 
Torai  y  beisdonau  yn  wynion  yn  y  man  yr 
oeddym  i  fyned  trwodd,  a  chymaint  oedd  eu 
ifyrnigrwydd  fel  y  tarawodd  yr  agerlong  y 
gwaelod  dair  gwaith.  Parodd  y  tarawiad  cyn- 
taf  ddychryn  i  bawb — yr  oedd  y  masnachwyr 
yn  gwaeddi,  ac  eraill  yn  rhedeg  at  y  cychod, 
ond  pan  welwyd  fod  y  Kaffir  yn  myned  rhag- 
ddi,  adferwyd  tawelwch.  Y  mae  yr  afon  mor 
llydan  a  dofn  a'r  Zambezi,  a  saif  Inambarie 
oddeutu  yr  un  pellder  o  geg  yr  afon  hon  ag 
yw  Quilimane  o  geg  y  Zambezi,  sef  pymtheg 
milldir.  Mae  gwastadrwydd  y  tir  ac  ym- 
ddangosiad  y  ddwy  dref  hefyd  yn  gyffelyb, 
a'r  un  modd  eu  masnach,  ond  fod  trafnidiaeth 
Inambane  rywfaint  yn  llai  na'r  eiddo  Qnili- 
mane. Yn  y  lie  blaenaf  nid  oedd  ond  tair  o 
longau  pan  oeddwn  yno,  tra  yr  oedd  naw  yn 
nghyda  dwy  agerlong  yn  Quilimane. 

Yn  mhen  ychydig  oriau  ymadawsom  o  In- 
ambane, ac  wedi  teithio  yn  lied  agos  i'r  tir 
am  ddeugain  o  oriau,  cawsom  ein  hunain  yn 
Delagoa  Bay,  un  o'r  bays  goreu  yn  holl  Affrica. 
Ni  wyddis  am  un  He  ar  y  cyfandir  yn  meddu 
cymaint  o  gyfleusderau  at  wneyd  porthladd 
da  i  longau  o  bob  maintioli  a  hwn,  ac  oni  bai 
anechyd  y  lie,  mae  yn  debyg  y  buasai  yn  un 
o'r  manau  pwysicaf  yn  y  wlad,  yn  enwedig  os 


DWYRELNBARTH    AFFRIOA.  259 

try  meusydd  Transvaal — y  rhai  nid  ydynt  ond 
130  o  filldiroedd  o   bellder — yn   llwyddianus 
mewn  mwnau  a  chynyrchion  amaethyddol,  fel 
y  dysgwylir  iddynt.     Yr  oedd  rheilffordd  ar 
gael  ei  hadeiladu  o  Delagoa  Bay  i'r  meusydd 
aur.     Nid  oes  dim  neillduol  yn  y  dref  mwy 
nag  yn  y  ddau  le  blaenorol,  eithr  cyfrifir  hi 
yn  un  o'r  lleoedd  mwyaf  afiach.  Bu  dwsinau  o 
fasnachwyr  Seisnig  yno  yn  cychwyn  busnes, 
ond  ychydig  o  honynt  a  fuont  alluog  i  gadw 
eu  hiechyd— torodd  rhai  i  lawr  bron  ynunion- 
gyrchol,  a  chollodd  eraill  eu  hiechyd  am  eu 
hoes.     Ar  y  pryd  hwnw  nid  oedd  yno  ond  dau 
o  Loegr,  sef  "  Old  Jack,"  fel  y  gelwir  ef ,  ac 
mae  yn  cadw  saloon  gyda  llwyddiant,  ac  yn 
adnabyddus   i   luaws   mawr.     Boneddiges   o 
Loegr  hefyd  oedd  yn  rhedeg  y  brif  hotel,  ac 
yu  gwneyd  yn  dda ;  a  phan  y  gelwais  yno,  yr 
oedd  y  ty  yn  llawn  o  helwyr,   wedi  bod  yn 
ddigon  llwyddianus  i  ddal  amryw  ddwsinau  o 
giraffes   a   game  mawr   arall.     Hyd   yno   yr 
oeddwn  wedi  codi  fy  nhocyn  o  Mozambique, 
gan  fwriadu  cerdded  oddiyno  i'r  meusydd  aur 
os  cawn  fod  y  newyddion  yu  ffafriol.   Yr  oedd 
saith  o'r  diggers  newydd  ddod  i  lawr  gyda'r 
newydd  fod  Uawer  o  aur  yn  cael  ei  ganfod, 
ond  fod  canoedd  yn  methu  gwneyd  digon  i'w 
cynal,  gan  fod  y  dwf r  yn  brin,  o  herwydd  sych- 


260  0    AMGYLOH   Y   BYD. 

der  y  tymor.  Felly  penderfynais  na  anturiwn 
yno  y  pryd  hwnw,  a  chodais  docyn  i  Port 
Elizabeth,  yr  liwn  le  a  gyfrifir  yn  Lerpwl  De- 
heubarth  Affrica. 

Hwyliasom  tua  Natal,  ond  yr  oedd  y  bar 
yno  mor  fas  a  garw  fel  nas  gallai  un  bywyd- 
fad  fyned  drosodd.  Safai  tua  deugain  o  long- 
au  er's  am&er  oddiallan  yn  dysgwyl  am  fyned- 
iad  i  mewn,  a  chynifer  a  hyny  o'r  tu  arall  yn 
awyddus  am  ddyfod  allan.  Bu  yn  rhaid  i  ni, 
yn  y  fan  hon,  gael  ein  trosglwyddo  i'r  ager- 
long  JVyanza,  un  o'r  agerlongau  goreu  a  fedd 
y  cwmni ;  ac  er  fod  capten  a  swyddogion  y 
Kaffir  wedi  ymddwyn  yn  hynod  garedig,  yr 
oedd  newid  yr  agerlong  yn  ddymunol  genym. 
(rwnaeth  y  Nyanza,  y  tro  hwn,  yr  amser  cyf- 
lymaf  y  ceir  hanes  am  dano  o  Natal  i  Port 
Elizabeth,  sef  28 1  o  oriau.  Gwnaed  ganddi 
hefyd,  dro  yn  ol,  y  fordaith  gyllymaf  o  South- 
ampton, Lloegr,  i'r  Cape,  sef  mewn  20  dydd  a 
10  awr.  Yr  oedd  y  Nyanza  i  alw  yn  East 
London,  eithr  oblegid  y  niwl  methwyd  a  chan- 
fod  y  fynedfa,  ac  yn  fuan  cawsom  ein  hunain 
wedi  angori  yn  Algoa  Bay,  Port  Elizabeth. 
Mae  Algoa  Bay  yn  un  o'r  angorfeydd  helaeth- 
af  yn  Neheubarth  Affrica,  ond  llawer  rhy 
agored,  ac  o  herwydd  hyny,  ugeiniau  o  longau 
wedi  colli  yno  yn  ystod  y  blynyddau  diwedd- 


DWYREINBARTH  AFFRICA.  261 

af.  Mewn  un  diwrnod,  oddeutu  chwe'  blynedd 
yn  ol,  chwytliwyd  13  o  lestri  yn  ddrylliau. 
Nid  oes  math  yn  y  byd  o  ddociau  yn  Port 
Elizabeth,  ac  ofnir  fod  yn  anmhosibl  gwneyd 
rhai,  gan  fod  y  beisdonau  yn  rhy  erchyll. 
Amser  yn  ol  anfonwyd  Sir  John  Coode  i  ar- 
chwilio  y  porthladdoedd,  a  gwnaeth  archwil- 
iadau  manwl  arnynt  oil,  ac  er  y  byddai  y  gost 
yn  anferth,  credid  y  byddai  ryw  fath  o  ddoc- 
iau gael  eu  gwneyd  yno  yn  f uan. 

Nid  oes  amheuaeth  nad  Port  Elizabeth  yw 
y  dref  fwyaf  golygus  a  bywiog  yn  neheubarth 
Affrica,  a  thebyga  o  ran  anedd-dai  a  phoblog- 
aeth  yn  llawer  mwy  i  ddinasoedd  Lloegr  nag 
un  dref  arall  yn  y  parthau  hyn.  Mewn  gwir- 
ionedd  nid  oes  dim  o  waith  yr  Ellmyniaid  i'w 
ganfod  yma,  eithr  masnachwyr  Seisnig  a  geir 
fynychaf.  Parha  y  lie  i  gynyddu,  ac  y  mae 
llawer  o  adeiladu  yn  myned  yn  mlaen.  Saif 
y  rhan  fwyaf  o'r  dref  ar  fryn,  gyda  gwaelod 
yr  hwn  y  rhed  y  brif  heol.  Mae  tair  rheil- 
ffordd,  neu  o  leiaf  dair  cangen,  yn  cael  eu 
hadeiladu  yma.  Llinell  Caradog,  neu  reil- 
ffordd  y  North  Eastern,  yw  y  brif  un,  ac 
oddeutu  pum'  milldir  ar  y  ffordd  hon  cych- 
wyna  llinell  Graffannett.  Rhed  y  gangen 
arall  i  Greamstown  ac  Alicedale,  70  milldir  o 
Port  Elizabeth. 


262  O    AMGYLOH    Y    BYD. 

Treuliais  tua  tliair  wythnos  yn  Port  Eli- 
zabeth, mor  gysurus  i  mi  fy  hunan  ag  y 
gallwn,  ac  liefyd  er  mwyn  cryf hau  tipyn  arnaf 
fy  hun,  o  herwydd  yr  oeddwn  yn  teimlo  yn 
fynych  oddiwrth  effeithiau  y  clefydau,  ac  yn 
gorfod  cymeryd  dognau  o  quinine  yn  barhaus  > 
ond  er  hyny  yn  gallu  myned  o  gwmpas  heb  un 
blinder,  a  tbeimlo.  fy  bun  yn  gwella  yn  ddydd- 
iol,  o  berwydd  yr  oedd  y  lie  hwnw  yn  hollol 
iacb.  Mae  llyfrgell  dda  ac  yn  rbydd  i  bawb 
yno,  ac  er  fod  y  lie  yn  ddi  goed,  mae  golwg 
brydfertb  a  glan  ar  y  dref ;  ac  yr  oedd  mas- 
nach  mewn  cyflwr  da  yr  atnser  hwnw — cyilog 
da  i  bob  gweithiwr,  a  byny  mewn  arian  caled- 
ion  Lloegr,  ac  yr  oedd  rbeol  dda  ar  bob  petb 
yn  y  lie.  Ond  gadewais  Port  Elizabeth  gyda 
fy  ngwn  ar  fy  ysgwydd,  a  fy  mwriad  oedd 
myned  i  fyny  ar  y  reilifyrdd  oedd  yn  cael  eu 
gwneyd  yno,  i'r  dyben  o  gael  contract,  os  gall, 
wn.  Cymerais  y  train  i  bentref  Alicedale,  yr 
hwn  oedd  y  lie  pellaf  y  rhedai  ar  y  pryd.  Yn 
y  pentref  hwn  yr  oedd  y  prif  beirianydd  yn 
cartrefu,  ac  aethym  i'w  weled  yn  ddioed,  ond 
hysbyswyd  fi  ganddo  fod  yr  holl  waith  oedd 
i'w  osod  felly,  wedi  cael  ei  gymeryd  amser  yn 
ol,  ac  mai  Americanwr,  o'r  enw  Sullivan,  oedd 
wedi  cymeryd  y  gwaith  trymaf,  yn  y  rhanau 
mwyaf  bryniog.     Gran  nad  oedd  ond  ychydig 


DWYREINBARTH    AFFRIOA.  263 

filldiroedd  o'r  gwersyll  yno,  aethym  i  weled 
Mr.  Sullivan.  Yr  oedd  ef  wedi  treulio  pedair 
blynedd  ar  ddeg  yn  Neheubarth  America,  ac 
wedi  bod  yn  dilyn  yr  un  gwaith  cyn  dyfod 
yno.  Addawodd  sub-contract  i  mi  yn  fuan, 
ond  fel  rhyw  fath  o  jadk  of  all  trades,  sef  yn 
camp  boss,  yn  gystal  a  stoi*e  a  time  Tceeper  yn 
ngwasanaeth  Mr.  Sullivan  y  bum  am  tua  dau 
fis,  a  hyny  tua  75  milldir  o  Port  Elizabeth,  ar 
y  North  Eastern  neu  Caradog  Line.  Yn  mhen 
tri  mis  ar  ol  i  mi  fyned  ar  y  railway,  gwelais 
a  ganlyn  yn  un  o  bapyrau  Port  Elizabeth : 

"  Mamvolaeth  Trafaeliivr. — Oddeutu  deugain 
milldir  i'r  de  o  Livingstonia,  yn  nghartref 
clt  ief  caredig  sydd  adnabyddus  i  mi,  bu  farw 
teithiwr,  neu  yn  hytrach  hunter  and  trader 
nodedig.  Yn  ol  a  allwn  ganfod  ar  ei  lythyrau 
a'i  ddyddlyfr,  ei  enw  oedd  Frank  Roebuck. 
Ymddengys  ei  fod  yn  ysgolhaig  rhagorol,  ac 
mae  hanes  teithiau  rhyfeddol  yn  ei  ddyddlyfr. 
Mae  ganddo  tua  pedwar  can'  punt  o  arian 
Lloegr,  yn  aur  melynion,  gydag  ef,  a  gwerth 
llawer  mwy  na  hyny  o  nwyddau  at  fasnachu 
gyda'r  brodorion,  a  llawer  o  ivory.  Mae  gan- 
ddo chwech  o  ganlynwyr — tri  o  Quilimane,  a 
thri  o  Tate.  Claddwyd  ef  yn  ddirodres,  yn 
ymyl  Kraal,  y  chief,  &c.  Os  oes  rhai  o'ch  dar- 
llenwyr  yn  gwybod  am  Mr.  Roebuck,  er  mwyn 


264  O    AMGYLOH    Y   BYD. 

ei  deulu  a'i  gyfeillion,  bydded  iddynt  anfon 
ataf  fi,  a  gwnaf  fy  ngoreu  i  gael  ei  eiddo  i'w 
lie  priodol.     Yr  eiddoch,        Dr.  Stewart." 

Anfonais  yn  ddioed  at  olygwyr  y  newydd- 
iadur  crybwylledig  yr  hanes  am  Roebuck,  gaii 
belled  ag  yr  oeddwn  yn  gwybod,  ac  fod  Dr. 
Stewart  wedi  cael  gwybod  y  cwbl  am  dano 
erbyn  hyny  trwy  Capt.  Elton  a'i  gwmni,  a 
grybwyllwyd  am  danynt  eisoes,  o  herwydd  yr 
oedd  Mr.  Roebuck  i'w  cyfarfod  yn  Livings- 
tonia.  Diolchodd  y  golygwyr  i  mi  am  fy  llyth- 
yr,  a  chyhoeddwyd  y  if eithiau  oedd  ynddo  yn 
y  newyddiadur  cyntaf.  Er  eglurhad  feallai 
mai  gwell  yw  crybwyll  mai  sef ydliad  Scotaidd 
yw  Livingstonia,  ar  Ian  llyn  Nyanza,  yr  hwn 
ddarganfyddwyd  gan  Livingstone,  ac  er  cof 
am  dano  y  mae  y  sefydliad  hwn  wedi  ei  godi. 
Mae  y  llyn  yn  fawr,  ac  yn  llwythog  o  bysgod, 
ond  afiach  yw  yr  boll  amgylchoedd.  Dr. 
Stewart  oedd  genadwr  anturiaethus,  ac  adna- 
byddus  iawn  yn  y  cylch  hwnw.  Arferid  cy. 
meryd  dau  neu  dri  mis  i  fyned  yno  o  Quili- 
mane,  a  thrwy  ei  fod  yn  lie  mor  anhygyrch  ac 
afiach,  araf  yw  cynydd  y  sefydliad  hwn.  Mae 
nwyddau  o  bob  math  yn  cael  eu  hanfon  i 
Livingstonia  tuag  at  fasnachu  a'r  brodorion,  ac 
mae  yn  debyg  mai  yno  yr  oedd  y  cyfaill  Roe- 
buck yn  meddwl  gwario  y  pedwar  cant  aur 


DWYKEINBARTH    AFFEIOA.  265 

crybwylledig  uchod,  am  nwyddau  cyfaddas  i 
fasnachu  a'r  brodorion,  yn  y  parthau  yr  oedd 
yn  bwriadu  myned  trwyddynt. 

Yn  ol  gorchymyn  Mri.  Rhodes  a  Downny, 
anfonais  lythyr  i'w  cyfarfod  i  Zanzibar,  i  ofal 
Dr.  Kirk,  H.M.  Consul,  ac  ar  ol  hir  ddysgwyl, 
derbyniais  y  llythyr  torcalonus  canlynol,  wedi 
ei  ddyddio 

Zanzibar,  Chwefror  20,  1878. 

Anwyl  Gyfaill, — Derbyniais  dy  lythyr, 
&c.  Cyrhaeddodd  pawb  o  honom  yma  ond  ein 
Uywydd  dysgedig  ac  anturiaethus,  ar  y  cyntaf 
o'r  mis  hwn.  Bu  ef  farw,  a  gallaf  dy  sicrhau 
mai  cyfyng  iawn  y  bu  i  ninau  ddianc  gyda'n 
bywydau,  ac  yr  ydym  oil  ar  hyn  o  bryd  o'r 
bron  yn  rhy  wael  i  ysgrifenu;  ond  yr  ydym 
yn  cael  pob  croesaw  ac  ymgeledd  gan  y  Con- 
sul, Dr.  Kirk,  ac  yr  ydym  yn  hyderu  y  bydd- 
wn  mewn  cyflwr  gwell  yn  fuan. 

Cyraeddasom  Lake  Nyanza  heb  lawer  o  hel- 
bul  gyda'r  brodorion  oedd  genym  yn  gadael 
Quilimane ;  ond  y  newydd  cyntaf  a  dderbyn- 
iasom  oedd  marwolaeth  ein  cyfaill  Roebuck 
o'r  clef  yd,  ac  yr  oeddym  yn  barod  i  golli  dagr- 
au.  Bu  farw  yn  agos  i  Livingstonia,  ac  mae 
y  bobl  dda  hyny  wedi  cymeryd  gofal  o'i  eiddo 
hyd  nes  y  clywir  oddiwrth  ei  berthynasau, 
Rhoddasom  bob  fforddiant  i  Dr.  Stewart  yn 
12* 


266  O   AMGYLOH   Y   BYD. 

ei  gylcb,  a  rhoddais  ar  ddeall  pa  fodd  i  ddar- 
ganfod  cartref  ei  fam  yn  Germany,  &c. 

Archwiliasom  amgylchoedd  y  llyn  mawr 
Nyanza  yn  lied  fanwl,  ac  wedi  nyny  cyfeirias- 
om  ein  camrau  tua  Wmtumgora;  ond  o  ber- 
wydd  fod  yr  holl  wlad  mewn  gwrthryfel 
cawsom  draffertb  annhraethadwy  i  gyraedd  y 
lie  hwnw.  Yr  oeddym  mewn  cyflwr  o  newyn 
ar  y  pryd,  a  diangodd  y  brodorion  oedd  yn 
ein  canlyn,  ac  nid  oedd  modd  cael  neb  arall  i 
fod  yn  wasanaethgar.  Wedi  aros  yno  dros 
enyd  o  amser,  i  gael  petbau  i  drefn,  cycbwyn- 
asom  am  Wscka,  ar  ffordd  caravan  rhwng 
Ujiji  a  Bamamoya.  Yn  y  lie  hwn  tarawyd 
Capt.  Elton  gan  yr  haul,  fel  y  bu  farw  beb 
yngan  gair,  yn  mhen  48  o  oriau.  Claddwyd 
ef  ar  fryn  uwchlaw  gwastadedd  Wscka ;  a 
dyma  ddiwedd  galarus  ein  cyfaill  gwir  antur- 
iaethus  a  galluog.     Yr  eiddoch,  &c, 

Feank  Rhodes. 

Anf arwolodd  Capt.  Elton  ei  bun  fel  archwil- 
iwr  Affricanaidd  yn  flaenorol  i'r  daith  ton. 
Mae  ei  weitbiau  wedi  eu  cyboeddi  gan  y  Gym- 
deitbas  Ddaearyddol,  a'u  darllen  yn  gyffredin- 
ol.  Efe  wnaetb  y  gorcbestwaitb  o  cbwilio  yr 
afon  Limpopo,  o'i  tbarddiad  i'w  barllwysiad, 
a  byny  ei  bunan.  Efe  oedd  darganfyddydd 
Ebaiadr  Talo  Azimiy,  a  bu  yn  arcbwiliwr  yn 


DWYREINBARTH    AFFRICA.  267 

yr  India.  Bu  yn  is-swyddog  dan  Syr  Hugh 
Rose,  ac  yn  ei  ddylyn  tra  yn  y  wlad  hono. 
Gwnaeth  hefyd  daith  gyda  mintai  wyddonol 
o  Ffrancod  i  Mexico,  ac  ysgrifenodd  lyfr  yn 
cynwys  yr  hanes,  dan  yr  enw  "  With  the  French 
in  Mexico.''''  Ysgrifenodd  hefyd  waith  ar 
Ddwyreinbarth  Affrica,  a'r  gaeth-fasnach,  <fcc. 
Yr  oedd  yn  anhawdd  cael  ei  alluocach  fel  ys- 
grifenwr,  er  nad  oedd  ond  38  mlwydd  oed  pan 
fu  farw,  cyn  gorphen  ei  waith.  Diau  y  daw 
ei  holl  weithiau  o'r  wasg,  a  hanes  teilwng  am 
ei  fywyd  anturiaethus  a  defnyddiol,  gan  rai 
galluog  i'r  gwaith.  Bu  hanes  cyflawn  o'r  daith 
hon,  fel  eraill  o  eiddo  Capt.  Elton,  yn  cael  eu 
darllen  yn  gyhoeddus  o  flaen  y  Royal  Geo- 
graphical Society  yn  Llundain,  i'r  hon  y  rhodd- 
wyd  gwrandawiad  astud  a  pharchns,  a  chron- 
iclwyd  y  cwbl  fel  yr  hanes  mwyaf  cyflawn  ac 
adeiladol  a  gafwyd  erioed  o'r  rhanau  hyny  o'r 
rhandir  mawr  ac  anhysbys  hwnw  o  Affrica. 

Ni  chefais  sub-contact  gan  Mr.  Sullivan,  ond 
cefais  y  fraint  o  fod  yn  brif  arolygwr  ei  waith, 
yr  hon  oedd  yn  swydd  dda,  a  chyflog  anrhyd- 
eddus  ;  a  thrwy  fod  pobl  o  Ewrop,  yn  gystal 
ag  o  bob  parth  o  Ddeheubarth  Affrica,  i  ddelio 
a  hwy,  gwelais  tra  ar  y  railway  lawer  o  beth- 
au  rhyfedd  iawn.  Adeiladodd  Mr.  Sullivan 
dy  bychan  o  haiarn  i  mi  yn  mhen  uchaf  ei 


268  O    AMGYLOH    T    BYD. 

waith,  sef  85  milldir  o  Port  Elizabeth,  tra  yr 
oedd  ei  sane  ef  ddeng  milldir  yn  is  i  lawr ;  ac 
o  herwydd  diffyg  enw  gwell,  galwyd  yr  8S  yn 
Thomas'  Camp.  Ac  heblaw  bod  gyda  hwy  ar 
y  gwaith,  yr  oeddwn  wedi  ymgymeryd  a 
chadw  shop,  neu  store,  i  Mr.  Sullivan  yn  y  lie 
hwnw,  er  hwylusdod  i'r  gweithwyr ;  felly  yr 
oedd  yn  cymeryd  oriau,  ar  ol  i'r  diwrnod 
gwaith  fyned  heibio,  i  werthu  gwahanol  beth- 
au  i'r  bobl,  ac  yn  ol  dull  y  wlad  yn  ami,  yn  cy- 
meryd yr  holl  Sabboth  i  hyny.  Yr  oeddwn 
yn  ami  mewn  cryn  helynt  gyda'r  brodorion  a 
fyddent  eisiau  bwyd  neu  nwyddau,  pan  na 
fyddai  dim  yn  ddyledus  iddynt ;  ac  o  herwydd 
eu  hanwybodaeth,  nid  oedd  modd  eu  dar- 
bwyllo  o'r  ffeithiau  hyny.  Yr  oedd  Mr.  Sul- 
livan yn  cadw  store  yn  y  pen  isaf  i'r  gwaith, 
gyda'r  un  blinder.  Ond  pen  y  mis,  neu  dydd 
y  talu,  yr  hwn  oedd  i  fod  ar  y  dydd  cyntaf  o 
bob  mis,  dyna  y  dydd  pwysig  ac  ofnadwy, 
trwy  fod  yno  tua  thri  chant  wedi  ymgynull  o 
amgylch  ystaf ell  Mr.  Sullivan,  er  cael  eu  talu ; 
llawer  o  honynt  yn  haner  meddwon,  yr  hyn 
oedd  yn  eu  gwneyd  yn  fwy  afreolus.  Yr 
oedd  llawer  o  rai  wedi  dod  yno  i  ddysgwyl 
arian,  pan  y  byddent  wedi  codi  mwy  o'r  store 
nag  a  fyddai  ddyledus  iddynt,  ac  wrth  gwrs 
teimlent  yn  llidiog  a  gwrthwynebus.     Gwel- 


DWYREINBARTH     AFFRIOA.  269 

ais  rai  o  honynt  mor  afreolus,  fel  y  bu  iddynt 
amcanu  cymeryd  dyrneidiau  o  arian  ac  aur 
oddiar  y  bwrdd,  a  dianc;  ac  er  cadw  rhyw 
fath  o  drefn  ar  ddydd  y  talu,  byddai  dau 
ddyn  yn  cael  eu  rhoddi  yn  y  drws  gyda  gyn- 
au,  ac  hefyd  i  gymeryd  gwaewffyn  y  brodor- 
ion  oddiarnynt,  tra  y  byddeiit  yn  yr  ystafell 
yn  cael  eu  talu,  lie  byddai  pedwar  o  honom  yn 
eistedd  o  amgylch  bwrdd,  gyda  llawddryll 
mawr  bob  un.  Er  fod  llawer  o'r  brodorion 
bob  amser  yn  hawdd  eu  trin,  ac  yn  gyfeillgar, 
eto  yr  oedd  rhai  o  honynt  yn  groes  a  pheryglus 
bob  amser ;  ac  nid  oedd  llawer  o'r  navvies 
Prydeinig  ond  ychydig  iawn  yn  well,  o  her- 
wydd  mai  y  dosbarth  iselaf  oeddynt,  wedi 
cael  eu  trosglwyddo  yno  ychydig  flynyddau 
yn  flaenorol,  trwy  roddi  hysbysiadau  yn  new- 
yddiaduron  Lloegr,  a  lleoedd  eraill,  am  weith- 
wyr  cyffredin  {iiavviei)  ar  y  rheilffyrdd,  i  ym- 
fudo  i  Ddeheubarth  Affrica,  y  telid  eu  clud- 
iad,  ac  y  caent  o  6s.  i  8s.  y  dydd.  Yr  oedd  yn 
rhaid  iddynt  ymrwymo  am  ddwy  fiynedd,  ac 
o  herwydd  y  galwad  am  bobl,  ni  thalwyd 
sylw  i'w  cymeriadau.  Daeth  canoedd,  os  nad 
miloedd,  drosodd,  a'r  rhai  hyny  yn  wehilion 
holl  bobl  Lloegr,  a  lleoedd  eraill.  Os  nad 
gwehilion  y  bobl  oeddynt,  rhaid  fod  pobl  Lloegr 
yn  isel  tu  hwnt  i  amgyffred.     Yr  oeddynt'yn 


270  O   AMGYLOH   Y    BYD. 

llawn  mor  anwybodus  am  bob  gwaith  a'r 
Kaffirs  distadlaf;  yn  cyfeddach  a  meddwi,  gan 
wario  pob  ceiniog  a  enillent,  yna  yn  myned  i 
gardota  eu  tamaid,  fel "  sipsiwns."  Nid  oedd  un 
bob  deg  o  honynt  yn  gallu  ysgrifenu  eu  hen- 
wau.  Nid  rhyfedd  fod  yr  Ellmyniaid  yn  er- 
byn  y  Saeson,  o  herwydd  y  mae  y  dosbarth 
hwn  o  honynt  yn  warth  i'r  byd  gwareiddied- 
ig.  Meddylier  am  wehilion  fel  hyn  yno  yn 
cydweithio  a'r  brodorion  dan  oruchwylwyr,  ac 
inspectors  o  Lundain,  na  fuont  erioed  allan  o'r 
ddinas  hono  cyn  myned  yno.  Nid  ydynt  yn 
gwybod  am  waith,  na  pha  faint  o  waith  ddyl- 
id  wneyd  mewn  amser  penodedig,  a'r  canlyn- 
iad  y  w,  i  reilffyrdd  Deheubarth  Affrica  gostio 
bron  gymaint  arall  i'r  Llywodraeth  ag"  a  ddyl- 
asent  wneyd.  Yr  unig  ffyrdd  a  wnaed  am  y 
swm  a  farnwyd  ar  y  cyntaf  ydyw  y  rhai  a 
adeiladwyd  ar  amodau  (contracts). 

Tra  yma,  derbyniais  hysbysiad  o  New  York 
fod  y  brigantine  Bedver,  Capten  William  Wil- 
liams, brawd  David  Williams,  New  York,  yr 
hwn  sydd  yn  frawd  yn  nghyfraith  i  mi,  yn 
hwylio  o  Quebec,  Canada,  am  y  parthau  hyn. 
Gwelais  yn  y  papyrau  ei  bod  wedi  cyraedd  i 
Algoa  Bay,  Port  Elizabeth,  a  rhan  o'i  llwyth 
yn  perthyn  i  Cape  Town.  Gan  nad  oedd  modd 
i  mi  fyned  yno,  anfonais  i'w  wahodd  i  fyned 


DWYREINBARTH     AFFRICA,  271 

gyda  mi  i'r  mynyddoedd  i  hela  spring  bucks, 
jackals,  baboons,  mwnciod,  &c,  a  hyny  er 
iechyd  iddo.  Derbyniais  atebiad,  nad  oedd 
modd  iddo  adael  ei  long,  &c,  felly  ni  cbefais  y 
fraint  o'i  gyfarfod,  er  mor  agos. 

Y  grasshoppers  sydd  yn  blino  amaethwyr 
America,  ond  y  lindys  (caterpillar)  sydd  yn 
difa  pob  peth  yn  y  parth  hwnw  o'r  byd  ar 
amserau.  Maent  yn  gorchuddio  y  ddaear 
mewn  rhai  lleoedd  fel  nas  gellir  rhoddi  troed 
i  lawr  heb  ladd  llawer  iawn  o  honynt ;  ac  y 
maent  wedi  bod  mor  luosog  ar  y  rheilffyrdd, 
fel  yr  oeddynt,  with  gael  eu  malurio  gan  yr 
olwynion,  yn  iro  y  cledrau,  fel  nad  oedd  yn 
ddichonadwy  symud  y  tren  o  gwbl.  Mae  y 
creaduriaid  dinystriol  hyn  yn  difa  pob  peth 
tyfadwy. 

Gwlad  ddigon  sychlyd  yr  olwg  arni  oedd  yr 
amgylchoedd  hyny,  ond  yr  oedd  y  Dutch  Boers 
yn  gallu  gwneyd  bywoliaeth  lied  gysurus  trwy 
godi  ychain  a  def aid,  ac  yn  enwedig  ar  yr  adeg 
hon  trwy  dyfu  gwahanol  bethau  at  eu  bwyta, 
a'u  gwerthu  am  bris  da  i'r  gweithwyr  ar  y 
rheilffordd.  Ond  wedi'r  cwbl,  blwyddyn  ddrwg 
i'r  Boers  oedd  hono,  o  herwydd  sychder  mawr. 
Bu  am  saith  mis  heb  fwrw  dyferyn  o  wlaw, 
ac  mor  anarferol  o  boeth,  nes  fod  o'r  bron  yr 
holl  afonydd  a'r  ffrydiau  wedi  sychu  i  fyny  yn 


272  O    AMGYLOH    Y   BYD. 

hollol  a'r  holl  bysgod  i'w  gweled  yn  feirw, 
megys  ar  dir  sych,  ac  o  herwydd  hyny  bu  i 
filoedd  o'r  anif eiliaid  farw.  Yr  oedd  yr  hanes- 
ion  am  y  sychder  yn  dorcalonus  i'r  eithaf. 
Ond  o'r  diwedd  disgynodd  gwlaw  maethlon, 
yr  hyn  a  fu.  yn  achos  i  newid  gwedd  pob  petn 
mewn  ycnydig  iawn  o  amser,  yn  enwedig  y 
ddaear  a'r  anif  eiliaid;  er  hyny  yr  oedd  y 
ffarmwyr  wedi  derbyn  cymaint  o  golledion, 
fel  y  cymerai  amryw  flynyddau,  os  byth,  i 
ddyfod  i  fyny  i'w  sefyllfa  flaenorol.  Ac  yn 
y  cyfamser  torodd  rhyfel  allan  rhwng  pedwar 
o  wahanol  lwythau,  heb  fod  yn  mhell  oddi- 
wrthym;  a  thrwy  eii  bod  yn  aflonyddu  fel  hyn 
yn  nhiriogaeth  Prydain,  bu  i  Loegr  .gymeryd 
y  rhan  bwysicaf  yn  y  mater,  ac  o'r  diwedd  yr 
oedd  y  pedwar  llwyth  wedi  troi  yn  unfrydol 
yn  erbyn  y  Hew  Prydeinig.  Bu  iddo  gael 
llawer  o  draff erth  i'w  gwastadhau,  a  gwnaeth 
ddyryswch  mawr  i'r  rheilffordd,  a  phob  peth 
trwy  holl  ddeheubarth  Affrica;  a  meddyliais 
unwaith  mai  milwyr  fyddai  yn  rhaid  i  bawb 
o  honom  fod  yn  fuan.  Rhoddodd  y  llywodr- 
aeth  arf au  yn  Haw  pawb  o  honom — pobl  wyn- 
ion,  rhag  ofn  y  byddai  i'r  gwrthryfelwyr  ddis- 
gyn  arnom,  fel  yr  oedd  yr  ofnau.  Er  na  fu 
iddynt  ein  haflonyddu  o  gwbl,  yr  oeddynt  yn 


DWYREINBARTH     AFFRIOA.  273 

ein   cadw  ar  wyliadwriaeth,   ac  mewn  ofnau 
parhaus  tra  y  parhaodd  y  pryder. 

Yr  oeddwn  yn  awyddus  er's  amser  am  gael 
gweled  gwlad  fy  ngenedigaeth  unwaith  yn 
rhagor,  gan  fod  pedair-ar-ddeg  o  nynyddoedd 
wedi  myned  heibio  er  pan  y  cefnais  arni ;  ac 
ar  y  seithfed  dydd  o  Fai,  daeth  nifer  luosog  o 
gyfeillion  i'r  gwesty  agosaf  i'r  camp,  er  mwyn 
cael  math  o  wledd  ar  fy  ymadawiad ;  a  bu  i 
mi  wario  y  noswaith  hono  yn  llawen  a  difyrus 
iawn,  ac  yma  eto  yn  ffarwelio  ag  amryw  gy- 
feillion gwir  hoff  genyf.  Ond  tri  Kaffir,  o'r 
enwau  Steamer,  Half  and  Half,  a  Sam  fuont 
ffyddlonaf  o  bawb  i  mi,  canys  rhedodd  y  rhai 
hyn  bob  cam  am  12  milldir  er  mwyn  cael  yr 
ol  wg  ddiweddaf  arnaf.  Steamer  oedd  y  cogydd 
a  wasanaethai  arnaf  am  tua  chwe'  mis,  a  chan 
na  fuasai  yn  cogmio  i  Ewropeaid  yn  flaenorol, 
cefais  gryn  helynt  i'w  ddysgu.  Yn  ystod  y 
tywydd  sych,  yr  haf  diweddaf,  yr  oedd  raid 
iddo  fyned  yn  mhell  iawn  i  gyrchu  dwfr  i'w 
yfed,  a  dwfr  eithaf  drwg  a  geid  ar  y  goreu,  a 
phob  amser  deuai  Steamer  a  llyffaint  yn  y 
dwfr,  am  y  credai  eu  bod  yn  ei  buro.  Anhawdd 
hefyd  fyddai  cael  wyan  yn  y  parthan  hyny ; 
ond  un  diwrnod  llwyddais  i  gael  dwsin  trwy 
dalu  4s.  6c.  amdanynt:  ac  heb  gofio  anfedrus- 
rwydd  Steamer,  gorchymynais  iddo  ferwi  rhai 
13 


274  O   AMGYLCn    Y   BYD. 

o  honynt  i  frecwast  erbyn  tua  9  o'r  gloch. 
Aethym  a  Mr.  Sullivan  a  boneddwr  arall  gyda 
mi  i  wledda  ar  yr  wyau,  ondysywaeth  cawsom 
fod  y  cogydd  wedi  berwi  y  deuddeg  yn  yr  un 
crochan,  ac  am  yr  un  amser  a'r  pytatws !  Felly, 
cymorth  i  chwerthin  oedd  yr  unig  beth  a 
gawsom  yn  gyfnewid  am  y  pedwar  a  chweck 
hyny.  Oyraerodd  ei  enw  oddiwrtli  yr  ager- 
long  yn  yr  lion  y  cludwyd  ef  o  Zululand,  i 
Port  Elizabeth,  ac  ni  fynai  gael  ei  alw  yn  ddim 
arall.  Half  and  Half  a  gymerodd  ei  enw 
oddiwrtli  enw  math  o  ddiod  a  alwai  y  nwvvies 
yn  half  and  half,  o'r  hon  yr  oedd  ef  yn  dra 
hoif.  Bu  yn  aros  yn  yr  amgylchoedd  hyny 
am  ddwy  nynedd,ac  er  cymaint  oedd  ei  hoffder 
o'r  ddiod,  pan  ofynais  iddo  faint  o  arian  oedd 
ganddo  wedi  gynilo,  atebodd  yn  gyflym,  "Ten 
pounds,  ten  pounds,  ten  pounds,  ten  pounds, 
ten  pounds,  ten  pounds."  Chwarddodd  Mr. 
Sullivan,  a  dywedodd  fod  ganddo  £60  yn 
perthyn  i  Half  and  Half;  ond  yr  oedd  i 
ddychwelyd  adref,  meddai,  y  lleuad  nesaf. 
Yr  oedd  Sam  yn  fwy  hynod  gyda  hela  na  dim 
arall,  ac  felly  byddai  yn  canlyn  llawer  arnaf ; 
ond  rhaid  i  mi  adael  y  tri  chyf aill  yn  awr. 

Cyrhaeddais  Port  Elizabeth  yr  un  dydd,  a 
chefais  fod  y  dref  hono  mewn  braw,  o  her- 
wydd  derbyniad  y  newydd  fod  y  tren  oedd  i 


Miuiirr 


M0RDAITH   I   BRTDAIN.  275 

ddyfod  i  mewn  ychydig  ar  ol  yr  eiddom  ni, 
wedi  cyfarfod  a  dam  wain,  drwy  i'r  cerbyd  olaf 
gael  ei  ddadgysyllbu,  ac  iddo  redeg  yn  ol, 
mewn  goriwaered  o  1  droedfedd  mewn  40,  nes 
y  lladdwyd  saith  o  bersonau,  a  mab  i  Mr. 
Steward,  niasnachwr  mwyaf  yn  Port  Eliza- 
beth, oedd  un  o  honynt. 


PENNOD  X. 

Mordaiik  i  Southampton — Gahv  yn  Cape  Town 
—  Y  Cyfnewidiadau — Agerlong  o  Loegr  i 
Australia — Cyraedd  St.  Helena — Hynodion 
yr  Ynys  —  Ynys  Ascension  —Croesi  y  Cy- 
hydedd — Cape  Verde — Ynysoedd  y  Canary 
— Mynydd  Teneriffe—  Ynys  Madeira — Cyr- 
aedd Lloegr —  Wythnos  yn  y  hrif-ddinas — 
Ymweliad  a  Chymru,  Ffrainc,  c&c. 

Ar  y  lOfed,  aetbym  ar  fwrdd  yr  agerlong 
JSTyanza,  yr  hon  oedd  yn  ddewisol  genyf  fi  fel 
llawer  eraill,  a  cliefais  fod  yno  lawer  o  deith- 
wyr,  ac  yn  eu  plith  50  o  wirfoddolwyr  ar  eu 
dycliweliad  o'r  rhyfel  fa  dan  sylw  yn  barod, 
yn  myned  i  lawer  i  Cape  Town.  Yr  oedd  y 
tywydd  yn  hynod  o  anghysurus,  a'r  mor  yn 
anesmwyth.  Aetbym  i  ymweled  a'r  holl 
deitbwyr,  ond  golwg  hynod  oanniolchgar  oedd 
arnynt  oil.     Galwasom  am  ychydig  yn  Moosel 


276  O    AMGYLOH    Y   BTB. 

Bay,  tref  fechan,  haner  y  ffordd  rhwng  Port 
Elizabeth  a  Cape  Town.  Lie  hynod  am  bluf 
yr  estrus  ydyw,  ac  yr  oeddwn  wedi  cael  ar 
ddeall  mai  hyny  ydyw  prif  fasnach  y  dref . 
Nid  oes  dim  aralli'w  gael  yn  yr  amgylchoedd 
am  ugeiniau,  os  nad  canoedd  o  filltiroedd  yn 
mliob  cyf eiriad.  Mae  llawer  o'r  ffarmwyr  yn 
magu  estrus  o  herwydd  eu  pluf  gwerthf awr ; 
"a  bydd  ganddynt  yn  ami  o  50  i  75  o'r  adar 
hyn,  y  rhai  ydynt  yn  werth  tua  £45  yr  un. 
Wedi  morio  dau  ddiwrnod  amgylchynasom  y 
Cape,  acyr  oeddym  yn  y  llongbortb.  Grwelais 
f od  gwelliantau  mawrion  wedi  cael  eu  gwneyd 
ar  y  docks  er  pan  i  urn  yn  y  He  o'r  blaen. 
Daeth  dwy  agerlong  i  mewn  yr  un  diwrnod  a 
ni ;  ac  yr  oedd  un  o  honynt  yn  rhwym  o  Lun- 
dain  i  Melbourne,  Australia,  gyda  448  o  deith- 
wyr  ar  ei  bwrdd.  Creodd  hyn  brysurdeb 
mawr  yn  Cape  Town,  dros  amser  byr.  Yr 
oedd  y  teithwyr  i  Australia  yn  prynu  llawer  o 
bethau  oedd  hynod  iddynt,  megys  pluf,  adar, 
baboons,  monkeys,  <fec.  Yn  mhlith  y  gwell- 
iantau yn  y  dref,  gwnaed  ffosydd  dyfnion  i 
gario  y  budreddi  ymaith,  a  dygwyd  i  mewn 
ddwf r  da  o  gryn  bellder,  fel  y  gellir  dysgwyl 
y  bydd  y  lie  yn  llawer  iachach  yn  y  dyfodol. 
Mae  yno  lawer  o  adeiladau  hardd  wedi  eu 
codi,  yn  nghyd  agamgueddfa  a  llyfrfa  ardder- 
chog. 


MORDAITH    I    BKYDAIN.  277 

Ary  14eg,  am  5  yn  y  prydnawn,  hwylias- 
om  allan  o'r  lie,  ac  yr  oedd  ar  y  bwrdd  genym 
150  o  ymdeithwyr,  pawb  yn  llawen,  a'u 
gwynebau  tuag  adref,  a'r  ty  wydd  yn  dra  dy- 
munol.  "Homeward  bound,"  oedd  y  geiriau 
melus  oedd  yn  ngenau  y  mwyafrif.  Moriasom 
yn  hwylus  a  llwyddianus  am  en  we'  diwrnod, 
nes  y  cyrhaeddasom  ynys  St.  Helena,  pellder 
o'r  Cape,  1,700  o  filldiroedd.  Diau  fod  dar- 
llenwyr  meddylgar  wedi  clywed  llawer  o  son 
am  yr  ynys  hon,  eanys  gosodwyd  nodedig- 
rwydd  mawr  ami  drwy  i'r  bydenwog  Napo- 
leon Bonaparte,  gael  ei  alltudio  iddi  ar  ol  ei 
gwymp  ar  faes  Waterloo,  yn  1815.  Hefyd 
dyma  lie  y  bu  efe  farw.  Gran  fod  mynydd- 
oedd  yr  ynys  yn  dra  uchel,  yr  oeddynt  yn  y 
golwgpan  oeddym  65  o  filldiroedd  oddiwrthi. 
Lie  creigiog,  noethlwm  ydyw,  ac  mae  y  tri- 
golion  yn  hynod  o  felynion,  sef  cymysgedd  o'r 
Indiaid  Dwyreiniol  ac  Ewropeaid,  ollyn  siarad 
rhyw  fath  o  Saesonaeg.  Cwnini  yr  India 
Ddwyreiniol  ddaeth  a  phobl  i'r  ynys  ar  y 
cyntaf,  er  mwyn  cael  sane  i  ddiwallu  llongau 
ar  eu  mordaith  o  Brydain  i'r  India.  Mae  yno 
yn  awr  lawer  o  filwyr  Prydeinig,  yn  cael  eu 
cadw  yn  barod  i'w  hanfon,  fel  y  bydd  eu 
heisiau.  Cawsom  bedair  awr  o  amser  yn  y 
lie,     Mae  y  dref  mewn   hafan  mawr   rhwng 


278  O    AMGYLCH    Y    BYD. 

dau  fynydd  uchel.  Yn  ymyl  y  porthladd  y 
mae  Ysgol  Jacob  yn  esgyn  i  ben  yr  ucheldir, 
yn  cynwys  701  o  risiau,  ac  ar  y  top  y  mae 
Aneddle  y  Milwyr,  &c.  Cychwynais  i  fyny  y 
grisiau  tra  hynod  hwn;  ond  wedi  myned  tna 
haner  y  ffordd,  byrhaodd  fy  anadl,  ac  wedi 
edrych  i  fyny  daeth  arnryw  resymau  i  fy 
meddwl  dros  droi  yn  ol,  er  fy  mod  yn  dra 
awyddus  i  gael  dweyd  i  mi  esgyn  ar  hyd  Ys- 
gol Jacob;  ond  pa  fodd  bynag,  ofnais  fod  yr 
amser  yn  rhy  fyr,  a  disgynais.  Mae  y  lie  yn 
cynwys  6,000  o  bobl,  hynod  o  dlodion,  yr  hyn 
a  achosir  gan  ddiffrwythder  y  tir. 

Y  lie  nesaf  ar  ein  mordaith  oedd  -  Ynys 
Ascension,  700  o  filltiroeddo  bellder,  a  chyr- 
aeddasom  hi  ar  y  23ain  o'r  mis.  Os  edrychir 
ar  y  map,  gwelir  fod  hon  yn  nes  i  America 
Ddeheuol  nag  unrhyw  barth  o  Affrica;  agellir 
dweyd  fod  yr  ynys  hon  yn  f wy  noethlwm  nag 
ydyw  St.  Helena.  Perthyna  i  Brydain,  ac 
nid  oes  ami  ond  goleudai,  ac  ystorfeydd  i  ddi- 
wallu  llongau  rhyfel,  a  chludir  pob  peth  at 
gynaliaeth  y  bobl  o  Loegr.  Ni  cheir  dim 
gwlaw  ar  yr  ynys  ond  rhyw  unwaith  bob  tair 
blynedd.  Mae  yno  o  300  i  400  o  for  filwyr, 
peirianwyr,  crefftwyr,  &c,  i  aclgyweirio  y  cad- 
longau,  &c.  Ni  welir  dim  coed  yno  ond  ar 
ben  mynydd  tua  3,000  o  droedfeddi  o  uchder; 
ac  yno  y  mae  y  claf dy. 


MOKDAITH    I   BRYDAIN  2*79 

Cychwynasoin  oddiyno  mor  fuan  ag  y  caed 
pethau  yn  barod,  abuy  teithwyr  yn  difyru 
eu  hunain  oreu  gallent,  drwy  ddarllen,  ym- 
ddyddan,  canu,  &c.  Pan  heb  fod  yn  mhell  o'r 
cyhydedd,  bu  farw  un  John  Edwards,  oedd 
yn  wael  er's  amser,  wedi  colli  ei  iechyd  yn  y 
Diamond  Fields.  Yn  ei  angladd,  gweinydd- 
wyd  ganbrif  swyddog  yr  ag^rlong,  a  chladd- 
wyd  ef  yn  y  dyfnder  mawr;  ac  yn  nihen 
ychydig  abuser  wedi  hyny  bu  farw  geneth 
fechan,  yr  hon  hefyd  a  gladdwyd  yn  y  mor. 
Yn  y  cyfamser,  daethom  i  olwg  Ynysoedd 
Cape  Verde,  ynysoedd  ffrwythlon  yn  perthyn 
i;r  Portugiaid  y  rhai  a  ymddangosent  ryn 
goedioga  dymunol.  Aetbom  rhwng  Ynys- 
oedd Canary,  ac  heibio  godreu  y  mynydd  an- 
ferth  Teneriffe,  sydd  12,236  o  droedfeddi  o 
uchder,  ac  i'w  weled  100  milltir  o  bellder,  ac 
yn  sicr  dyma  ryfeddod  fawr  natur  mewn 
gwirionedd,  o  berwydd  yr  oedd  i'w  weled  yn 
codi  yn  uniongyrcbol  o'r  mor  i'r  uchder  an- 
f erth  crybwylledig.  Dyma  gartref  gwreiddiol 
a  naturiol  y  Canary  Birds  ag  sydd  yn  cael 
eu  hoffi  mor  fawr  trwy  yr  holl  fyd  gwareidd- 
iedig.  Yr  oedd  amry w  o  bentrefydd  prydf erth 
yn  y  golwg,  ac  ymddangosiad  iaclms  a  dy- 
mynol  arnynt  oil;  ac  wedi  i  ni  fyned  drwy  y 
twr  ynysoedd,  gwelem  ynys  y  gwin,  sef  Mad- 


280  O   AMGYLCH   Y   BYD. 

eira.  Mae  yr  olygfa  ar  hon  yn  wir  ddymunol, 
liollol  wahanol  i'r  oil  a  welsom  o'r  blaen,  o 
herwydd  yr  oedd  holl  lethrau  yr  ynys  wedi 
eu  diwyllio  a'u  trin  yn  dra  dymunol ;  ac  wedi 
myned  mewn  cwch  i'r  Ian,  eawsom  ddigonedd 
o'r  gwin  melus  a  maethlon.  Yr  oedd  yn  y  lie 
ddwy  gadlong,  un  Seisonig,  ac  un  American- 
aidd.  Buom  oddiamgylch  yn  gweled  rhy- 
feddodan  y  lie.  Dyina  le  iach,  a  lluoedd  o 
gleifion  yn  dyfod  yno  am  adferiad  iechyd.  Dy- 
wedir  fod  John  Bull  yn  dra  awyddus  am 
feddianu  yr  ynys  gyfoethog  hon,  a  dichon  y 
bydd  iddo  gael  esgus  dros  ei  chymeryd  cyn 
hir.  Prof  odd  y  Bay  of  Biscay  yn  lied  gyn- 
hyrfus,  fel  arfer;  ond  er  hyny,  croesasom  ef, 
a  glaniasom  yn  Southampton,  Lloegr,  yn 
mhen  pedair  wythnos  i'r  diwrnod  o'r  amser  y 
cychwynasom  o  Port  Elizabeth. 

Deallais  mai  dinas  sydd  yn  cynyddu  yn 
gynym  ydyw  Southampton,  ac  o  herwydd 
addasrwydd  y  porthladd  i  longau  o  bob 
maintioli,  diau  y  parha  i  gynyddu  yn  y  dy- 
fodol.  Mor  fuan  ag  y  daethym  i'r  Ian  bu 
raid  i  mi  brynu  gwlawlen,  canys  yr  oedd  y 
gwlaw  yn  disgyn  yn  rhwydd  ar  y  pryd,  ond 
yn  fuan  gwasgarodd  y  cymylau,  a  chawsom 
dywydd  hyfryd  dros  amryw  ddyddiau.  Mae 
Southampton  yn  ddinas   brydferth    iawn,  yn 


YN    MHRYDAIN.  281 

cynwys  parciau,  palasau,  ac  adeiladau  ysblen- 
ycld.  Erbyn  cyraedd  yno  yr  oeddwn  wedi 
dyfod  i  delerau  cyfeillgar  iawn,  gyda  dau 
foneddwr  oeddynt  yn  cydforio  a  mi,  sef  Mr. 
Taylor  a  Mr.  Brooks,  y  rhai  oeddynt  wedi 
gadael  en  cartrefi  cysurus  yn  agos  i  Lundain, 
ddwy  flynedd  yn  flaenorol.  Anfonwyd  Mr. 
Brooks  i  Ddehenbarth  Afrrica  gan  ei  dad,  er 
mwyn  adferu  eiiechyd,  a'r  canlyniad  fu  iddo 
wella  yn  dda.  Deallais  mai  wedi  cael  ei  an- 
fon  i'r  nn  lie  yr  oedd  Mr.  Taylor  hefyd,  o 
herwydd  ei  fodyngogwyddoatafradlonrwydd 
gartref .  Rhoddodd  ei  dad  swm  mawr  o  arian 
iddo  i  ddechren  masnaclm.  Hefyd  addaw- 
odd  ei  dad  ei  helpu  yn  mhellach  gyda  mwy  o 
arian,  os  llwyddai.  Y  canlyniad  fu,  pa  fodd 
bynag,  iddo  wario  y  cwbl  drwy  hapchwareu  a 
gloddesta,  ac  yn  y  diwedd  bu  raid  i'w  dad 
anfon  swm  mawr  o  arian  i  gael  yr  afradlon 
aclref,  ar  ei  addewid  y  diwygiai,  ac  y  troai 
ddalen  newydd  yn  ei  yrf a  yn  y  byd. 

Rhoddodd  y  boneddwyr  hyn  y  derbyniad 
caredicaf  i  mi,  a  bn  raid  i  mi  i yned  gyda  hwy 
i'w  cartrelleoedd,  heb  fod  yn  mhell  o  Lun- 
dain, prif  ddinas  y  byd.  Cyd-deithiasom  ar  y 
rheilfforddo  Southampton  i  Lundain,  drwy 
wlad  hynod  o  brydf erth,  ac  ar  yr  adeg  hono 
o'r  nwyddyn  yr  oedd  y  golygfeydd  yn  ysblen- 


282  O    AMGYLOH   Y    BYD. 

ydd  dros  ben.  Wedi  cyraedd  Llundain,  ac 
edrych  ychydig  oddiamgylch,  cymerasom  y 
gerbydres  yn  lied  fuan  am  gartref  Mr.  Brooks. 
Hen  balasdy  golygus  iawn  ydoedd,  mewn  lie 
prydferth  a  dymunol.  Aethom  ein  tri  yn 
syth  i'r  ty;  a  thrwy  i  Mr.  Brooks  gyraedd 
adref  heb  iddynt  ei  ddysgwyl,  cafodd  ei  fam 
ei  chyffroi  yn  rhyfeddol  gan  ei  ymddangosiad. 
Treiddiodd  llawenydd  mawr  drwy  y  ty  yn 
ddiatreg,  ac  anfonwyd  ar  unwaith  am  y  tad, 
sef  Mr.  Thomas  Brooks,  yr  hwn  sydd  yn  dra 
adnabyddus  yn  y  brif  ddinas,  fel  lienor,  ac 
areithydd  hyawdl.  Cafodd  pawb  o  honom  y 
derbyniad  mwyaf  calon  gynes  gan  y  -teulu 
caredig,  a  buom  yn  cydwledda  yn  llawen  y 
noson  hono.  Hefyd  yr  oedd  yn  rhaid  i  Mr. 
Brooks  a  finau  fyned  gyda  Mr.  Taylor  i'w 
gartref  yntan,  yr  hwn  oedd  tua  haner  milldir 
yn  mhellach.  Md  oedd  Mr.  Taylor  wedi 
hysbysu  ei  rieni  yr  amser  y  bwriadai 
ddychwelyd;  ac  mewn  canlyniad  yr  oedd  ei 
ddyfodiad  yn  hollol  annysgwyliadwy. 

Boreu  dranoeth  aethom  drwy  lidiard  uwch 
ben  yr  hon  yr  oedd  yr  enw,  Hope  House,  ac 
wele  ni  ar  unwaith  yn  yr  ardd  brydf erthaf  a 
welswn  er's  amser ;  ac  yr  oedd  fy  nghyf aill,  Mr. 
Taylor,  yn  adnabod  yr  holl  flodan  amryliw. 
O'n   blaen   yr  oedd  y  ty,  wedi  ei  amgylchu 


YN   MHRYDAIN.  283 

gan  bob  math  o  dlysni  blodeuol;  ac  yn  rahen 
ychydig  arnser  gwnaeth  y  fam  ei  hymddang- 
osiad  yn  y  Porth.  Amcanodd  Mr.  Taylor 
yniguddio  yn  ein  cysgod  nes  myned  i'r  ty, 
ond  yr  oedd  llygaid  craff  y  fain  wedi  ei  anieu. 
Boneddiges  hardd  a  deallns  yr  olwg  ami 
ydoedd;  a  bu  yr  olygfa  yn  effeithiol  i  ddryllio 
teimladau  Mr.  Taylor,  fel  nad  allai  yngan  gair. 
Dygodd  y  golygfeydd  ddameg  y  Mab  Afrad- 
lon  i  fy  nghof,  yn  enwedig  pan  oedd  y  fam 
a'r  ddwy  chwaer  yn  cofleidio  yr  hwn  oedd 
wedi  dychwelyd  adref.  Anfonwydyn  ddioed 
am  y  tad,  a  darfu  iddo  yntan  gofleidio  ei  fab 
gyda  thynerwcli  mawr.  Ar  ol  hyn  hysbys- 
wyd  y  cymydogion,  a  buont  oil  yn  cydlawen- 
hau,  ac  yn  cydwledda.  Er  i  Mr.  Taylor  fod 
yn  lied  afradlon  yn  ystod  ei  absenoldeb,  ym- 
ddengys  iddynt  anghofio  y  cwbl,  clrwy  y 
llawenydd  o  herwydd  ei  ddychweliad.  Cefais 
y  derbyniad  mwyaf  gwresog  ganddynt  oil,  a 
gwaboddiad  taer  i  aros  yno  am  wythnos,  neu 
bythefnos,  ond  yr  oedd  yn  anmbosibl  i  mi 
gydsynio,    o  herwydd  prinder  amser. 

Dranoeth  aethym  i  Lundain,  ac  arosais  yn 
y  Charing  Gross  Hotel,  a  chefais  yno  bob  cy- 
suron  a  danteithion  a  all  y  mwyaf  moethus 
ddymuno.  Hwn  oedd  y  tro  cyntaf  erioed  i 
mi    gael    mantais    i    arsyllu    ar    ryfeddodau 


284  O    AMGYLCH    Y    BYD. 

mawrion  prif  ddinas  y  byd.  Gan  fy  mod 
wedi  clywed  a  darllen  crj7n  lawer  am  dani, 
ni  chefais  fy  siomi  yn  ei  bynodion.  Pender- 
fynaswn  amser  yn  ol  yr  aroswn  am  wytbnos 
i  weled  rhyfeddodau  Llundain,  cyn  dycbwel- 
yd  i  Walia  Wen,  gwlad  fy  ngenedigaeth.  Yn 
ol  cyngor  fy  nghyfeillion,  Mri.  Brooks  a 
Taylor,  llogais  gerbyd  bycban,  wrth  y  dydd, 
i  f y  ngbymeryd  drwy  y  ddinas,  fel  y  gallwn 
gael  cipdrem  ar  ei  pnrif  wrtbrycbau  mawr- 
eddol.  Yr  wyf  inau  yn  credu  mai  dyma  y 
dull  goreu  i  weled  Llundain,  os  ceir  gyriedydd 
da,  fydd  yn  deall  yr  boll  ddinas,  ac  yn  gallu 
myned  heb  deitbio  dros  yr  un  ffordd  fwy  nag 
unwaitb.  Cef ais  fy  moddloni  yn  fawr  yn  fy 
nbeitbiau,  a  cbyngborwn  eraill  i  fabwysiadu  yr 
un  cynllun,  os  byddant  yn  ddyeitbriad  yn  y 
ddinas.  Mewn  cbwe'  diwrnod,  bum  yn  allu- 
og  i  weled  y  prif  ryfeddodau,  y  rbai  ydynt  yn 
llawer  rhy  luosog  i'w  benwi  yn  awr.  Cafodd 
dau  Dy  y  Parliament  fwy  o  fy  sylw  nag  un- 
rbyw  adeilad  arall,  nid  am  ei  fod  yn  fwy 
mawreddog  yr  olwg  arno  nag  adeiladau  eraill, 
ond  o  berwydd  mai  y  Parliament  yn  ddiau  y w 
y  Ddeddfwneutburfa  bwysicaf  yn  yr  boll  fyd. 
Yno  y  mae  gwyr  doetbaf  Prydain  Fawr  yn 
cyfarfod,  i  wneyd  cyfreitbiau  a  rbeolau,  i  lyw- 
odraethu   mwy  nag  un  ran  o  bedair  o   dri- 


YN    MHRYDAIN.  285 

golion  yr  holl  fyd.  Cyn  ymadael  a  Chymru, 
14  mlynedd  yn  flaenorol,  yr  oeddwn  wedi 
cael  ar  ddeall  nad  oedd  yr  haul  byth  yn  mach- 
lud  ar  diriogaethau  Prydain  Fawr;  ond  wedi 
glanio  yn  y  Taiaetbau  Unedig,  fel  llawer 
eraill,  heb  aragyffred  mawredd  y  wlad  y  cefais 
fy  ngeni  dan  ei  llywodraeth,  ac  wedi  teithio 
diwy  ddeg  ar  hugain  o  Dalaethau  a  Thiriog- 
gaethau,  daethym  i  gredu  nad  oedd  un  wlad 
arall  yn  debyg  iddi  o  ran  mawredd.  Mae  yn 
sicr  ei  bod  hi  felly  i  raddau,  ac  yn  parhau  i 
fyned  yn  fwy  mawreddog  mewn  amryw  o  ys- 
tyriaethau;  ond  wedi  ymadael  o'r  Talaethau, 
dechreuodd  y  syniadau  oeddwn  wedi  goleddu 
am  fawredd  y  wlad  leihau,  a  daeth  mawredd 
Prydain  yn  fwy  i'r  golwg.  Baner  Prydain 
Fawr  yw  y  flaenaf  ar  for  a  thir,  ac  wrth 
deithio  daw  y  ffaith  hon  yn  rymus  iawn  ar 
feddwl  yr  arsyllydd  ystyriol.  Mae  mwy  o 
agerlongau  yn  croesi  y  cefnforoedd  i  wahanol 
wledydd  y  byd,  yn  chwyfio  y  f aner  Brydeinig, 
nag  sydd  yn  perthyn  i'r  gweddill  o'r  holl  fyd 
yn  nghyd.  Hefyd  y  mae  nifer  a  nerth  ei 
llongau  rhyfel  agos  yn  gyfartal  i'r  eiddo ,  holl 
wledydd  Ewrop  yn  nghyd.  Dengys  hyn  fod 
Prydain  yn  Frenines  y  moroedd  mewn  gwir- 
ionedd.  Hefyd,  wedi  i'r  teithydd  lanio  mewn 
gwlad  dramor,  gwelir  mwy   o  urddasolrwydd 


286  O    AMGYLCH    Y   BYD. 

bob  amser  dan  y  faner  Brydeinig,  na'r  eiddo 
unrhyw  wlad  arall.  Mae  ei  chynrychiolwyr 
mewn  gwell  adeiladau,  a  phob  peth  o'u  ham- 
gylch  yn  fwy  gwych.  Wedi  myned  i  mewn 
ceir  gweled  fod  y  1st,  2nd  a'r  3d  classes  yn 
cael  eu  dali  fyny  yn  ofalus,  yn  swyddfau  y 
Trafnoddwyr,  a'r  clercod  oil  dan  gyflog  an- 
rhydeddus,  yn  ol  eu  saileoedd.  Yn  yr  un 
lleoedd  gwelir  baner  y  Ser  a'r  Brith  Resi,  a 
berthyn  i'r  Talaethau  Unedig  uwchben  anedd- 
dai,  maelfau  neuweithdai,  neu  swyddfa  rhyw 
oruchwyliwr  distadl.  Mae  cynrychiolwyr  y 
Talaethau  Unedig  mewn  gwledydd  tramor,  yn 
cael  eu  gorfodi  i  fyw  mewn  adeiladau  gwael- 
ion,  o  herwydd  bychandra  eu  cyflogau.  Maent 
yn  llawer  israddol  yn  hyn  i  gynrychiolwyr 
gwledydd  Ewrop;  ac  mae  amryw  o  Drafnodd- 
wyr  y  Talaethau  Unedig  wedi  cael  eu  gorfodi, 
gan  gyflogau  bychain,  i  fyned  i  fasnachu,  er 
eu  galluogi  i  fyw  yn  gysurus  a  pharch- 
us.  Dyna  fel  y  gwelais  hwy  yn  mhob 
man,  oddigerth  yn  Ewrop.  Mae  yn  sicr  y 
dylai  y  Talaethau  Unedig  ddiwygio  yn  hyn, 
mewn  trefn  iddal  i  fyny  ei  sane  a'i  hanrhydedd 
yn  mhlith  prif  lywodraethau  y  byd. 

Wrth  deithio  dan  lywodraeth  Prydain  ceir 
sylweddoliad  y  ffaith  fod  ei  Threfedigaethau 
a'i  thiriogaethau,  neu  y  rhai  mae  yn  lywod- 


Ytf    MHR7DA.TN.  287 

raethu,  yn  cynwys  un  ran  o  saith  o  holl  ar- 
wynebedd  y  ddaear !  Mae  eu  poblogaeth  yn 
fwy  nag  un  ran  o  bed  air  o  holl  bobl  y  byd; 
ac  mae  yn  teyrnasu  dros  8,000,000  o  filldir- 
oedd  ysgwar  o  arwynebedd  y  belen  ddaearol, 
neu  agos  gymaint  dri  ugain  o  weithiau  niewn 
arwynebedd  a'r  Deyrnas  Gyfunol.  O'r  ar- 
wynebedd aruthrol  uchod,y  mae  dros  dair  mil- 
iwn  o  filldiroedd  ysgwar  yn  Ngogledd  Amer- 
ica; dros  filiwn  o  filldiroedd  ysgwar  yn  Affrica; 
miliwn  a  haner  yn  Asia,  a  thros  ddwy  filiwn 
a  haner  o  filldiroedd  ysgwar  yn  Australasia. 
Yn  1880.  yr  oedd  40  o  Lywyddion  yn  gwein- 
yddu  dan  y  goron  yn  y  meddianau  uchod,  fel 
y  canlyn:  Tri  yn  Ewrop ;  un  ar  ddeg  yn,  ac 
oddiamgylch  America;  deg  yn,  ac  yn  agos  i 
Affrica;  wyth  yn  Asia,  acwythyn  Australasia. 
Maentoll  fel  y  gwelir  isod  :  Ewrop. — Mae 
yma  dri  o  Lywyddion,  sef  yn  Gibraltar,  Heligo- 
land a  Malta.  America. — 1.  Y  Bahamas  sef 
twr  o  ynysoedd  yn  rhifo  800,  eithr  nid  oes 
ond  20  o  honynt  yn  meddu  trigolion.  2. 
Bermudas,  sef  twr  arall  o  ynysoedd  yn  rhifo 
300,  ac  mae  15  o  honynt  yn  meddu  trigolion. 
3.  Canada,  yn  cynwys  Talaethau  Ontario, 
Quebec,  New  Brunswick,  Nova  Scotia,  Mani- 
toba, British  Columbia  a  Prince  Edwards 
Island.     4.  Ynysoedd  Falkland,  y  rhai  ydynt 


288  O    AMGYLCH   Y    Bm 

yn  lluosog,  eithr  heb  ond  ychydig  o  drigian- 
wyr.  5.  Guana,  yn  America  Ddeheuol.  6. 
Honduras  ar  yr  un  rhandir.  7.  Jamaica,  ac  yn- 
ysoedd  Turks  a  Caicos.  8.  Ynysoedd  Lee- 
ward, y  rhai  oeddynt  yn  cynwys  Tref edigaeth 
Annibynol  cyn  1871,  yn  cynwys,  Antiqua, 
Barbados,  Montserrat,  St.  Christopher,  Nevis, 
Anquilla,  Ynysoedd  Virgin  a  Dominica.  Yn 
1871  pasiwyd  fod  yr  ynysoedd  uchodi'w  huno 
oil  yn  nghyd.  9.  Newfoundland,  yr  hon 
nad  ydyw  eto  wedi  ei  chysylldu  a  chyngrair 
Canada.  10.  Ynys  Trinidad.  11.  Y  Wind- 
ward Islands,  yn  cynwys  Barbadoes,  St.  Lucia, 
St.  Vincent,  Granada,  a  Tobago,  y  rhai  a 
fuont  oil  yn  Drefedigaethau  ar  wahan. 

Affrica  a'r  cylchoedd. — 1.  Ascension,  yn 
neheubarth  Mor  Werydd.  2.  Cape  of  (rood 
Hope  a'r  tiriogaethau  cysylltiedig.  3.  Sefydl- 
iad  Gambia  yn.ngorllewinbarth  Affrica.  4. 
Gold  Coast,  sef  tiriogaethau  a  berthynent  yn 
flaenorol  i'r  Ellmyniaid.  5.  Griqualand 
West,  yn  neheubarth  Affrica.  6.  Ynys  Lagos, 
a  thiriogaethau  ar  y  cyfandir.  7.  Ynys  Maur- 
itia,  yn  nghyd  a  man  ynysoedd  eraill  yn  Mor 
yr  India.  8.  Natal,  yn  Affrica.  9.  St.  Helena, 
yn  neheubarth  Mor  y  Werydd.  10.  Tiriogaeth- 
au Sierra  Leone,  yn  ngorllewinbarth  Affrica. 

Asia. — 1.  Port  of   Aden,  yn  Arabia,  ac   yn 


YN    MHRYDAIN.  28(J 

agos  i'r  fynedfa  i'r  Mor  Coch.  2.  Ynys  bwys- 
sig  Ceylon.  3.  Hong  Kong,  China.  4.  Yr 
India  Ddwyreiniol.  5.  Ynys  Labuan,  yn  agos 
i  Borneo.  6.  Ynys  Perim  yn  y  Mor  Coch. 
7.  Y  Straits  Settlement,  yn  cynwys  ynys 
Singapore,  Penang  a  thiriogaethau  Malaca  a'r 
Indian  Archipelago.  8.  Awstralia,  yn  cynwys 
saith  o  Drefedigaethau  Annibynol,  Ynysoedd 
Fiji,  ac  yn  ddiweddaf  Ynys  Cyprus,  yn  Mor 
y  Canoldir. 

Er  fod  y  Gwyddelod  yn  y  Werddon,  fel  y 
mae  yr  Ellmyniaid,  neu  y  Boers  yn  Transvaal, 
Affrica,  ac  ar  yr  amser  presenol  trigolion 
Jamaica,  yn  yr  India  Orllewinol,  yn  hynocl  o 
anfoddlon,  dan  ly  wodraeth  Lloegr,  eto  y  mae 
rhesymau  cryfion  dros  gredu  eu  bod  mewn 
gwell  sefyllfa,  na  phe  buasent  yn  meddu  eu 
hannibyniaeth  eu  hunain.  Mae  yn  wir  fod 
Lloegr  wedi  dyfod  yn  f eddianol  ar  amry w  o'r 
lleoedd  crybwylledig  mewn  dull  sydd  yn 
ymddangos  yn  annheg,  ac  an-Nghristionogol , 
sef  drwy  rym  arfau  a  nerth  y  cleddyf,  ond  eto 
y  mae  yn  ffaith  anwadadwy  eu  bod  mewn 
cynwr  mwy  llwyddianus  yn  awr  nag  oeddynt 
cyn  hyny.  Hefyd  y  maent  yn  mwynhau  pob 
rhyddid  angenrheidiol  i'w  gwneyd  yn  gysurus 
ynmhob  gradd  a  sefyllfa.  Mae  yn  ymddang- 
os i  mi  fod  gwaith  diorphwys  Lloegr  yn 
13* 


290  O   AMGYLCH   Y   BYD. 

cymeryd  meddiant  o  wledydd  ac  ynysoedd 
fel  hyn,  yn  gwneyd  daioni  i  wareiddiad  y  byd, 
ac  yn  agor  meusydd  newyddion  i  feibion 
llaf ur.  Felly  mae  nid  yn  unig  yn  gwneyd 
daioni  iddi  ei  hun,  ond  hefyd  i  holl  wledydd 
Ewrop.  Ac  er  fod  llawer  o  bethan  yn  ym- 
ddygiad  Brydain  nas  gallaf  eu  cymeradwyo, 
gan  eu  bod  yn  ymddangos  yn  hollol  annheg, 
eto,  a  chymeryd  yr  oil  yn  nghyd,  gallaf 
ddweyd  gyda  Byron, 

"  With  all  thy  faults  I  love  thee  still." 

Wedi  treulio  fy  amser  yn  mhrif  ddinas  y 
byd,  ynhynod  o  bleserus,  cymerais  y  gerbydres 
am  Gymru,  a  theithiais  trwy  ddyffryn  prydf  erth 
Llangollen  i'r  Bala.  Yno  llogais  gerbyd  i  fy 
nghymeryd  dros  yr  hen  fynydd  Migneint  i 
Blaenau  Ffestiniog,  fy  hen  gartref;  a  chyr- 
haeddais  yno  erbyn  deg  o'r  gloch,  noson  y 
diwrnod  y  cychwynais  o  Lnndain.  Boreu 
dranoeth,  deallais  yn  fnannad  ydoedd  yr  hen 
le  yn  debyg  i'r  hyn  ydoedd  pan  oeddwn  yn 
ymadael  oddiyno,  nynyddoedd  yn  flaenorol. 
Yr  oeddlleoedd  na  chynwysent  ond  ychydig 
o  hen  dai  gwaelion  pan  ymadewais,  erbyn  hyn 
fel  trefydd  llawnion  a  anedd-dai  da;  a  thomen- 
au  uchel  y  chwarelau  wedi  rhoi  ymddangosiad 
hollol  wahanol  i'r  ardal.     Yr  oedd   rwbel  y 


YN    MHRYDAIJST.  291 

chwarelau  wedi  ymwthio  yn  mlaen,  gan  glacldu 
fy  hen  gartref,  yn  nghydag  amry w  o'r  dolydd 
gwyrddion,  lie  yr  arferwn  chwareu  gyda 
chyfeillion  boreu  fy  oes,  pan  yn  fachgen 
bychan.  Wedi  myned  allan  i  gerdded  yr 
heolydd,  y  rhai  oeddynt  yn  llawnion  o  bobl, 
ychydigiawn  o  wynebau  adnabyddus  i  mi  a 
welais;  ac  wrth  holi  am  yr  hen  rai  a  arferwn 
adnabod,  cefais  eu  bod  wedi  eu  cuddio,  lawer 
o  honynt,  dan  briddellau  oerion  y  dyffryn,  ac 
eraill  wedi  ymfudo  i  wledydd  tram  or,  i  chwil- 
io  am  le  gwell.  Yn  y  eyfamser,  pa  fodd 
bynag,  daethym  o  hyd  i  amry w  o  hen  gyfeill- 
ion  fy  mebyd,  y  rhai  oeddynt  anwyl  genyt,  ac 
yn  eu  plith  gallaf  enwi  Mr,  William  Jones 
(  Ffestinfab, )  yr  hwn  sydd  yn  lienor  poblog- 
aidd,  ac  wedi  bod  dros  lawer  o  flynyddoedd 
yn  ohebydd  doniol  a  rheolaidd  i'r  Herald 
Gymraeg.  Hefyd  cefais  f od  yno  amry w  o  hen 
gyfeillion  i  mi  wedi  dychwelyd  adref  o'r 
Talaethau  Unedig,  gan  i'r  amser  fod  er's  rhai 
blynyddoedd,  yn  well  yn  chwarelau  Cymru, 
nag  yn  chwarelau  America;  ac  yn  wir  yr  oedd 
y  gangen  hono  o  fasnach  yn  anghyffredin  o 
fywiog  ar  y  pryd.  Yr  oedd  amryw  wedi 
gwneyd  def  nydd  da  o'r  amser  by wiog,  a  thrwy 
ddiwydrwydd  a  sobrwydd  wedi  llwyddo  i 
ddyfo4    i    sefyllfaoedd   pwysig  a  pharchus, 


292  O    AMGYLCH    Y    BYD. 

mewn  cymdeitlias  a  masnacli.  Yr  oedd  pawb 
yn  cael  cyflogau  da,  ac  nid  oedd  raid  i  neb 
mewn  meddiant  o  iechyd,  a  gallu  i  weithio, 
gwyno  dim,  canys  yr  oedd  pawb  yn  cael  tal  da 
am  eu  llafur.  Deallais  fod  y  chwarelau  wedi 
newid  yn  f awr  mewn  amryw  ffyrdd,  ac  yr  oedd 
rhai  yn  myned  yn  fwy  diwerth  wrth  eu 
gweithio;  ond  mewn  canlyniad  i  well  cyn- 
lluniau,a  medrusrwydd  yr  arolygwyr,a'r  gofyn 
da  oedd  am  lechau,yr  oeddynt  yn  talu  yn  well 
nag  yn  yr  hen  amser,  i'r  perclienogion  ac  i'r 
gweithwyr  hefyd. 

Bhaid  i  mi  ddweyd  yn  awr  fy  mod  wedi 
cael  fy  moddhau  yn  f  awr  yn  ISTghymru,  er  na 
fnm  yno  ond  amser  byr.  Cefais  y  derbyniad 
mwyaf  gwresog,  ac  ni  angbofiaf  byth  garedig- 
rwydd  pobl  Ffestiniog.  Bum  yn  ben  Gastell 
Harlecb  yn  gwrandaw  ar  gyngerdd  arclder- 
chog,  dan  arweiniad  Eos  Morlais;  ac  yno  cy- 
farfyddais  a  Dr.  Joseph  Pariy  (Pencerdd 
America).  Digon  yw  dweyd  i  mi  gael  amser 
da  yno.  Ymwelais  aBettwsy  Coed,  un  o'r 
lleoedd  prydfertbaf  yn  Nghymru;  ac  mae  yn 
cynyddu  yn  gyflym.  Lleoedd  dymunol  iawn 
befyd  ydyw  Llanrwst,  Rbyl,  Conwy,  a  Bangor, 
a'r  rbai  yr  ymwelais  yn  nghwinni  Mr.  Eicbard 
Williams,  Cwm  By wydd.  Aethym  yn  nghwm- 
niaetb  Mr.  W.  J.  Tbomas,  diweddar  o  America, 


YN    MHRYDAIN.  293 

i  yinweled  a  chwarel  fawr  Caebraichycafn,  lie 
y  gwelais  y  sugnbeiriant  aruthrol  sydd  yn 
cael  ei  weithio  gan  yr  Hydraulic  Pressure 
(Dwfr  wasgiad) ,  ac  y  mae  yn  ardderchog. 
Ymwelais  hefyd  a  Llanberis,  Caernarfon,  a 
Pwllheli,  a  man  drefydd  yr  amgylchoedd,  yna 
dychwelais  i  Liverpool,  ar  ol  rhyw  bum'  wyth- 
nos  yn  hynod  ddedwydd  yn  Nghymru.  Aros- 
ais  gyda  fy  chwaer,  priod  Mr.  Robert  Parry, 
diweddar  o  New  York.  Synais  fod  y  fath 
nifer  mawr  o  GJ-ymry  yn  Liverpool.  Mae  gan 
y  Methodistiaid  Calfinaidd  15  o  gapeli  yno,  ac 
un  o  honynt  yn  enfawr.  Yr  oedd  yn  Liver- 
pool, pan  oeddwn  yno  527,083  o  bobl,  ac  ym- 
ddangosai  pob  peth  yn  hynod  y  fywiog.  De- 
all  ais  fod  y  boblogaeth  yn  cynyddu  yn  gyflym; 
ac  yr  oedd  yno  amryw  o  adeiladau  ysblenydd 
yn  cael  eu  codi  yr  amser  hwnw,  yn  ngwahanol 
bar  than,  y  ddinas.  Gran  fod  Liverpool  yn 
brif  borthladd  y  byd  masnachol,  nid  oes  am- 
heuaeth  am  gynydd  dyfodol  y  lie. 

Wedi  treulio  wythnos  yn  Liverpool,  cych- 
wynaisamLundaindrachefn,  a  rhaidi  mi  gy- 
faddef  fy  mod  wedi  ei  mawr  hoffi  pan  oedd- 
wn yno  yn  flaenorol.  Wedi  taith  hyfryd,  drwy 
wlad  brydferth,  sangais  yr  ail  waith  ar  bal- 
mant  prif  ddinas  y  byd,  yr  hon  nad  oes  ei 
chyffelyb  o  ran    cyfoeth,    masnach  a  phoblog- 


294 


O    AMGYLCH    Y    BYD. 


aeth,  ar  wyneb  yr  holl  ddaear.  Ehifedi  tri- 
golion  Llundain,  ar  yr  adeg,  oedd  3,533,484,  sef 
mwy  na  phoblogaeth  yr  oil  o  Scotland,  neu 
gyf artal  i  boblogaeth  Talaeth  enfawr  Pennsyl- 
vania. Ie,  gellir  dweyd  fod  poblogaeth 
Llundain  ei  hun  yn  gyfartal  i  holl  boblogaeth 
Talaethau  New  England  yn  nghyd  !  Mae  yn 
ymddangos  mai  Belgium  yw  yr  unig  wlad 
sydd  yn  cynwys  mwy  o  bobl  i'r  filldir  ysgwar 
nag  sydd  yn  Lloegr  a  Chymru.  Yr  oedd  ar 
y  pryd  yn  byw  yn  Lloegr  a  Chymru,  ar  58, 
320  o  filldiroedd  ysgwar,  neu  37,324,883  o 
erwau  o  dir,  22,712,266  o  bobl,  sef  389  i  bob 
milldir  ysgwar.  Ar  yr  amser  dan  sylw,  yr 
oedd  arwynebedd,  nifer  yr  anedd-dai  a  phob- 
logaeth    y    Deyrnas    Gyfunol,  fel   y  canlyn: 


Lloegr  . 
Cymru . 


Lloegr  a  Chymru. 

Scotland 

Werddon 


Prydain  Fawr  a'r  Werddon . 

Isle  of  Man 

Jersey  

Guernsey  ac  eraill 


Cyfanswra  y  Deyrnas  Gyfunol  . . 


Erwau  o 
dir. 


32,597,398 
4,721,823 


37,319,221 
19,496,132 
20,819,829 


77,635,182 
145,325 

28,717 
19,605 

77,828,829 


Nifer  y  tai 
anedd. 


Y  Boblog- 
aeth. 


4,009,783  21,495,131 
249,334    1,217,135 


4,259,117  22,712,266 
412,185  3,360,018 
961,229    5,411,416 


5,932,531 
9,413 
8,738 
5,831 


5,656,513 


31,483,700 
54,042 
56,627 
33,969 


31,628,338 


Nid  ydyw    y    cyfrif    uchod  yn  cymeryd  i 
mewn  y  fyddin  a'r  llynges,  na'r  morwyr  eraill 


YN    MHRYDAIN.  295 

oeddynt  oddi  cartref,  nifer  y  rhai  a  gyfrifid  yn 
229,000,  yn  y  cyfanswm.  Tra  yn  Llundain 
yr  ail  waith  gehvais  drachefn  gyda  fy  nghy- 
feillion,  Mri.  Taylor  a  Brooks,  a  bu  ein  cyd 
gyfarfyddiad  yn  dra  dymunol;  ond  yn  mhen 
chwe  diwrnod  ffarweliais  a  hwy,  i  gef nu  ar  y 
brif  ddinas  ac  a  Phrydain  Fawr,  dros  beth 
amser  o'r  hyn  lleiaf.  Mae  yn  Llundain  ddau 
gwnmi  cyfrifol,  yn  gofalu  am  deithwyr  i  agos 
bob  parth  o'r  byd ;  ac  mae  ganddynt  westai 
.yn  yprif  ddinasoedd,  at  wasanaeth  eu  teith- 
wyr  yn  Ewrop,  gwlad  Canaan  «c  yn  yr  Aifft, 
yn  gystal  a  thrwy  yDwyrain  oil.  Mri.  Cook 
&  Son,  a  ystyrir  y  rhai  mwyaf  cyfrifol.  Mae 
Cook  &  Son  yn  gwerthu  tocynau  i  unrhyw 
barth,  ac  os  dewisir,  bydd  y  pris  yn  cynwys 
trosglwyddiad  mewn  agerlongau,  a  thros  y 
rheilffyrdd,  yn  nghyd  a'r  holl  gostau  yn  y 
gwesdai,  arweinyddion,  ac  yn  y  blaen.  Grail 
yteitbiwr  benderfynu  ar  ei  boll  daith  cyn 
cychwyn,  a  nodi  allan  y  gwahanol  leoedd  a 
ddymuna  weled,  a'r  amser  yr  hoffa  aros  yn- 
ddynt,  yna  gall  wneyd  amcan  gyfrif  lied  gywir 
o'r  holl  gostau,  hyd  nes  y  clychwel  yn  ol.  Bum 
yn  siarad  a  llawer  o'r  teithwyr,  ac  yr  oedd 
amryw  yn  cvvyno  eu  bod  wedi  eyfrif  rky 
ychydig  ar  gyf  er  yr  extras',  ond  wedi  y  cwbl, 
yr  oeddynt  yn  camnol  y  cynllun,    o    herwydd 


296  0    AMGYLCH    Y    BYD. 

ei  f od  yn  rhoddi  cyneusderau  i  weled  pob  man, 
ac  am  eu  bod  yn  cael  en  diogelu  rhag  ysbeil- 
wyr  diegwyddor.  Gan  nad  oedd  genyf  ii  am- 
ser  penodol  i  aros  cnewn  unrhy  w  le;  a  fy  mod 
ar  y  pryd  heb  wneyd  fy  meddwl  i  fyny  yn 
mha  le  yr  aroswn  gyntaf,  prynais  docyn  yn  an- 
nibynol  ar  bawb,  o  Lundain  i  Paris,  prif  ddinas 
Ffrainc,  i  ddechren  fy  nhaith. 

Cychwynais  o  Orsaf  Pont  Llundain  yn 
nghwmni  amryw  o  ganoedd  oeddynt  ar  eu 
ffordd  i'r  Arddangosfa  fawr  yn  Paris,  a'r  nifer 
fwyaf  dan  nawdd  Cook  &  Son  ;  ond  yr  oedd 
fy  ngwyneb  i  yn  mhellach,  sef  i'r  Dwyrain,  yr 
Aifft,  Cyprus,  <fcc.  Cariwyd  ni  yn  gynym  i 
Newhaven,  lie  yr  oeddym  i  gymeryd  yr  ager- 
long  i  groesi  y  sianel  i  Dieppe,  Ffrainc.  Yr 
oedd  yr  hwrli-bwrli  y  fath  yn  y  fan  hono,  fel 
nad  oedd  modd  cael  trefn  ar  ddim,  ac  ni  chaf- 
odd  haner  yr  ymdeithwyr  welyau,  er  fodllaw- 
er  yn  meddu  tocyn  o'r  radd  naenaf.  Er  nad 
oedd  gwelyau  ar  gyfer  ein  haner,  llwyddais  i 
gael  lie  i  orphwys  ;  ond  nid  oedd  yn  deilwng 
o'r  enw  gwely.  Buom  dros  chwe'  awr  yn 
croesi  i  Dieppe.  Cyinerasom  y  gerbydres  yno 
i  fyned  drwy  wlad  hynod  o  brydferth,  yn 
nghyfeiriad  prif  dref  ffasiynau  y  byd.  Ni 
cbymerodd  dim  neillduol  le  ar  y  daith  ;  ac  yn 
y  cyfamser  cludwyd  ni  i  mewn  drwy  y  porth 


YN    FFRA1N0.  297 

yn  y  mur  mawr,  ac  wele  ni  oil  yn  cael   myned 
allan  megys  yn  nghanol  y  ddinas. 

Gan  nad  oedd  genyf  ond  pum'  diwrnod  o 
amser  i  aros  ynb,  ymdrechais  weled  yr  oil  a 
allwn.  Rhoddais  i  fyny  yn  yr  Anglo-Amer- 
ican Hotel,  113  Rue  Saint  Lazare,  lie  yr  oedd 
llawer  o  Americaniaid;  ac  yno  cyfarfyddais  a 
fy  hen  gyfaill,  J.  D.  Blake,  o  Nashville,  Tennes- 
see. Deallais  yn  fuan  y  gallaswn  fyw  yn 
Paris  yn  rhatach  pe  codaswn  docynau  Cook 
&  Son,  gan  t'od  eu  prisiau  yn  dra  rhesymol. 
Hefyd  yr  oedd  eu  trefhiadau  i  ddangos  holl 
ryfeddodau  y  ddinas  yn  hynod  o  berffaith. 
Aethym  i  swyddfa  Cook  &  Son,  a  gwnaethym 
gytundeb  i  fyned  gyda'u  teithwyr  am  y  tri 
diwrnod  eyntaf,  i  weled  y  golygfeydd.  Cym- 
erwyd  deg  o  honom  mewn  cerbyd  mawr  ag- 
ored,  ax  ben  blaen  yr  hwn  yr  oedd  yr  arwein- 
ydd  yn  barod  i  ddangos  pob  man,  ac  i  ateb 
unrhyw  ofyniad.  Wedi  cyrhaedd  unrhyw  le 
o  nodwedd  neillduol,  byddai  yr  arweinydd  yn 
neidio  i  lawr  i  egluro  y  cwbl  mewn  iaith  dda 
a  deniadol,  nes  difyru  pawb.  Dynion  tra  don- 
iol  yw  yr  arweinwyr  braidd  bob  amser.  Yr 
oeddym  yn  brysur  o  naw  o'r  gloch  y  boreu 
hyd  saith  yn  yr  hwyr,  yn  g weled  y  rhyfeddod- 
au ;  a  chymer  o  chwech  i  saith  diwrnod,  o 
waith  caled  fel  hyn  i  weled  -prif  ryfeddodau 
14 


298  O    AMGYLOH    Y   BYD. 

Paris !  Pa  fodd  bynag,  cefais  i  weled  llawer 
iawn  mewn  tri  diwrnod,  dan  arweiniad  gwas- 
anaethyddion  Cook  &  Sod.  Treuliais  y 
gweddill  o  fy  amser,  i  syllii  ar  ryfeddodau 
afrifed  yr  Arddangosfa  fawr  ;  ac  yn  wir  yr 
oedd  yn  ardderchog.  Yno  yr  oedd  gwaith  celf- 
yddyd,  a  rhyfeddodau  natur  o  bob  parth  o'r 
byd  wedi  eu  crynhoi  yn  nghyd,  yn  dangos  y 
cynydd  mawr  yn  y  celfyddydau  a'r  gwyddor- 
au.  Yr  oedd  Lloegr  a'i  threfedigaethau  yn 
cael  sylw  mawr,  yn  enwedig  Australia,  oedd 
yn  dangos  arwyddlun  colofn  o'r  aur  agodwyd 
o'i  daear  o'r  dechreu  hyd  yr  amser  hwnw,  yr 
hwn  wedi  ei  grynhoi  yn  nghyd  a  wnaethai 
golofn  yr  un  faint  a'r  un  oedd  yn  ei  gynrych- 
ioli  yn  yr  Arddangosfa.  Yr  oedd  y  goiofn 
yn  cyraedd  o'r  llawr  i  fyny  i  ben  yr  adeilad 
uchel  hwnw.  Yr  oedd  llawer  iawn  o  edrych 
ar  yr  anrhegion  a  gafodd  Tywysog  Cymru 
yn  India.  Yr  oedd  oriel  yr  arluniau  tu  hwnt 
i  bob  desgrifiad,  a  gwelais  y  gwaith  goreu  o 
bob  parth  o'r  byd. 

Nid  amcanaf  fanylu  ar  yr  holl  ryfeddodau. 
Nid  oedd  yr  amser  a  gefais  ond  megys  diddim 
i  edrych  ar  yr  oil  oedd  yno  ;  ond  prysurais  yn 
ol  erbyn  chwech  yr  un  diwrnod,  fel  y  gallwn 
fyned  unwaitb  i  gael  golygfa  ar  y  Grand 
Opera.     Erbyn  myned  at  y  chwareudy  hynod 


YN   FFRAINO.  299 

hwnw,  cefais  eifod  mor  llawn  fel  nad  oedd 
yno  le  i  neb  arall.  Dylaswn  fod  wedi  prynu 
tocyn  erbyn  y  noson  bono  bythef nos  yn  mlaen 
Haw  ;  ac  yr  oedd  pob  eisteddle  wedi  ei  sicrhau 
am  bythefnos  i  ddyfod  ;  gau  byny  nid  oedd 
gobaitb  i  mi  gael  myned  i  mewn  i  brif  cbwareu- 
dy  y  byd.  Yn  y  fan  bon,  y  mae  celfyddyd 
wedi  dyfeisio  ffordd  i  wneyd  y  nos  agos  mor 
oleu  a  dydd,  trwy  y  goleuni  trydanawl,  ac  yn 
briodol  gellir  cyfrif  y  Ff  ran  cod  ar  y  blaen 
gydag  addysg,  darganfyddiadau  a  gwybod- 
aetbau  gwyddonol. 

Diau  fod  Paris,  ar  gyfrif  ei  hadeiladau  gor- 
wycb,  ei  sefydliadau  addysgiadol,  gwyddorol, 
celfyddydol,  ei  ifasiynau  a'i  pbrydfertbwcb, 
yn  tra  rhagori  ar  boll  ddiDasoedd  y  byd  ;  ond 
er  byny  cefais  fy  siomi  mewn  rhai  petbau  yn- 
ddi.  Nid  ydyw  y  Boulevards  (heolydd  11yd- 
ain)  mor  brydferth  a  dymunol  ag  y  dys- 
gwyliais  iddyntfod.  Mae  yn  wir  eu  bod  yn 
llydain  a  glan  iawn  ;  ond  y  mae  y  coed  ar  yr 
ochrau  wedi  tyfu  yn  afreolaidd,  rhaiyn  fyrion, 
ac  eraill  o  bonynt  yn  hirion.  Maent  wedi  en 
gosod  yn  rbeolaidd  ac  union,  ond  ni  chawsant 
oil  yr  un  dyfnder  daear,  neu  yr  un  gwrtaith  i 
dyf  u.  Yn  byn  y  mae  Lyons  a  Marseilles  yn 
rbagori  ar  Paris,  gan  fod  y  coed  yno  oil  yn 
unffurf.     Yr  byn  a  fy  moddbaodd  fwyaf   yn 


300  O    AMGYLCH    Y    BYD. 

Paris,  oedd  esgyn  i  fyny  i  ardaloedd  y  cymyl- 
au  niewn  balloon  anferth,  o'r  lie  y  gwelais  y 
golygfeydd  niwyaf  ardderchog,  fe  ddichon  ar 
wyneb  y  ddaear.  Yr  oedd  y  golygfeydd  tu 
hwnt  i  fy  ngallu  i'w  darlunio — ie,  yr  oeddynt 
i  mi  yn  annhraethadwy  ysblenydd. 

Ond  gadewais  ddinas  ardderchog  y  ffasiyn- 
au,  a  chychwynais  am  Lyons,  pellder  o  326  o 
filldiroedd,  ac  aethym  drwy  wlad  baradwys- 
aidd,  a  llawer  o  ddinasoedd  ardderchog  ar  y 
ffordd.  Dyma  brif  ddinas  gelfyddydol  Ffrainc, 
lie  gwneir  sidanau,  a  mil  o  bethau  eraill.  Yno 
mae  y  ddwy  afon  Seine  a'r  Rhone  yn  cyd-gy- 
farfod,  ac  mae  y  ddinas  yn  cynwys  342,851  o 
bobl.  Arosais  yno  dros  nos,  ond  nid  oedd 
genyf  amser  i  weled  llawer  o  ryfeddodau  y 
ddinas.  Mae  yno  nifer  o  Saeson  yn  byw,  a 
chapeli,  lie  yr  addoliryn  y  Saesonaeg;  eithrni 
chlywais  air  o  Saesonaeg  na  Chymraeg  ar  fy 
holl  daith  o  Paris  i  Marseilles,  pellder  600  o 
filldiroedd.  Rhaid  i  mi  ddweyd,  pa  fodd  byn- 
ag,  fod  y  Ffrancod  oeddynt  yn  cyd-deithio  a 
mi  yn  hynod  o  garedig  wrthyf,  ac  yn  rhoddi 
pob  hyfforddiant  yn  eu  gallu  i  mi.  Yr  oedd 
yr  olygfa  ar  y  wlad  yn  ddymunol  dros  ben;  ac 
mae  yn  ymddangos  ei  bod  yn  ffrwythlon  ryf- 
eddol.  Daethym  drwy  Orange,  o'r  lie  y  caf- 
odd  William  III.  ei  deitl,  Prince  of  Orange,  a 


YN    FFRAINO.  301 

chartref  y  Pabau  o  1309  i  1378.  Yr  oedd 
perllanau  a  gwinllanoedd  ffrwythlon  ar  bob 
llaw  yn  ddidor  hyd  nes  y  daethom  o  fewn  30 
milldir  i  Marseilles,  ac  wedi  hyny  nid  ydyw  y. 
wlad  yn  llawer  gwell  na  diffaethwch.  Er  fod 
y  ddinas  lion  yn  cael  ei  hamgylchu  gan  fryn- 
ian  diffrwyth,  y  mae  yn  ddinas  ardderchog 
wedi'r  cwbl ;  a  choed  dymunol  yn  ft'urfio  cys- 
godion  dros  y  sidewalks,  ar  y  rhai  y  mae  cad- 
eiriau,  ac  esmwyth-feinciau,  fel  y  gall  yr  ym- 
deithwyr  orphwys  pan  fynont,  a  hyny  heb 
dalu  i  neb.  Mae  y  cafes  yno  yn  cael  eu  cario 
yn  mlaen  ar  raddfa  helaeth.  Mae  y  parwyd- 
ydd  yn  ddrychau  (looking-glasses)  o'r  top 
i'r  gwaelod,  ac  felly  y  nen  uwchben.  Hefyd 
y  mae  man  goed  a  pherthi  bythwyrddion  yn 
tyfn  mewn  llestri  ar  hyd  y  lloriau  yn  mhob 
cyfeiriad,  yr  hyn  sydd  yn  eu  gwneyd  fel. 
gerddi  blodeuog,  amiyliw,  yn  llawn  o'r  arogl 
m^vyaf  dynmnol,  yn  codi  oddiar  y  rhosynau 
a'r  pwysian.  Dyna  le  arclderch  >g  i  un  fwyn- 
hau  ei  hun,  ac  ymbleseru  yn  nghanol  pob  peth 
sydcl  ddymunol  i'r  llygad  a  pheraicld  i'r  flroen- 
au.  Un  boreu  aethym  i  weled  yr  Eglwys  Gad- 
eiriol,  ac  i  ben  bryn  uchel  j  tu  allan  i'r  ddinas, 
o'r  lie  y  cefais  olygfeydd  ysblenydd;  ac  yn  en- 
wedig  Mor  y  Canoldir,  yr  hwn  sydd  yn  y 
golwg  am    bellder  mawr  yn  mhob  cyfeiriad. 


302 


O   AMGYLOH   Y    BYD. 


Mae  yno  borthladd  rhagorol,  a  digon  o  le  i 
2,000  o  longau  o  bob  maintioli.  Poblogaeth  y 
ddinas  yw  320,400 ;  a  hwn  yw  prif  borthladd 
Mor  y  Canoldir,  ac  mae  y  ddinas  yn  un  o'r 
rhai  prydferthaf  yn  Ffrainc. 


TSTADEGAU    FFEAINC. 


Amser  y  Ddeiliadeb. 


Milldiroedd 
Ysgwar. 


Mai,  1866 207,480 

Mai,  1872 I    201,900 

Ehagfyr,  1876 |    201,900 


Poblogaeth. 


38,067,094 
36,102,921 
36,905,788 


Cyfartaledd 
y  Boblogaeth 
i'r  Fill.  Ysgwar. 


183 

178 
180 


Mae  y  cyfrifiad  diweddaf  yn  dangos  fod  eyn- 
ydd  yn  y  boblogaeth. 

Codais  docyn  o  Marseilles  i  Rufain,  Itali. 
Aethyni  trwy  Nice,  Genoa,  Florence,  a  thref- 
ydd  mawrion  eraill,  pob  un  o'r  rhai  ydynt  wedi 
gwneyd  eu  lie  mewn  hanesyddiaeth.  Tref  ar- 
dderchog  yw  Genoa,  yn  cynwys  130,269  o 
drigolion,  ac  yn  hynod  yn  ei  gwaitli  celfydd- 
ydol.  Hefyd,  dywedir  mai  Genoa  oedd  car- 
tref  boreuaf  Colnmbus.  Rhwng  Genoa  a 
Florence,  ac  hefyd  i  Rufain,  yr  oedd  pob  peth 
ar  y  daith  yn  profi  fy  mod  yn  y  sunny  Italy, 
ac  yr  oedd  y  wlad  yr  adeg  hono  ar  y  flwydd- 
yn  yn  ei  gwisgoedd  goreu.  Er  na  chefais  ond 
ychydig  amser  yn  Florence,  eto  cefais  weled 
llawer  o  bethau  o  ddyddordebeithr ;  ni  chan- 
iata  gofod  yma  i  fanylu  arnynt.     Yr  oedd  y 


YN   ITALI. 


303 


daith  o  Florence  i  Rufain  trwy  wlad  ddymun- 
ol  a  thra  phoblog,  pentrefydd  henafiaethol  yr 
olwg  arnynt  i'w  gweled  ar  bob  Haw ;  ac  o'r 
diwedd  arwyddion  ein  bod  yn  agosau  i'r  hen 
Rufain,  gan  fod  y  rhan  f wyaf  o'r  teithwyr  yn 
rhoddi  eu  penau  allan  trwy  y  ffenestri,  er  cael 
golwg  ar  ei  muriau.  Ac  yn  mhen  ychydig  am- 
ser  yr  oeddym  wedi  myned  oddimewn  iddi, 
ac  aethym  mewn  cerbyd  i'r  Anglo-American 
Hotel,  yr  hon  yw  y  ddewisol  Hotel  yno,  ac  a 
gedwid  gan  un  Mr.  Cook,  er  fod  ganddo  in- 
terest mewn  tair  eraill  yn  y  ddinas  hono.  Cef- 
ais  mai  yno  yr  oedd  pedwar  o  foneddwyr  a 
ddaethant  ar  yr  un  tren  a  minau  o  Florence 
wedi  rhoddi  i  fyny,  oil  o  America.  Ymuuais 
a'r  boneddwyr  hyn  i  logi  cerbyd  ac  arweinydd 
i'n  cymeryd  o  amgylch  i  weled  Rhufain  a'i 
hamrywiol  ryfeddodan,  yr  hyn  a  gymerodd  i 
ni  bedwar  diwrnod.  Cawsom  ein  boddloni 
yn  fawr  wrth  weled  cywreinrwydd  yr  hen 
Rufeiniaid  yn  y  celfyddydau  cain,  cerfluniau, 
addurniadau,  ac  yn  y  blaen.  Mae  eglwysydd 
cadeiriol  St.  Pedr  a  St.  Paul  yn  rhyfeddodau 
ynddynt  eu  hunain,  a  rhaid  eu  gweled  cyn  y 
gellir  ffurfio  drychfeddwl  priodol  am  eu  har- 
dderchawgrwydd.  Eglwys  Gadeiriol  St.  Pedr, 
a  berthynj  i'r  ^Pabyddion,  ydyw  yr  adeilad 
mwyaf  yn[y  byd;  ac  mae  eglwys  fawr  St.  Paul, 


304  O    AMGYLCH    Y    BYD. 

yn  Llundain,  yn  myned  yn  hollol  i'r  cysgod 
yn  ei  hymyl.  Yr  oeddwn  yn  meddwl  pan  yn 
Llundain  ychydig  yn  ol,  yn  syllu  ar  ryfedd- 
odau  yr  eglwys  gadeiriol  yno,  fy  mod  yn  ed- 
rych  ar  yr  harddaf  a'r  fwyaf  mawreddog  ar 
wyneb  y  ddaear ;  ond  erbyn  dyfod  i  Eufain, 
a  myned  i  mewn  i  eglwys  St.  Peter,  gwelais 
fy  mod  wedi  cael  fy  ngliam-arwain  yn  gwbl. 
Ar  y  llawr  yn  eglwys  St.  Pedr,  y  mae  arwydd- 
luniau  yn  dangos  maintioli  amry  w  o  brif  eg- 
lwysydd  y  byd ;  ac  mae  eglwys  St.  Paul,  Llun- 
dain, yn  nesaf  mewn  maintioli  i  St.  Paul, 
Rhufain,  ond  y  maent  oil  yn  syrthio  o'r  golwg 
wrth  eu  cydmaru  ag  eglwys  St.  Pedr,  yr  hon 
sydd  yn  sefyll  ar  wyth  erw  o  dir.  Nid  ei 
mawredd  yn  unig  sydd  yn  ei  gwneyd  yn  hy- 
nod,  ond  y  mae  y  gwaith  nerthol,  cywrain  ac 
addurniedig  ar  yr  adeilad  oddi  mewn  ac  allan, 
yn  ei  go  sod  o  flaen  pob  un  arall  yn  y  byd. 
Mae  ei  harwynebedd  yn  216,586  o  droedfeddi 
ysgwar,  a  chostiodd  £10,000,000,  neu  50,000,- 
000  o  ddoleri.  Hefyd,  y  mae  yr  eglwys  yn 
costio  £6,300  yn  nynyddol  i'w  chadw  i  fyned 
yn  mlaen,  ac  mewn  adgyweiriad  priodol.  Syl- 
faenwyd  St.  Peter  g^n  Constantine,  yn  ol  dy- 
muniad  y  Pab  Sylvester  I.,  yn  y  nwyddyn 
326,  ar  y  llanerch  y  dy  wedir  i  lawer  o'r  Crist- 
ionogion  gael   eu  merthyru,  ond   ni  orphen- 


YN    ITALI.  305 

wyd  y  gwaith  yn  foddhaol,  yr  amser  hwnw. 
Nicholas  V.  gymerodd  mewn  llawn  i'w  hail 
adeiladu,  yn  ol  cynllun  Florentine  Bernardino 
Rossellini;  ond  ataliwyd  y  gwaith  eto  am 
haner  can'  mlynedd,  pryd  yr  adnewyddwyd 
ef  gan  Julius  II.,  yr  hwn  a  roddodd  y  cwbl  i 
fyny  i  Braniante,  yr  hwn  fu  yn  llwyddianus 
iawn  hyd  ei  farwolaeth,  pryd  y  trosglwydd- 
wyd  y  gwaith  i  Raphael,  Michael  Angelo,  ac 
eraill  o'r  dynion  nodedicaf  a  flodeuasant  er- 
ioed  ar  y  ddaear,  yn  y  cangenau  hyny  o  wybod- 
aeth.  Gorphenwyd  yr  adeilad  yn  y  flwyddyn 
1626,  dan  arweiniad  Urban,  ac  yn  ddiweddaf 
oil  gan  Bernini  ;  ond  gwneir  rhyw  welliantau 
ami  yn  barhaus.  Aethom  drwyddi  oil  ond  y 
nenfwd,  yr  hon.sydd  yn  500  troedfedd  o  uchder. 
Dywedodd  yr  arweinydd  anwiredd  wrthym,  sef 
na  oddefid  i  ni  fyned  i  ben  y  nenfwd  y  diwr- 
nod  hwnw ;  ond  rhy  ddiog  i  ddringo  i  fyny 
ydoedd,  fel  y  deallasom  wecli  hyny.  Cawsom 
ein  boddloni  yn  St.  Pedr  tu  hwnt  i  ddesgrif- 
iad,  ac  felly  yn  St.  Paul,  yr  hon  sydd  wedi  ei 
gwneyd  o  farmor,  gallem  feddwl.  Mae  ynddi 
y  cernuniau  m armor  goreu,  a  chof-adeiladau, 
&c.  Mae  yn  Rhufain  363  o  eglwysi,  ac  ym- 
welsom  a  rhai  dwsinau  o  honynt — un  o  hon- 
ynt  mor  sanctaidd  fel  na  chaem  fyned  iddi 
ond  ar  ein  gliniau ;  a  thrwy  fod  grisiau  lied 


306  0    AMGYLOH    Y    BYD. 

uchel  i'w  dringo,  a  dychwelyd  ar  ein  gliniau, 
yr  oeddwn  i  yn  tystio  mai  dynia  y  tro  cyntaf 
a'r  diweddaf  fyddai  i  rai  bresenoli  fy  hun  yno 
yn  y  dull  hwnw.  Yr  oedd  pob  un  o  honynt 
yn  werth  myned  yno  i'w  gweled,  o  herwydd 
prydferthwch  celfyddydwaith,  y  cernuniau  a'r 
arluniau.  Mae  yno  aneirif  ryfeddodau  i'w 
gweled  yn  egluro  hanesyddiaeth  o  amser  Crist 
hyd  y  nwyddyn  bresenol. 

Talasom  ymweliad  ag  adeilad  ardderchog  y 
Pab,  sef  y  Vatican,  ac  yno  gwelsom  fwy  o  ryf- 
eddodau nag  a  ellir  dclychymygu  heb  eu  gwel- 
ed. Palas  gor-arddercliog  ydyw,  ac  yno  yr 
oedd  yr  arhmiau  gwreiddiol  i'w  gweled,  yd- 
ynt  yn  rhagori  ar  bob  rhai  eraill.  Mae  y 
Vatican  yn  1,151  o  droedfeddi.o  hyd,  767  o 
droedfeddi  o  led,  yn  cynwys  4,422  o  ystafell- 
oedd,  20  o  neuaddau  (courts),  8  o  brif  risiau 
11yd ain  ac  ardderchog,  yn  nghyd  a  200  o  fan 
ystafelloedd. 

Wedi  synu  ar  ryfeddodau  ystafelloedd  y 
Pab,  ac  edmygu  ei  balas  paradwysaidd,  aeth- 
om  i  weled  yr  amgueddfa  sydd  yn  perthyn 
iddo,  lie  y  mae  prif  gerfluniau  ac  arhmiau 
nieistriaid  penaf  y  gelfyddyd  gywrain  hono  ; 
ac  yr  oedd  y  cwbl  yn  llanw  y  llygaid  a'r  dar- 
felydd  a  rhyfeddodau  tu  hwnt  i  bob  desgrif- 
iad. 


YN    ITALI.  307 

Penderfynasom  fyned  i  weled  y  Catacombs, 
sef  lien  gladdfa  dan-ddaearol,  He  mae  esgyrn 
miliwnau  o'r  hen  Eufeiniaid  i'w  gweled,  a'r 
rhai  fuont  fyw  yn  y  ddinas  sanctaidd  o  amser 
Crist  hyd  yn  awr.  Hwn  yw  y  lie  rhyfeddaf 
y  gall  neb  ddychymygu  am  dano.  Buom  yno 
yn  mhlith  esgyrn  y  meirw  dros  amser  maitb, 
y  rhai  ydynt  ar  bob  Haw  yn  y  mynedfeydd, 
ac  uwchben  hefyd.  Wedi  dyfod  allan,  yr 
oedd  yn  rhaid  myned  i  weled  yr  hen  Oohseum, 
ac  aethom  i'r  top  uchaf  o'r  hyn  sydd  yn  sefyll 
yn  awr,  ac  yr  oedd  golwg "  anferth  ar  yr  oil. 
Dyna  hen  chwareudy  nodedig  Rhufain  gynt, 
He  gallai  can'  mil  o  edrychwyr  eistedd.  Dyna 
chwareudy  iawn,  onide  ?  Pah  am  y  sonir  mai 
yn  awr  y  mae  mawredd  mwyaf  cenedloedd  y 
byd  yn  bodoli  ? 

Y  peth  nesaf  a  dynodd  ein  sylw  oedd  y 
fountains  ardderchog,  o'r  rhai  y  tardda  dwfr 
grisialaidd ;  ac  mae  y  cerfiadau  a'r  arluniau 
arnynt  yn  ddigon  ardderchog  i  dalu  am  yr 
holl  gost  i  fyned  mor  bell  i'w  gweled.  Mae 
yr  hen  adfeilion  ardderchog  a  welir  yn  bar- 
haus  ar  bob  Haw,  yn  dwyn  ar  gof  yr  ymwel- 
ydd  y  bu  Rhufain  yn  lie  ysblenydd  yn  yr  hen 
amser.  Gallem  feddwl  oddiwrth  luosogrwydd 
y  cerfluniau  o  bob  math,  ar  bob  adeilad,  nad 
oedd  yn  fawr  o  orchwyl  i'r  hen  Rufeiniaid 


308  O    AMGYLOH    Y    BYD. 

gerfio  delw  o  ddyn  neu  ddynes,  neu  angel, 
neu  ryw  wrthrych  arall,  a'u  rhoddi  yn  byst  ac 
yn  gapau  i'r  drysau,  ac  yn  ystlysan  i'r  ffen- 
estri,  canys  ceriluniau  apostolion,  seintiau  ac 
angylion,  a  welir  ar  braidd  bob  un  o'r  ben  ad- 
eiladau.  Hefyd,  y  mae  eu  barluniau  paent- 
iedig  yn  lluosog  a  rhyf eddol  iawn,  f el  y  gallem 
feddwl  nad  oedd  y  bobl  yn  gwneyd  nemawr 
ddim  arall.  Cefais  fy  rhyfeddu  yn  fwy  yn 
Rhufain,  wrth  edrych  ar  waitb  celfyddydwyr 
yr  hen  amser  nag  yn  un  lie  arall,  a  rhaid  eu 
gweled  cyn  y  gellir  dycbymygu  yn  iawn  am 
danynt. 

Ond  wedi  y  cwbl,  er  yr  holl  ardderchawg- 
rwydd  aV  cyfoeth  di-ben-draw  sydd  i'w  wel- 
ed  mewn  eglwysi,  palasau,  ac  adeiladau  er- 
aill,  yn  Rhufain,  a  holl  ddinasoedd  mawrion 
Itali,  mae  mwy  o  gardota  a  thlodi  i'w  weled 
oddiallan  iddynt  nag  yn  un  rhan  o'r  byd  gwar- 
eiddiedig,  y  bum  ynddo  o'r  blaen.  Byddai 
rhesi  o  gardotwyr  yn  ein  dysgwyl  allan  o  bob 
lie  yr  ymwelem  ag  ef,  felly  byddem  yn  disgyn 
ar  unwaith  o  ganol  cyfoeth  diderfyn  igrafang- 
au  tlodi  bythol.  Rhaid  bod  rhywbeth  o'i  le. 
Poblogaeth  Rhufain  y  pryd  hwnw  ydoedd 
244,484. 

Wedi  canu  yn  iach  a'r  cyfeillion  yn  Rhuf- 
ain, llogais  gerbyd  i'm  cario  i  orsaf  y  rheil- 


YN   1TALI.  309 

ffordd,  a  chodais  docyn  i  Naples.  Yr  oedd 
amser  y  tren  i  gychwyn  ddeg  o'r  gloch  yn  yr 
hwyr.  Pan  ddaeth  yr  amser  i  fyny,  neidiais  i'r 
cerbyd,  gan  feddwl  fod  pob  peth  yn  all  right 
am  Naples.  Cychwynodd  y  gerbydres  yn  ddi- 
oedi,  yna  amcenais  roddi  fy  hun  mewn  sefyll- 
fa  oreu  y  gallwn  am  gwsg,  a  chefais  lonydd- 
wch  hollol  hyd  tua  saith  o'r  gloch  boreu  dran- 
oeth,  pryd  y  daeth  y  guard  i  mewn  i  edrych 
y  tocynau.  Gwelais  ar  unwaith  wrth  ei  wyn- 
ebpryd,  a'r  geiriau  mawrion  a  lefarai  yn  yr 
iaith  Italaidd,  fod  rhywbeth  heb  fod  yn  iawn 
gyda'm  tocyn  ;  ac  er  fy  mawr  helbul,  gan  nas 
gallai  neb  yno  siarad  ond  ychydig  eiriau  o 
Saesoneg,  deallais  fy  mod  o  fewn  deng-mill- 
dir-ar-hugain  i  Florence  eto,  yn  lie  bod  yn 
Naples.  O  Rufain,  mae  Florence  i  gyfeiriad 
gogleddol,  a  Naples  i  gyfeiriad  deheuol.  Wei 
dyma  gamgymeriad !  Nid  oedd  dim  ond  gwneyd 
y  goreu  o'r  gwaethaf,  ac  aethym  i  a'm  paciau  i 
lawr  yn  y  pentref  cyntaf,  yr  hwn  oedd  ben- 
tref  mawr,  mewn  lie  toreithiog  a  phrydferth  ; 
ond  nid  oedd  neb  o'i  fewn  yn  gallu  siarad  gair 
o  Saesoneg,  ac  nid  oeddwn  inau  yn  gallu  siar- 
ad ond  ychydig  eiriau  yn  eu  hiaith  hwythau : 
ac  ni  f uasai  waeth  i  mi  fod  yn  nghanol  Affrica 
na  bod  mewn  gwlad  wareiddiedig,  heb  ddeall 
ein  gilydd.     Y  peth  cyntaf  oedd  arnaf  eisiau 


310  O    AMGYLOH    Y   BYD. 

ei  wybod  oedd,  pa  bryd  y  cawn  y  tren  i  fyned 
i  Rufain ;  ond  trwy  gymorth  geiriadur  byclian 
o'r  Italaeg  a'r  Saesonaeg  oedd  genyf  yn  fy 
llogell,  llwyddais  i  gael  gwybodaeth  o  hyn 
oil  gan  feistr  yr  orsaf.  Yr  oedd  y  tren  i  fod 
yno  am  naw  yn  yr  hwyr,  ac  felly  i  gyraedd 
Rhufain  yn  y  boreu.  Y  peth  nesaf  ar  fy 
meddwl  oedd,  a  fyddai  yn  rhaid  i  mi  dalu  am 
fyned  yn  ol,  ai  na  fyddai  ?  Yr  oeddwn  o'r  farn 
na  fyddai,  o  herwydd  yn  America  a  Phrydain 
mae  yn  rheol  i  unioni  camgymeriad  o'r  fath 
yn  rhad.  Ond  dangosodd  yr  orsaf-feistr  i  mi 
y  geiriau,  "  You  must  pay"  yn  y  geirlyfr. 
Llwyddais  i  roddi  ar  ddeall  iddo  y  byddai  i 
mi  ymweled  a'r  Trafnoddydd  Prydeinig  pan 
yr  elwn  yn  ol  i  Rufain ;  ac  yn  mhen  ychydig 
amser  ar  ol  hyn  dangosodd  i  mi  y  geiriau, 
"  You  can  go  free"  Mae  pobl  o'r  fath  yn 
mhob  man,  a  mwy  o  ofn  Trafnoddydd  arnynt 
na  neb  arall.  Ar  ol  hyn  aethum  i  Hotel  i  ym- 
ofyn  boreufwyd,  ac  yno  tarewais  ar  fachgen 
ienanc  golygns  yr  olwg  arno,  yn  cynyg  ei  hun 
f el  guide /  ac  er  na  f edrai  Saesoneg,  eto  trwy 
gymorth  eu  geirlyfr  yr  oeddym  yn  deall  ein 
gilydd  yn  lied  ryfedd,  ac  aethym  gydag  ef,  a 
dangosodd  i  mi  bob  peth,  fel  y  gallwn  fedd- 
wl,  yn  y  dref,  yn  ddrwg  ac  yn  dda.  O'r  di- 
wedd  daeth  y  tren,  a  chefais  mai  yr  un  tren 


YN   ITALT.  311 

a'r  un  conductor  ydoedd  a'r  hwn  y  daethym 
gydag  ef.  Ymddangosai  y  conductor  mewn 
tymer  dda,  ac  fel  pe'buasai  yn  gofidio  o  her- 
wydd  fy  anffawd;  a  phan  y  cyraeddasom 
Rufain  yn  y  boreu,  daeth  gyda  mi  at  swydd- 
ogion  yr  orsaf  i  egluro  pob  peth,  fel  na  chawD 
draff erth  i  fyiied  gyda  yr  un  tocyn.y  noswaith 
hono  i  Naples.  Felly  dyma  fi  unwaith  eto 
oddimewn  i  furiau  Rhufain,  a  thTeuliais  y 
diwrnod  hwnw  wrth  fy  modd;  Wedi  myned 
i'r  orsaf,  cefais  fod  y  tren  i  Naples  a  Florence 
yn  cychwyn  yr  un  amser,  a  dyna  yr  achos  o'r 
camgymeriad  blaenorol.  Yr  unig  le  y  cefais 
drafferth  oedd  wrth  ei  roddi  i  fyny  yn  Na- 
ples, a  hyny  o  herwydd  ei  ddyddiad.  Ond 
aeth  pob  peth  heibio  yn  ddidraul  i  mi. 

Ar  ol  cyraedd  Naples,  cymerais  gerbyd  i'r 
Grand  Hotel  Noble,  yr  hwn  sydd  yn  westdy 
ardderchog,  ond  braidd  yn  anghyfleus  i'r  dref, 
ac  yr  oedd  y  pris  yn  rhy  grand  a  noble  i  mi 
aros  yno  yn  hir.  Mor  fuan  ag  y  cefais  foreu- 
fwyd,  cymerais  y  gludres  am  hen  ddinas  hen- 
afol  Pompeii,  yr  hon  sydd  wrth  odreu  y  myn- 
ydd  tanllyd  Vesuvius,  ac  a  gladdwyd  yn 
ddwfn  gan  sylwedd  berwedig  a  fwrlymiwyd 
allan  o  grombil  y  mynydd  ddeunaw  cant  o 
nynyddoecld  yn  ol.  Ni  fu  ond  ychydig  yn 
alluog  i  cldianc,  a  chladdwyd  yr  holl  bobl  er- 


312  O    AMGYLCII    Y    BfD. 

aill  mewn  ychydig  fynydau.  Bu  y  rhai  a  ddi- 
angasant  yn  alluog  i  adfeddianu  llawer  o'r 
trysorau,  ac  yn  y  cyfamser  adeiladwyd  tref 
arall,  heb  fod  yn  mhell  o  sane  y  Hall ;  ond  yn 
y  flwyddyu  472  claddwyd  hono  hefyd  gan 
sylwedd  a  fwrlymiwyd  o'r  mynydd.  Mae 
Vesuvius  yn  parhau  i  fygu  o'r  amser  hwnw 
hyd  heddyw;  ac  ar  rai  adegau  cymer  ffrwydr- 
iadau  erchyll  iawn  le,  a  chwythir  i  fyny  o 
grombil  y  mynydd  hylif  tanllyd,  a  fflamau  ar- 
uthrol,  nes  goleuo  yr  holl  wlad.  Bydd  y 
ifrwydriadau  ar  rai  adegau  mor  nerthol  yn  y 
mynydd,  nes  crynu  yr  holl  ddaear  oddiam- 
gylch.  Yn  1872,  torodd  mwg  a  than  allan 
o'r  mynydd  trwy  bed  war  o  wahanol  dyllau, 
ac  yr  oedd  y  twrf  yn  ddychrynllyd,  fel  pe  bu- 
asai  mil  o  daranau  mewn  ymrysonfa.  Chwyth- 
id  hylif  tanllyd  a  meini  poethion  i'r  entrych, 
ac  i'r  pellder  o  ugain  milldir  oddiwrth  y  myn- 
ydd. Ni  laddwyd  ond  60  o  bersonau  y  tro 
hwnw.  Yr  oedd  y  ddaear  yn  crynu  i  bellder 
mawr  o  ffordd,  a  ffodd  y  bobl  am  eu  bywyd- 
au,  Mae  y  mynydd  i'w  weled  yn  amlwg  o 
Naples,  a  mwg  yn  ymddyrchafu  o  hono,  ac  yn 
y  nos  y  mae  y  goleuni  o  hono  yn  goleuo  yr 
holl  wlad  o'i  amgylch.  Nid  oedd  genyf  ddi- 
gon  o  amser  i  fyned  i'w  ben,  neu  mor  agos  i'w 
safnau  ag  y  caniatai  y  gwres  i  mi  fyned. 


YN   ITALI.  313 

Gwelais  lawer  iawn  o  bethau  hynod  yn  hen 
ddinas  Pompeii,  er  nad  ydyw  ei  heolydd  oil 
wedi  eu  clirio  eto.  Wedi  i'r  ddinas  gael  ei 
chladdu,  aeth  yn  raddol  o  gof  y  trigolion,  fel 
nad  oedd  hyd  yn  nod  ei  safle  yn  adnabyddus. 
Yr  oedd  crybwylliadau  am  dani  yn  ysgrifau 
hen  haneswyr  boreuol.  Yn  y  nwyddyn  1750, 
fel  yr  oedd  gweithwyr  mewn  gwinllan  yn  tirio 
i'r  ddaer  am  ddwfr,  daethant  at  nen  adeilad, 
yr  hyn  a  arweiniodd  i  ddarganfyddiad  y  ddi- 
nas. Mae  yno  chwareudy  enfawr,  yn  cynwys 
35  o  resi  o  eisteddleoedd.  Maent  yn  aclgy- 
weirio  y  chwareudy  yn  awr,  a  bydd  yn  barod 
i'w  ail  agor  yn  fuan.  Dyrna  beth  rhyfedd, 
onide  %  Ail  agor  chwareudy  wedi  iddo  fod 
yn  gauedig  dros  ddeunaw  cant  o  ilynyddoedd ! 
Mae  amgueddfa  Naples  yn  cynwys  yr  arlun- 
iau,  y  cernuniau  a'r  pethau  hynod  a  gaed  yn  y 
ddinas  gladdedig.  Oddiwrth  yr  olion  hyn, 
ceir  gweled  chwaeth  a  gwareiddiad  y  bobl  yn 
yr  oes  hono,  ac  mae  yn  eglur  iawn  fod  mwy  o 
ddrygioni  yn  myned  yn  mlaen  yn  yr  amser 
hwnw  nag  sydd  yn  awr.  Mae  llawer  o'r  ar- 
luniau  a  gaed  yn  Pompeii  yn  rhy  anan  ac  an- 
weddaidd  i'w  dangos  i  bawb  yn  gyhoeddus ; 
ond  cefais  eu  gweled  drwy  ffafriaeth  neill- 
duol. 

Dinas  ardderchog  ydyw  Naples,  yn  cynwys 
14* 


314  O    AMGYLCH    Y    BYD. 

450,000  o  bobl ;  ond  mae  ei  heolydd  yn  rhy 
guilion  o  lawer  iddi  fod  yn  brydfertb.  Aeth- 
yni  i  weled  y  chwareudy,  sef  un  a  gyfrifid  yn 
un  o'r  rhai  ardderchocaf  y  byd,  ac  y  mae  yn 
odidog  dros  ben.  Hefyd  ym welais  a  thri  o'r  prif 
addoldai,  lie  mae  cyflawnder  mawr  o  arluniau 
a  chernuniau,  o  waith  y  talentau  mwyaf  ar- 
dderchog  a  welodd  y  byd  erioed.  Mae  y  cof- 
golofnau  a'r  cerflumau  mewn  marmor,  yn  ar- 
ddangos  seintiau  ac  angylion  yn  ysblenydd. 
Nif er  poblogaeth  Itali,  ydoedd  26,801,154,  y 
rhai  oeddynt  yn  byw  ar  arwynebedd  o  114,- 
296  o  filldiroedd  ysgwar,  neu  235  o  bersonau 
i'r  filldir  ysgwar.  Hyd  holl  reilffyrdd  y  deyrn- 
as  yn  nghyd  oedd  4,817  o  filldiroedd. 

Er's  rhai  blynyddan  mae  perffaith  ryddid 
i  bob  math  o  grefyddau  fodoli  yn  Itali  ;  ond 
o'r  holl  boblogaeth  trwy  y  deyrnas  mae  mwy 
na  99£  y  cant  yn  Babyddion,  Yr  ychydig 
weddill  ydynt  Brotestaniaid  ac  Iuddewon. 
Buasai  yn  dda  genyf  pe  cawswn  fwy  o  amser 
i'w  dreulio  yn  nghylchoedd  Naples,  ond  dydd 
Sadwrn  aethym  ar  fwrdd  un  o  agerlongau 
Messgerus  &>  Co.,  sef  llinell  o  agerlongau 
Ffrengig,  oedd  i  alw  yn  Alexandria,  yn  yr 
Aifft.  Cefais  fod  ar  fwrdd  yr  agerlong  deith- 
wyr  yn  cynwys  Ffrancod,  Italiaid,  Groegiaid 
ac  Arabiaid.     Wedi  edrych  oddiamgylch  dros 


YN    1TALI.  315 

amser,  deuais  o  hyd  i  Ffrancwr  oedd  yn  gallu 
siarad  Saesonaeg  da,  yr  hwn  oedd  yn  dych- 
welyd  i'r  Aifft,  fel  llawer  eraill,  ar  ol  bod  ar 
ymweliad  a'r  Arddangosfa  yn  Paris.  Dyn 
caredig  ydoedd  hwn,  ac  yr  oedd  yn  awyddus 
am  roddi  i  mi  bob  cyfarwyddyd  yn  ei  allu,  am 
y  pethau  oeddwn  yn  weled  ac  yn  glywed  ar  y 
fordaith.  Boreu  Sabboth  daeth  mynydd  tan- 
11yd  Etna,  ar  ynys  Sicily  i'r  golwg,  ac  yr  oedd 
yn  ymddangos  yn  fawreddog  dros  ben.  Mae 
Etna  i'w  weled  o  bellder  mawr,  ac  ar  yr  adeg 
yr  oedd  yn  mygu,  ac  yn  fflamio  nes  goleno  yr 
toll  amgylchoedd.  Y  boreu  Sabboth  tawel 
hwnw,  yr  oedd  golwg  hynod  o  ddymunol  ar 
lanau  yr  ynys  ffrwythlon  hono  ;  ac  yr  oedd  yr 
holl  deithwyr  ar  y  dec  yn  foreu  yn  tremio  ar 
y  golygf eydd  rhamantus  hyny.  Ni  f uom  yn 
hir  cyn  myned  allan  o  Gulf  or  Messina,  ac  yn 
fuan  yr  oedd  ein  hagerlong  yn  aredig  Mor  y 
Canoldir.  Ar  y  pryd  yr  oedd  Mor  y  Canol- 
dir  yn  dawel  fel  llyn  hwyaid  yn  nghanol 
gwlad.  Erbyn  boreu  Mawrth  yr  oeddym  yn 
hwylio  heibio  ynys  hirfain  Candia,  yr  hon 
oedd  ar  ein  hochr  chwith ;  a  dydd  Mercher 
daeth  glanau  tywodlyd  gwlad  yr  Aifft  i'r  gol- 
wg, ac  yn  fuan  wele  ganoedd  o  felinau  gwynt 
yn  amrywio  y  golygfeydd.  Yn  fuan  morias- 
om  i  mewn  i  gysgod  y   dwfrglawdd,   yr  hwn 


316  0    AMGYLOH   Y   BYD. 

oedd  ar  gael  ei  orphen  ar  y  pryd,  dan  arwein- 
iad  Sais  o  Loegr.  Yr  oedd  nif er  mawr  o  longau 
ac  agerlongau  o'n  hamgylch,  a  hen  ddinas  Alex- 
andria yn  ymddangos  yn  ei  godidogrwydd, 
gyda  cholofn  Ponrpey  yn  ymddyrchafu  gor- 
uwch  yr  holl  wrthrychau  anigylchynol.  Yn 
f uan  ar  ol  ein  dyfodiad  i  mewn,  daeth  Iluoedd 
o'r  Arfftiaid  mewn  cychod  at  ein  Hong  i  geisio 
pawb  a  allant  eu  cyrchu  i'w  tai ;  ond  gan  f od 
cwch  yr  Hotel  de  Europe,  wedi  dj^fod  i  gyrchu 
y  perchenog  adref,  aethyni  gyda  hwnw  i'r  hotel 
lie  y  cefais  yniborth  a  gwely  da.  Hon  yw  yr 
hotel  oreu  yn  Alexandria ;  yno  yr  arosodd  y 
Prince  of  Wales ;  y  mae  yn  y  lie  mwyaf  dyniun- 
ol  ar  y  Grand  Square,  a  gwnaeth  y  perchenog 
fi  yn  gydnabyddus  a  phersonau  o  fri.  Ar  ol 
cael  yniborth,  llogais  asyn  i  fyned  i  weled  y 
Poinpey  Piller ;  a  thrwy  fod  y  creaduriaid 
hyny  yn  rhai  bach  bywiog,  ac  heblaw  hyny  yn 
cael  eu  euro  yn  mlaen  gan  dragoman,  ni  chym- 
erwyd  f awr  o  amser  i  mi  i  wneyd  y  trip.  Y 
mae  llawer  o  bethau  yn  Alexandria  sydd  yn 
haeddu  crybwylliad.  Y  mae  yn  hynod  ar  gyf- 
rif  ei  henafiaeth.  Strabo  a  ddywed  fod  yrhen 
Alexandria "  yn  naw  milldir  o  aingylchedd, 
304  o  nynyddoedd  cyn  Crist.  "  Tua'r  amser 
hwnw  y  rhoddwyd  y  Pharaoh  Watch-tower  i 
fyny,  yr  hwn  a  gyfrifid  ganddynt  ar  yr  amser 


YN    YR    AIFFT.  317 

yn  uii  o  saith  rhyfeddodau  y  byd.  Rhy  w  adeil- 
ad  mawr  ysgwar  oedd  hwn,  wedi  ei  wneyd  o 
farmor  gwyu.  Ar  ei  dop  llosgid  tan  yD  bar- 
haus,  i  fod  yr  amser  hwnw  fel  arwyddnod  i'r 
morwyr.  Sylwais  fod  yno  fath  o  ddrychau 
tra  hynod  wedi  eu  rhoddi  i  fyny  yn  y  fath 
fodd,  fel  y  gellir  gweled  adlewyrchiad  gwrth- 
rychau,  a  llongau  yn  y  culfor,  y  rhai  y  gellir 
eu  gweled  felly  yn  fwy  ainlwg,  nag  wrth 
edrych  i'r  inor  ar  y  llongau  yn  nofio  y  tonau, 
Costiodd  yr  adeilad  tua  200,000p ;  ond  cawn 
Alexandria  wedi  hyn  yn  cael  ei  dyfetha  gan 
Ptolemy,  Physcion,  <fcc.,  pryd  y  diangodd  o'r 
bron  yr  holl  ddysgedigion  i  Groeg,  ac  Asia 
Leiaf,  &c.  Dygwyddodd  hyny  tua  141  mlyn- 
edd  cyn  Crist.  O'r  amser  hwnw  hyd  yr  amser 
y  cymerwyd  y  dref  gan  Amrou,  ni  fu  llawer  o 
drefn  ami.  Cawn,  beth  bynag,  fod  Amrou 
wedi  cael  ei  ryfeddu  oblegid  ardderchogrwydd 
Alexandria,  ac  ysgrifenodd  at  Caliph  yn 
debyg  i  hyn  :  "  'Rwyf  wedi  cymeryd  Tre'  y 
Grorllevvin  ;  mae  ei  maint  mor  anferth  fel  nad 
allaf  roddi  dychymygiaeth  o  honi.  Mae  yn- 
ddi  4,000  o  balasdai,  a  4,000  o  ymolchfeydd 
(baths),  12,000  delors  o  fresh  oil,  40,000  o 
Iuddewon  yn  talu  teyrnged,  yn  nghyd  a  thros 
400  o  chwareudai,"  <fec.  O'r  amser  hwnw  hyd 
y  flwyddyn  924,  delid  Alexander  gan  y  Cal- 


318  O   AMGYLOH   T  BTD. 

iphs.  Yn  yr  amser  hwnw,  syrthiodd  i  law  y 
Magribians.  Ond  cawn  fod  Alexandria  wedi 
cael  codwm  andwyol  eto  yn  y  flwyddyn  149u, 
pan  ddarganfyddodd  y  Portugeaid  en  ffordd  i 
India'r  Dwyrain  heibio  y  Cape  of  Storms,  yn 
awr  Cape  of  Good  Hope.  O'r  amser  hwnw 
hyd  yr  amser  yr  agorwyd  y  Suez  Canal  bn 
Alexandria  ar  lawr.  Rhoddodd  hyn  help 
Haw  i'r  hen  ddinas  i  godi  o'r  llwcb  eto  ;  ac  o 
herwydd  ei  sefyllfa  fel  porthladd  rhwng  y  byd 
gorllewinol  a'r  byd  dwyreiniol,  mae  yn  ddiam- 
eu  y  bydd  iddi  ddal  i  gynyddu,  ac  i  fod  fel 
o'r  blaen  yn  He  cyfrifol  yn  hanes  y  dydd.  Y 
mae  Alexandria  yn  meddu  ar  heolydd  da,  a 
phob  peth  i'w  weled  yn  y  ffenestri  yn  debyg 
fel  y  gwelir  mewn  rhanau  eraill  o'r  byd  gwar- 
eiddiedig — llawer  o  bob  cenedl  i'w  cael  yno, 
yn  enwedig  Ff  ran  cod,  luddewon,  Groegiaid, 
Italiaid,  &c. 

Mae  yn  dra  hysbys  i'r  darllenwyr  y  bu  yr 
Aifft  yn  yr  oesoedd  boreuol  y  flaenaf  yn 
mhlith  holl  wledydd  y  byd,  mewn  gwareidd 
iad,  dysgeidiaeth  a  chelfyddydwaith.  Mae  ei 
phigdyrau  enfawr,  a'i  gweithian  cywrain,  yn 
profi  ei  chyfoeth  a'i  mawredd  cynteiig. 

Pan  yn  Nghymru,  cymerais  ddyddordeb 
mawr  yn  ynys  Cyprus,  o  herwydd  fod  pob 
hanes  a  welais  yn  y  newyddiaduron  yn  hynod 


YN    TR    AIFFT.  319 

ffafriol  am  dani,  y  rhai  a  ddywedent  fod  ei 
holl  drigolion  yn  dra  llwyddianus.  Mewn 
gair,  yr  oedd  yn  amlwg  nas  gallai  y  sawl  a 
ddeuai  i'r  ynys  gyda  rhyw  fath  o  yni,  beidio 
a  chyfarfod  a  llwyddiant  mawr,  o  herwydd 
cyfoeth  y  lie  mewn  aur,  arian,  copr,  haiarn  a 
glo.  Tra  yn  Alexandria,  cyfarfyddais  ag  am- 
ryw  o  Loegr  yn  aros  am  agerlong  i'w  cario  i 
Cyprus,  yr  hyn  a  gododd  awydd  mawr  ynwyf 
am  weled  y  lie,  a  chyfranogi  o'r  golud  a  ddy- 
wedid  oedd  i'w  gatl  yno.  Penderfynais  dalu 
ymweliad  a'r  hen  ynys,  yr  hon  oedd  newydd 
ddyfod  i  feddiant  Lloegr,  drwy  gytundeb 
rhwng  Arglwydd  Beaconsfield  a  llywodraeth 
Twrci ;  ac  mewn  canlyniad,  gorchymynais  i'r 
dragoman  fy  nghymeryd  i  a  fy  nghludgelfi  i 
fwrdd  yr  agerlong. 

Cymerais  fy  nghludiad  yn  nn  o  ddau-a-deu- 
gain  o  deitliwyr  o  Alexandria  i  Larnaka.  Nid 
oedd  lie  ond  i  tua  deg  yn  y  cabin,  o  herwydd 
Dad  oedd  y  S.  S.  Simiati  wedi  ei  gwneyd  i 
gario  teithwyr.  Ond  yr  oedd  lluaws  o  honom 
nior  awyddus  am  gael  gweled  Cyprus,  fel  y 
bu  i  ni  foddloni  cysgu  ar  y  dec.  Yr  oeddym 
yn  gynwysedig  o  Saeson,  Ffrancod,  Groegiaid, 
Italiaid,  Twrciaid,  &c.  Cafodd  ychydig  o 
honom  fwyta  yn  y  caban,  ond  y  rhan  fwyaf 
yn   profeidio   eu   hunain.     Gwnaethym   i  fy 


320  YN    YR    AIFlfT. 

ngwely  ar  y  dec  yn  gynar,  trwy  fy  mod  yn 
teimlo  yn  lluddedig  ar  ol  blinderau  y  dydd. 
Ond  cyn  deg  o'r  gloch,  cef ais  f od  y  dec,  a  phob 
peth  o'n  hanigylch,  mor  wlyb  a  phe  buasai 
wedi  bod  yn  gwlawio ;  ond  deallais  mai  gwlitli 
oedd,  ac  fe'i  ceir  fel  nyn  bob  nos  yr  adeg  hono 
yn  yr  amgylchoedd  hyny.  Yn  mhen  tair-awr- 
ar-ddeg-ar-hugain,  cafwyd  ni  wedi  angori  o 
flaen  Larnaka ;  ond  trwy  fod  y  nos  wedi  ein 
dal  eto,  ac  wedi  cael  ar  ddeall  nad  oedd  yn 
Larnaka  fath  yn  y  byd  o  hotels  na  boarding- 
houses,  bu  i  ni  aros  ar  fwrdd  y  llestr  hyd  y 
boreu,  pryd  y  cymerodd  pump  o  honom  gwch 
i'r  Ian.  Yr  oedd  y  pump  nyny  yn  cynwys 
boneddwr  a'i  wraig  o  Germani,  yn  deall  y 
Groeg,  y  Ffrancaeg  a'r  Saesonaeg,  cystal  a'r 
Gennanaeg.  Un  arall  yn  Ffrancwr,  un  Sais, 
a  fy  hunan.  Dyna  ni  yn  y  custom  house,  yn 
cael  chwilio  pob  peth  yn  fanwl  anghyffredin 
gan  un  o'r  Twrciaid,  yr  hwn  nas  medrai  air  o 
Saesoneg.  Cyfarfyddasom  yno  ag  amryw  o 
ddynion  a  siaradent  Saesoneg.  Gofynasom 
am  y  newyddiou.  "Dim  newydd,"  oedd  yr 
ateb,  "  a  dim  yn  cael  ei  wneyd  mewn  un  cyf- 
eiriad."  Meddai  un,  "  Out  of  180  troops,  104 
are  down  with  the  fever."  "  Y  mae  canoedd 
wedi  dod  yma,  ond  y  rhan  f wyaf  o  lawer  wedi 
myned  ymaith  mewn  digllonedd,"  &c.     Rhyw 


Ytt    CYPRUS.  321 

newyddion  fel  yna  oedd  i'w  clywed  ar  bob 
Haw.  Wei,  aethym  allan  i  chwilio  am  le  i  roi 
ein  penau  i  lawr.  Rhoddasoin  ein  paciau  i'r 
brodorion  i'w  cario,  a  cherddasom  trwy  ryw 
fath  o  heolydd,  os  teilwng  o'r  enw,  gan  gyfar- 
fod  camelod,  asynod,  ceffylau  a  gwartheg  yn 
yr  heolydd  culion  a  budron.  O'r  diwedd, 
daethym  o  liyd  i  glainpyn  o  dy  hen  ff  asiwn,  yn 
aros  am  wn  i  er  amser  yr  apostolion  Paul  a 
Barnabas.  Llogodd  y  boneddwr  Gernianaidd 
a'i  wraig  garedig  y  ty,  a  bu  i  ni  oil  fyw  gyda 
hwy  dros  dalm  o  amser.  Wedi  gorphwys 
dros  amser  aethom  allan,  ac  ni  chawsom  ond 
ychydig  o  drafferth  i  ganfod  yr  holl  Brydein- 
wyr  yn  y  lie,  o  herwydd  "  adar  o'r  un  lliw  a 
ehedant  i'r  un  lie  ;  "  a  chawsom  hwy  ollmewn 
lie  cysgodol  ar  Ian  y  mor.  Yr  oedd  yno  de  a 
choffi,  yn  nghyd  a  phob  math  o  yinborth, 
mewn  math  o  westai  bychain,  yn  eael  eu  cadw 
gan  y  Groegiaid,  ac  o  flaen  y  tai  yr  oedd  cad- 
eiriau  a  meinciau  fel  y  gallai  pawb  eistedd. 
Yr  oedd  yno  fwy  na  chant  o  Brydeinwyr ;  ac 
yr  oeddynt  oil  yn  teimlo  yn  siomedig  i'r  eith- 
af.  Teimlent  yn  siomedig  yn  gyntaf  o  her- 
wydd fod  yr  hin  yn  boetb,  a'r  ynys  yn  afiach ; 
ac  yn  ail,  am  nad  oedd  yr  ynys  yn  cynwys 
dim  o'r  tir  bras,  a'r  mwnau  cyfoethog,  yr  ys- 
grifenwyd  cymaint  am  danynt  ar  ddychweliad 
15 


322  O    AMGYLCH   Y   BYD. 

Arglwydd  Beaconsfield  o  Berlin  i  Loegr.  Ac 
yn  drydydd,  yn  ol  tystiolaethau  gwyddonwyr 
oeddynt  yn  yr  ynys  ar  y  pryd,  nid  oedd  gob- 
aith  am  well  amser  byth  yno.  Pa  fodd  by  nag, 
penderfynais  fynu  cael  gweled  yr  ynys,  fel  y 
gallwn  farnu  droswyf  fy  bun. 


PENNOD  XI. 

Ynys  Cyprus  cSi  hynodion — Afiechyd  a  phla- 
au —  Y Prydeinwyr  wedi  eu  siomi — Taith  o 
Panarha  i  Nicosia  a  Famagosta — Ohwilio 
am  lechfaen — Mordaiih  i  Bey  rout — Hynod- 
ion yr  amgylchoedd — Y  ffordd  i  Damascus 
— Mordaith  i  Joppa — Taith  i  Jerusalem — 
Mordaiih  i'r  Aifft — Port  Said — Helynt  yn 
y  diheinbrawf —  Oyfarfod  Gymro — Mordaith 
i  Point  de  G-alle — Hanes  a  helyntion  ynys 
Ceylon — Cyfarfod  a  lladron — Cael  gwaith 
yn  ngwaelod  y  mor,  dec,  c&c. 

Aethym  i  fy  ngwely  yn  gynar  y  noson  gyn- 
taf,  o  berwydd  nad  oeddwn  wedi  cysgu  end 
yenydig  ar  y  mor  y  noswaith  flaenorol ;  ond 
cefais  fy  siomi,  oblegid  nad  allwn  i  na  neb 
arall  gysgu  dim  gan  bigiadau  mosquitoes,  a 
chyfarthiadau  ac  udiadau  oddeutu  dau  gant  o 
gwn  oeddynt  oddiamgylcb  ein  baneddle.  Cod- 
asom  oil  boreu  dranoeth  mewn  natur  ddrwg, 


YN    CYPRUS.  323 

o  hjerwydd  i  ni  gael  ein  poeni  drwy  y  nos, 
Wedi  bwyta  ein  boreufwyd,  y  petb  cyntaf  a 
wnaethom  oedd  rayned  oddiamgylch  i  chwilio 
am  ryw  ffordd  i  gael  ym  wared  oddiwrtb  yr 
hyn  a'n  poenodd  y  noson  flaenorol ;  ond  rhodd- 
wyd  ar  ddeall  i  ni  nad  oedd  o  un  dybenceisio 
dianc  rhag  cyfartbiadau  y  ewn,  canys  yr  oedd 
yn  rhaid  iddynt  gael  eu  rhyddid  ddydd  a  nos, 
lie  bynag  y  byddai  y  Twrciaid  yn  byw.  Caw- 
som  ar  ddeall  hefyd  fod  pobl  Constantinople 
yn  cael  eu  blino  yr  un  modd,  er  boll  ymdrech- 
ionytraraorwyr  am  waredigaeth  oddiwrth  bla 
y  cwd.  Gyda  golwg  ar  y  mosquitoes,  nid  oedd 
cyfraith  yn  eu  hamddiffyn  hwy,  a  phrynasom 
rwydlen  i'n  gorchuddio  tra  yn  cysgu ;  ac  er 
gwaethaf  y  cwn  a'r  Twrciaid  cysgasom,  a  chod- 
asom  boreu  dranoeth  mewn  gwell  tymer.  Yn 
mhen  ychydig  ddyddiau  aeth  amryw  o  honom 
i  ymweled  a  ben  ddinas  Famagosta,  pellder 
oddeutu  25  milldir  o  Larnaka ;  eithr  nid  oedd 
yno  wedi'r  cwbl  nemawr  ddim  ond  ben  adfeil- 
ion.  Tra  yno  cawsom  y  fraint  o  fyned  i  hen 
addoldy,  a  sefyll  yn  yr  un  pwlpud  ag  y  dy 
wedir  y  bu  yr  apostol  Paul  yn  pregethu  yn- 
ddo  !  Dyna  y  tal  a  gefais  am  y  siwrnai  bono. 
Dychwelasom  i  Larnaka,  wedi  i  arlunydd  oedd 
gyda  ni  dynu  llun  da  o  ben  dref  Famagosta. 
Wedi  treulio  ycbydig  ddyddiau  yn  bwy  yn 


S24  O   AMGYLOH   Y   6  YD. 

Larnaka,  cymerais  daith  mewn  rhyw  fath  o 
gerbyd  a  berthynai  yr  amser  hwnw  i'r  lly  wod- 
raeth,  i'r  brif  ddinas,  sef  Nicosia,  pellder 
24ain  o  filldiroedd,  a  buom  bum'  awr  yn  myn- 
ed  dros  yr  holl  ffordd.  Nid  wyf  yn  honi  fy 
mod  yn  gwybod  llawer  am  dir  toreithiog,  ond 
yr  wyf  yn  sicr  nad  oedd  y  tir  a  welais  ar  y 
ffordd  yn  ffrwythlon ;  canys  nid  oedd  yr  oil  o 
bono  yn  ymddangos  nemawr  gwell  na  diffeith- 
wch.  Nid  oedd  na  chroen  ar  y  ddaear  na 
gwelltglas  i'w  weled  ar  hyd  yr  holl  ffordd; 
eithr  tua  chanol  y  pellder  gwelais  rhyw  ddeg 
neu  ddeuddeg  erw  o  winwydd  yn  tyfu,  a 
chwech  neu  saith  o  Roegiaid  diog.yn  gwneyd 
rhyw  fath  o  fywioliaeth  drwy  werthu  dwfr, 
gwin,  a  grawn  i'r  teithwyr.  Fel  peth  cyffred- 
in,  y  mae  y  tir  a  welais  yn  dywodlyd,  sych- 
lyd,  a  hollol  ddiwerth,  a  dim  i'w  weled  ond 
geifr  yn  byw  arno. 

Fy  mhrif  amcan  yn  myned  i'r  brif  ddinas 
oedd  ceisio  cael  gweled  y  Llwodraethwr,'  Syr 
Garnet  Woolsey,  a'r  peirianwyr,  Wedi  cyr- 
aedd  y  lie,  a  myned  i  mewn  drwy  y  pyrth, 
cefais  draff erth  anghyffredin  i  ddyfod  o  hyd  i 
unrhyw  fath  o  westy,  na  lie  yn  y  byd  arall  i 
orphwys,  a  chael  tamaid  o  ymborth.  Nid 
oedd  yn  ddichonadwy  cael  neb  i  fy  neall,  gan 
mai  Twrciaid,  Grroegiaid,  ac  Arabiaid  oedd  yr 


YNYS   CYPRUS. 


325 


holl  drigolion.  Wedi  hir  deithio  a  chrwydro 
drwy  y  dref,  daethym  i  heol  nad  oedd  dim 
ond  eryddion  i'w  gweled  yn  nihob  cyfeiriad; 
a  bum  ymron  a  meddwl  nad  oedd  dim  i'w 
gael  yn  ymborth  yn  y  lie,  ond  cwyr  crydd.  Ni 
lwfrheais,  ond  deliais  ati  i  grwydro,  ac  o'r  di- 
wedd  daethym  i  heol  nad  oedd  ond  teilwriaid 
i'w  cael  yn  mhob  cyfeiriad.  Mae  yn  ymddang- 
os  f od  yr  heolydd  wedi  eu  gwneyd  f el  heolydd 
tref  Caerdroia,  nad  oedd  braiddynddichonad- 
wy  i  ddyn  dyeithr  fyned  allan  o  honynt.  Eithr 
wedi  troi  a  throsi  am  agos  i  ddwy  awr,  daeth- 
ym o  hyd  i  ryw  fath  o  westy  Twrcaidd,  lie  y 
cefais  ymborth.  Ar  ol  hyny  cyfeiriais  fy 
nghami  au  i  wersyll  y  lly  wodraeth,  a  chef ais  f od 
milwyr  y  llywodraeth  yn  gwarchod  wrth  y 
porth.  Deallais  fod  y  Llywodraethwr  gryn 
ffordd  o'r  lie,  a  chyflogais  asyn  i  fy  nghario  yno. 
Daethym  o  hyd  iddo  yn  byw  mewn  pabell  yn 
nghanol  y  milwyr  cyffredin,  o  herwydd  yr  oedd 
yn  dewis  yn  hytrach  fyw  felly,  yn  y  gwersyll, 
na  byw  mewn  palas  oedd  wedi  ei  ddarparu 
iddo.  Dywedais  wrtho  fy  neges,  a  chef  ais  ef 
yn  wr  tyner  ac  anrhydeddus.  Atebai  nas 
gwyddai  yr  amser  y  byddai  iddynt  ddechreu  y 
rheilff  yrdd,  ond  credai  y  gwnaent  cyn  hir.  Dy- 
wedodd  un  o'r  engineers  fod  llechau  ddigon  i'w 
cael  mewn  lie  oddeutu  12  milltir  oddi  yno,  yr 


326  O   AMGYLCn   Y   BYD. 

hyn  a  gododd  awydd  ynwyf  i  fyned  yno  mor 
fuan  ag  yr  oedd  modd.  Llogais  gamel  i'w 
farcbogaetb  i'r  lie,  a  rbyw  fatli  o  Roegwr  yn 
arweinydd,  ac  ymaith  a  mi  yn  limpyn  loncyn. 
Aeth  yn  nos,  a  bu  raid  a  mi  gysgu  all  an  ar  y 
maes.  Dranoetb  cyrbaeddasorn  ben  y  mynydd, 
a  daeth  y  mor  i'r  golwg  ar  yr  ocbr  ogleddol, 
ac  hefyd  i'r  deheu.  Yr  oedd  y  golygfeydd  y 
ffordd  bono  yn  llawer  mwy  dymunol  na  dim  a 
welais  o'r  blaen.  Yr  oeddwn  yn  gweled  Oy- 
renia  befyd  o'r  safle  hwnw  ;  ac  yn  sicr  yr  oedd 
y  golygfeydd  yn  ddymunol  a  rhamantus.  Yn 
y  nos  yr  oedd  y  &wfr  yn  oer  a  da ;  ond  yn  y 
dydd  yr  oedd  yn  gynes  fel  y  rbedai  i  lawr  ar 
lecbweddau  y  mynyddoedd.  Ond  wedi  teithio 
drwy  y  mynyddoedd  am  ddau  ddiwrnod,  a 
pbum'  diwrnod  o  Larnaka,  ni  welais  ddim 
tebyg  i  lecb-faen  o  gwbl,  yna  dychwelais  mewn 
anobaitb.  Cyfarfyddais  a  boneddwr  o.jdd 
wedi  ei  anfon  o  Loegr  i  edrycb  mwnauy  wlad 
yn  gyfrredmol ;  ond  yr  oedd  yntau  wedi  cael 
ei  siomiynmbob  petb. 

Wedi'r  cwbl  ni  welais  un  lie  ar  yr  ynys- 
oedd  yn  fwy  dymunol  genyf  na  Laranka ;  a 
pbob  tro  yr  aetbym  i  edrycb  partbau  eraill,  cod- 
ai  biraetb  ynwyf  am  ddycbwelyd  yn  ol  i  Lar- 
naka. Eitbr  wedi  aros  yn  yr  ynys  am 
cbwecb  wytbnos,  nid  oedd   dim  gobaitb  am 


YN   CYPRUS.  327 

adnewyddiad  masnach,  nac  am  ddim  gwaith 
yn  Laranka,  mwy  na  rhyw  le  arall  yn  yr  yn- 
ys.  Hefyd,  pe  buasai  i  ryw  waith  gael  ei  ag- 
or  yno,  yr  oedd  digon  o  arolygwyr  yn  y  lie 
yn  deall  gwahanol  ieithoedd  y  trigolion ;  ac 
hefyd  yr  oedd  lluoedd  o'r  labrwyr  yn  barod  i 
weithio  am  o  swllt  i  bymtheg  ceiniog  y  dydd. 
Pe  canfyddid  nad  oedd  digon  o  bobl  ar  yr  yn- 
ys  i  wneyd  unrhyw  waith,  dim  ond  anfon  i 
Malta,  yr  Aifft,  Smyrna,  Damascus,  a  lleoedd 
eraill,  a  cheid  digonedd  o  weithwyr  mewn  byr 
amser.  Yr  oedd  yr  holl  leoedd  yna  yn  llawn 
o  weithwyr  yn  barod  i  weithio  am  unrhyw 
gyflog.  Pe  na  buasai  genym  hanes  bodolaeth 
Cyprus  rai  miloedd  o  flynyddoedd  yn  ol,  bu- 
aswn  yn  tyngu  nad  oes  llawer  o  ganrifoedd 
wedi  myned  heibio  er  pan  oedd  dan  ddwfr  yn 
gwbl.  Mae  cregin  a  thywod  o  wahanol  fath- 
au  i'w  cael  yn  awr,  hyd  yn  nod  ar  benau  y 
mynyddoedd  uchaf ;  ac  yn  eu  plith  y  mae  creg- 
in cocos,  neu  rai  yr  un  fath  a  hwy  yn  mhob 
modd.  Ond  wedi  y  cwbl,  rhaid  dweyd  fod 
llanerchau  bychain  toreithiog  yn  Cyprus,  ac 
mae  gohebydd  y  Daily  News,  Lundain,  wedi 
rhoddi  archwiliad  manwl  i'r  pwnc,  a  dywed 
y  gellir  dwyn  rhanau  mawrion  o  honi  yn  dir 
cynyrchiol,  pe  ceid  rhyw  ddyfais  i  ddyfrio 
y  tir,  yn  ddigonol  i  fwydo  gwyneb  y  ddaear. 


328  o  AMOTLcn  y  byd. 

Nid  oes  digon  o  wlaw  yn  disgyn  i  wneyd 
hyny;  ac  nid  oes  gobaitli  am  unrhyw  ddyf- 
ais  i  wneyd  y  diffyg  i  fyny  yn  yr  oes  hon.  Yr 
oedd  yn  amlwg  erbyn  hyn,  fod  y  newyddion 
a  gyhoeddwyd  yn  flaenorol,  fod  y  mwnau  ar 
yr  ynys  yn  anhysbyddadwy  o  gyfoethog,  wedi 
eu  profi  agos  yn  Jhollol  gyfeiliornus.  Wedi 
gweled  fod  pob  peth  fel  hyn  yn  siomedigaeth, 
daethym  i  a  llawer  eraill  i'r  penderfyniad  mai 
goreu  po  gyntaf  i  ni  yrnadael  a'r  ynys.  Cef- 
ais  gyfleusdra  i  gefnu  ar  Cyprus,  ac  i  ffarwelio 
a'i  bryniau  noethlwni  heb  golli  dim  dagrau,  ar 
fwrdd  yr  agerlong  Nerenta,  un  o  agerlongau 
Austrian  Lloyd.  Yr  oedd  dau  o  Saeson  gyda 
mi,  a  llonaid  y  dec  o  Arabiaid,  yn  nghyda  600 
o  filwyr  Twrcaidd,  y  rhai  oeddynt  yn  dychwel- 
yd  o  Constantinople.  Gyda  y  rhai  hyn  hefyd 
yr  oedd  amryw  o'r  Pashas,  a  swyddogion 
Tyrcaidd.  Bu  y  ddau  Sais,  Connery  ac  Aus- 
tin, yn  Cyprus  am  chwech  wythnos.  Hwyl- 
iasant  hwy,  yn  nghyda  45  eraill,  yn  syth  o 
Lundain  yn  yr  agerlong  Nbpot/i,  gan  bender- 
fynu  gwella  eu  hamgylchiadau.  Yr  ydoedd 
llawer  o  honynt  wedi  dyfod  a  nwyddau  gyda 
hwy  i'w  gwerthu  ;  ond  y  ddau  hyny  oeddynt 
y  rhai  olaf  o'r  45  i  yrnadael  o  Cyprus.  Yr 
oedd  Mr.  Connery  am  fyned  i  wlad  Canaan,  i 
chwilio   am   ryw  alwedigaeth  i  wneyd  bywol- 


MOEDAITH    I    SYRrA.  329 

iaeth.  Pan  oedd  y  JVbpoli  yn  cychwyn  o  afon 
Llundain,  gan  mai  hi  oedd  y  gyntaf  i  fyned  ar 
ei  hunion  oddiyno  i  Cyprus,  anfouodd  y  bob! 
delegram  at  y  Frenines  i'w  hysbysu  o'r  ffaith  ; 
ac  ar  eu  glaniad  yn  Larnaka  yr  oeddynt  yn 
dysgwyl  atebiad.  Fel  yr  oeddynt  yn  nesau 
at  y  porthladd,  darfu  i  un  o'r  llongau  rhyfel 
danio  salute  iddynt  hwy,  yn  ol  fel  yr  oeddynt 
yn  meddwl,  a  theirnlasant  yn  falch  iawn ;  ond 
troes  allan  wedi  hyny  mai  salutio  y  Pashas 
Twrcaidd  oeddyn  dyfodi  mewn  o  Constanti- 
nople ddarfu  y  llong  lyfel.  -Felly  nid  oedd- 
ynt hwy  yn  cael  yr  anrhydedd  a  ddysgwyl- 
ient.  Mab  i  fasnachwr  mawr  yn  Wolver- 
hampton, Lloegr,  ydoedd  Mr.  Austin  ;  a  phan 
ddywedais  fy  mod  am  fyned  i'r  India  Ddwyr- 
einiol,  penderfynodd  ddyfod  gyda  mi.  Cyng- 
orais  ef  i  fyned  adref  at  ei  dad  cyfoethog,  ond 
ei  atebiad  oedd,  "  Nid  am  ddwy  flynedd." 
Buom  naw-awr-ar-hugain  yn  croesi  o  Larna- 
ka i  Beyrout,  Syria ;  ac  er  fod  yr  agerlong  yn 
yn  llawn  iawn,  cefais  claith  weddol  gysurus. 
Angorasom  mewn  lie  hynod  gyfleus  i  gael 
gweled  prif  borthladd  Syria.  Y  peth  a  dyn- 
odd  ein  sylw  fwyaf  ar  doriad  y  wawr,  oedd 
gweled  yr  haul  yn  codi  yn  y  Dwyrain  o'r  tu 
cefn  i'r  Fynydd  Libanus,  yr  hwn  oedd  yn  am- 
lwg  iawn  o'n   blaen.     Mae  yno  drum  o  tyn- 


330  O    AMGYLCH    Y    BYD. 

yddoedd  yn  rhedeg  i  bellder  mawr.  Yr  oedd 
yr  olygfa  yn  brydferth  tu  hwnt  i  bob  desgrif- 
iad,  pan  oedd  pelydrau  yr  haul  yn  goreuro 
penau  y  mynyddoedd,  llinellau  allanol  y  rhai 
oeddynt  yn  dra  amlwg  yn  erbyn  yr  awyr 
wyrddlas  o'r  tu  cefn.  Diau  fod  yr  olygfa  yn 
fwy  ardderchog  i'n  golygon  ni  ar  y  pryd,  o 
herwydd  ein  bod  wedi  dyfod  o  hen  le  hyll  a 
noethlawn  fel  ynys  Cyprus.  Hefyd  yr  oedd 
dinas,  porthladd  ac  amgylchoedd  Beyrout  yn 
rhamantus  dros  ben.  Tanivvyd  ergydion  law- 
er  o'r  amddiffynfeydd  er  anrhydedd  i'r  Pashas 
Twrcaidd  oeddynt  ar  fwrdd  ein  hagerlong ;  ac 
yr  oedd  pob  peth  yn  llawn  bywyd.  Angor- 
odd  yr  agerlong  tua  milldir  o'r  Ian,  a  bu  raid  i 
ni  logi  cwch  i'n  cario  drosodd. 

Pan  laniasom  yn  Beyrout,  yr  oedd  llawer  o 
ganoedd  o  bobl,  neu  gyfeillion  y  600  milwyr, 
wedi  dyfod  at  y  llongborth  i'w  cyfarch  ar  eu 
glaniad.  Tra  ar  y  Ian,  y  peth  cyntaf  ddaeth 
i'm  cof  oedd  hanesion  y  Beibl  am  y  lleoedd 
hyny.  Ar  ol  cael  boreufwyd  yn  yr  Hotel  De 
Europe,  a  sicrhau  arweinydd,  llogasom  gerbyd 
i'n  cludo  drwy  heolydd  y  ddinas  a'r  cymyd- 
ogaethau,  i  weled  y  lleoedd.  Cawsom  fod  y 
cerbydau  yno  yn  rhatach  nag  mewn  un  man 
arall  y  buom  o'r  blaen.  Llogasom  gerbyd  a 
dau  geifyl  am  $1.14  am  saith  awr  o  amser. 


YN    SYRIA.  331 

Aethom  yn  mlaen  ar  ffordd  Damascus,  a  ffordd 
iawn  ydoedd.  Mae  y  wlad  oddiamgylch  yn 
ffrwythlon ,  ac  yn  llawn  o'r  prydferthwch 
mwyaf  dymuuol  i'r  llygad.  Buom  yn  cloffi 
rhwng  dau  feddwl   gyda  golwg   ar  fyned    i 


CEDKWTDDEN    MYNYDD    LIBANUS. 


Damascus,  pellder  7b  o  filldiroedd.  Aethom 
ar  lechwedd  Mynydd  Libanus  am  ddeng  mill- 
dir ;  ac  heblaw  nyny  dringasom  i  ben  y  myn- 
ydd bythgofiadwy,  a  chawsom  olygfa  ysblen- 
ydd  ar  y  wlad.  Ar  ol  myned  i  ben  y  myn- 
ydd eisteddasom  dan  gedrwydden  frigog  i 
wrandaw  ar  ein  harweinydd  yn  egluro  i  ni  y 


332  O    AMGYLOH    Y    BYD. 

wlad  oddiamgylch  ogylcli.  Yr  oedd  ei  ddar- 
lith  yn  ddyddorol,  ond  yn  rhy  faith  i  mi  am 
carni  ei  hadrodd  yn  awr.  Mae  llawer  o  fan 
bentrefydd  i'w  gweled  ar  y  mynydd ,  dolydd 
gwyrddion  a  phantleodd  prydferth  hynod  o 
doreithiog,  fel  tir  amaethyddol,  a  gwinllan- 
oedd  hyfryd  yr  olwg  arnynt,  yn  amrywio  ac 
yn  brithio  y  go]ygfeydd.  Nid  ydyw  yr  ochr 
ddwyreiniol  mor  doreithiog  a  phrydferth  ;  ac 
mae  y  tir  yn  llawer  mwy  tywodlyd.  Nid  yd 
yw  y  gwaelodion  ychwaithynymddangos  mor 
ffrwythlon  a  breision.  Nid  ansawdd  y  sefyll- 
fa  bresenol  sydd  yn  gwneyd  y  lleoedd  hyny  yn 
ddyddorol  i'r  teithwyr,  <md  y  nodedigrwydd 
a  roddir  i'r  lie  mevvn  hanesiaeth  Ysgrythyrol. 
Dychwelasom  yn  ol  i  ddinas  Beyrout,  ac 
aethom  yn  ddiymdroi  i  weled  ei  rhyfeddodan, 
ac  yn  enwedig  ei  Bazars,  neu  siopau  yn  cyn 
wys  bob  peth  ar  werth.  Mae  y  rhai  hyn 
mewn  heol  a  y;;:<Mangosai  dan  y  ddaear.  He- 
fyd  y  mae  ynddynt  bob  math  o  weithwyr,  tin- 
cers,  coblars,  cryddion,  teilwriaid,  gemau 
wneuthurwyr,  ac  yn  y  blaen.  Mae  y  march- 
nadoedd  yno  yn  amry wiol  iawn,  lie  y  gwerth- 
ir  defnyddiau  dillad  parod,  esgidiau,  ymborth 
o  bob  desgrifiad  ;  a  chynawnder  mawr  o  rawn- 
win  i'w  cael  yn  hynod  o  rad.  Treuliais  tuag 
awr  yno  ;  yna  aethym  i  weled  y  chwareudai  a 


YN    SYRIA.  333 

wnaeth  Agrippa  i  nai  Herod  Fawr ;  ond  nid 
oes  llawer  o  odidawgrwydd  yn  y  pethau  hyny 
yn  awr.  Mae  Beyrout  yn  cynwys  70,000  o 
bobl,  ac  mae  llawer  o  honynt  yn  Ewropeaid. 
Oddi  yno  y  cychwynir  ar  y  brif  ffordd  i  Da- 
mascus, pellder  75  o  fiUdiroedd  mewn  cerbyd 
am  20  francs ;  amser,  14  o  oriau.  Cynwysa 
Damascus  150,000  o  bobl,  ac  mae  yn  hen  dref 
nodedig,  fel  y  gwyr  pawb  sydd  yn  darllen  y 
Testament  Newydd.  Mae  y  bobl  yno  yn  ar- 
fer  yr  hen  ddull  o  wisgo,  a  phob  peth  yn  myn- 
ed  yn  mlaen  fel  yn  y  dyddiau  gynt.  Mae 
Beyrout  yn  lie  iach,  a  dywedir  mai  dyna  y  lie 
mwyaf  dymunol  yn  Syria.  Cafodd  cwmni 
Seisnig  ddwfr  rhagorol  yn  y  mynyddoedd,  yr 
hwn  a  gyrchir  i'r  ddinas.  Cyf arfyddais  a  llaw- 
er o  Americaniaid  yno,  a  dywedir  fod  75  o 
bob  cant  o'r  ymwelwyr  y  flwyddyn  hono  o 
America.  Gan  fod  llawer  wedi  ymadael,  a'r 
hotels  yn  lied  weigion,  nid  oedd  y  prisiau  yn 
hynod  o  uchel  ar  adeg  fy  ymweliad.  Treulias- 
om  ein  hamser  yn  Beyrout  yn  ddyddorol 
iawn ;  er  nad  oedd  ein  hamser  ond  byr,  gwelsom 
lawer.  Cyn  ein  bod  braidd  yn  barod,  dyna 
yr  agerlong  yn  chwythu  y  chwibanogl  i  roddi 
rhybudd  i  ni ;  ac  wedi  ffarwelio  a  Mr.  Con- 
nery,  yr  hwn  oedd  am  aros  yn  Caiffa,  fel  y  He 
tebycaf  iddo  wneyd  bywioliaeth,  rhuthrasom 


334  O    AMGYLOH    Y    BYD. 

am  gwch  i  fyned  at  yr  agerlong.  Hwyliasom 
yn  ddioed,  ac  yn  fuan  collasom  ein  golwg  ar 
Beyrout  am  y  tro  diweddaf,  diclion  am  byth. 
Nid  hir  y  bnom  yn  morio  cyn  y.  daeth  hen 
Fynydd  Carmel  i'r  golwg,  ac  yn  wir  yr  oedd- 
ym  oil  yn  rhythu  ein  llygaid  wrth  edrych  ar- 
no.  Yr  oedd  y  golygfeydd  yn  brydferth,  a'r 
adgofion  yn  felus  dros  ben,  wrth  goiio  mai  y 
mynydd  o'n  blaen  oedd  Mynydd  Carmel  y 
sonir  am  dano  yn  y  Beibl !  Y  fath  gyf  new- 
idiad  dirf awr  sydd  ar  y  byd  a'i  bethau  er  yr 
amser  hwnw  !  Ac  mae  y  rhai  oeddynt  yn 
cymeryd  rhan  mor  bwysig  yn  nhynged  dynol- 
iaeth,  yn  mhriddellau  y  dyffryn  er's  dros  dden- 
naw  cant  o  nynyddoedd.  Dichon  y  bydd 
rhywun  yn  synfyfyrio  eto  ar  y  lleoedd  hyny, 
yn  mhen  deunaw  cant,  nen  ddeunaw  mil  o 
nynyddoedd  i  ddyfod-  Onid  oes  rhyw  ddir- 
gelwch  mawr  yn  cuddio  pob  peth  yn  y  byd  ? 

Erbyn  naw  o'r  gloch  cyrhaeddasom  long- 
bortb  Joppa,  a  dyna  le  rhyfedd  eto.  Yr  oedd- 
ym  yn  edrych  gyda  manylwch  mawr  ar  y  tai 
yn  mbob  cyfeiriad.  Ymddangosai  yr  hen 
ddinas  yn  hynod  o  odidog  oddiar  y  mor,  ond 
y  mae  yn  debyg  mai  ei  henafiaeth  oedd  yn  ei 
nodweddu  f wyaf  yn  fy  ngolwg.  Wedi  myned 
i'r  cwch  cawsom  fod  y  mor  yn  hynod  o  der- 
fysglyd,  a'r  tonau  yn  lied  freision,  fel  y  cawsom 


YN    MHALESTINA.  335 

ein  lluchio  yn  ddidrugaredd  yn  mhob  cyfeir- 
iad  ;  ac  yn  wir  nid  oedd  arnaf  lai  nag  ofn,  yn 
enwedig  wrth  i  ni  redeg  y  cwch  rhwng  rhyw 
fan  greigiau  duon  oeddynt  ar  ein  ffordd  i'r  Ian ; 
a  dywedir  fod  y  tonau  yn  y  fan  hono  yr  un 
mor  erchyll  apheryglusbob  amser  ar  y  flwydd- 
yn,  ac  yn  ami  yn  rhy  erchyll  i  neb  lanio  yno. 
Pa  f odd  bynag,  cyrhaeddasom  y  tir,  ac  yr  oedd 
tyrfa  f awr  ar  y  Ian  yn  ein  dysgwyl ;  a  chyda 
bod  ein  traed  ar  dir  sych,  dyna  nhw  yn  rhuth- 
ro  ac  yn  neidio  atom,  er  cael  yr  oil  a  allent 
oddiwrthym ;  ond  ni  thalasom  ddim  sylw  idd- 
ynt,  gan  fod  goruchwyliwr  yr  Howards  Hotel 
yno  yn  ein  derbyn,  ac  aethom  gydag  ef  o 
ganol  yr  haid  derfysglyd  oedd  o'n  hamgylch. 
Wedi  cael  ein  gwynt  atom,  a  phethau  i  drefn, 
aethom  i  weled  ty  yr  hen  Simon,  barcer,  am 
yr  hwn  y  dywedir  yn  yr  Actau  fel  hyn  :  "  Ac 
yn  awr  anfon  wr  i  Joppa,  a  gyr  am  Simon,  yr 
hwn  a  gyf  enwir  Pedr ;  y  mae  ef  e  yn  lletya 
gydag  un  Simon,  barcer,  ty  yr  hwn  syddwrth 
y  mor ;  efe  a  ddywed  i  ti  pa  beth  sydd  raid  i 
ti  ei  wneuthur."  Wedi  myned  i'r  fan  cawsom 
nad  oedd  yno  ond  rhyw  hen  dy  gwael  iawn 
yr  olwg  arno,  yn  cynwys  un  ystafell  yn  unig. 
Mae  rhyw  rai  yn  arfer  dyfod  i'r  hen  dy  i  add- 
oli  yn  breseDol ;  ac  yr  oeddynt  yn  ein  sicrhau 
mai   yn   yr  hen  ystafell  hono  yr  oedd  Simon 


336  O    AMGYLCH   Y    BYD. 

yn  byw.  Dyna  le  rhyfedd  iawn  i  Petr  letya 
ynddo,  ond  yno  yr  oedd,  yn  ol  yr  hyn  a  ddy- 
wedodd  yr  angel  wrth  Cornelius;  ac  mae  y 
bobl  yno  yn  sicrhau  inai  hwnw  oedd  y  ty.  Ni 
welais  ddim  arall  yn  Joppa  yn  haeddu  sylw, 
gan  mai  ben  le  tlodaidd  a  salw  ydoedd,  ac  ni 
fuasai  neb  yn  dyfod  yno  ond  yn  unig  o  her- 
wydd  yr  hanes  Beiblaidd  am  y  dref.  O'r  tu 
allan  i'r  hen  ddinas  y  mae  Grermantown,  yn 
llawn  o  berllanau  eurafalau  prydferth.  Peth 
arall  hynod  iawn  am  Joppa,  yn  ol  yr  hanes 
lleol  ydyw,  ei  bod  yn  awr  fel  yr  oedd  cyn  y 
dylif,  ac  mai  yno  yr  oedd  Noah  a'i  deulu  yn 
byw.  Hefyd  dy wedir  mai  wrth  y  mor  yno  yr 
adeiladodd  yr  Arch.  Daeth  i  fy  meddwl  mai 
rhyw  le  rhyfedd  oedd  hwnw  i'r  holl  gread- 
uriaid  a'r  bwystfilod  a'r  ymlusgiaid  ddyfod 
iddo  o  bob  man  i  fyned  i  mewn  i'r  Arch.  We], 
y  mae  peth  arall  yn  hynodi  y  lie  hwnw,  sef  mai 
dyna  y  fan  y  trigai  Jonah,  ac  oddi  yno  y  cych- 
wynodd  i  Tarsis.  Y  mae  hanes  dychrynllyd 
am  y  lie  hwnw  yn  f  wy  diweddar,  sef  hanes  y 
milwyr  dan  Napoleon  Bonaparte  yn  gwen- 
wyno  y  demon  ac  yn  llabyddio  pedair  mil  o 
garcharorion  rhyfel. 

O  Joppa  i  Jerusalem. — Mae  llawer  o  son 
er's  blynyddau  am  adeiladn  rheilffordd  o  Jop- 
pa i  Jerusalem,  ond  gellir   dweyd  mai  megys 


YN   MHALESTINA.  337 

yr  oedd  yn  y  dechreu  y  mae  yr  awr  hon,  ac 
nid  oes  eto  fEordd  haiarn  wedi  ei  hadeiladu. 
Gellir  dweyd  pa  fodd  by  nag  fod  yr  hen  ffordd 
wedi  ei  diwygio,  fel  y  mae  yn  llawer  haws  ei 
theithio  y  blynyddoedd  hyn  nag  y  bu.  Llog- 
asom  geffyl  bob  un,  ac  arweinydd  o'r  gwesty, 
yr  hwn  hefyd  oedd  yn  marchogaeth ;  yna 
aethom  i  weled  rhyfeddodau  hen  ddinas  nod- 
edig  Jerusalem,  Fel  yr  oeddym  yn  myned 
yn  mlaen,  dangosai  yr  arweinydd  ryw  wrth- 
rychau  hynod  i  ni  yn  barhaus.  Yr  oeddym 
yn  myned  drwy  wastadedd  Sharon,  lie  yr 
oedd  cyflawnder  o  ffrwythau  o  wahanol  fath- 
an,  yn  enwedig  eurafalau.  Yr  oedd  ein  har- 
weinydd  yn  dra  hyddysg  gyda  phob  peth,  ac 
yn  hynod  o  ffraeth  yn  ei  ymadrodd,  gan  ei  fod 
yn  arfer  dweyd  yr  un  pethau  drosodd  a  thros- 
odd  wrth  wahanol  ymwelwyr.  Dangosodd  i 
ni  y  fan  He  y  bu  yr  arch  yn  gorphwys  am  ug- 
ain  mlynedd ;  ac  hefyd  ddyffryn  A  jalon,  lie  y 
safodd  y  lleuad,  mewn  atebiad  i  weddi  Josua, 
yr  amser  y  gweddiodd  am  i'r  haul  aros  yn 
Gibeon  ,  fel  y  gallai  gael  goleuni  i  orchfygu  ei 
elynion.  Ar  ol  hyny  dangosodd  i  ni  afonig 
fechan  lie  y  lladdwyd  y  cawr  Goliath  gan 
Dafydd,  ac  amryw  o  ryfeddodau  eraill.  Yn  y 
cyfamser  daeth  Jerusalem,  y  ddinas  santaidd 
i'n  golwg,  ac  ni  fuom  yn  hir  cyn  myned  i 
15* 


338  O    AMGYLCH    Y    BYD.       . 

mewn  drwy  y  porth,  a  chawsom  ymborth  yn 
ngwesty  Mr.  Howards,  perchenog  y  gwesty 
yn  Joppa. 

Dyma  ddinas  nad  oes  eisiau  i  mi  ddweyd 
llawer  am  dani,  o  herwydd  fod  pawb  wedi 
darllen  ei  hanes  yn  yr  hen  amseroedd;  ond 
dichon  na  fydd  crynodeb  bychan  o'i  banes  ar 
wahan  oddiwrth  yr  hyn  a  geir  yn  y  Beibl,  yn 
annyddorol.  Mae  yn  wir  fod  ynddi  ddigon  o 
ryfeddodau  i  ysgrifenydd  ymarferol  ysgrifenu 
cyfrolau  am  danynt ;  ond  rhaid  i  mi  fyned 
heibio  drwy  ddweyd  fod  Jerusalem  38  o  fill- 
diroedd  o  Ian  Mor  y  Canoldir,  yn  hydred  35° 
16x  a  lledred  31°  46v  yn  ogleddol.  Hefyd  y 
mae  y  ddinas  27  o  filldiroedd  o  fan  arllwysiad 
yr  ;,Iorddonen  i'r  Mor  Marw;  a  chant  a  deug- 
ain  o  filldiroedd  i'r  de-orllewin  o  Damascus. 
Daeth  Jerusalem  yn  brif  ddidas  Judea  ar  ol  i 
Dafydd  orchfygu  y  Jebusiaid  ;  ac  yn  ystod 
teyrnasiad  Zedekiah,  cymerwyd  hi  gan  Nebu- 
chodonozor,  yr  hwn  a  arweiniodd  y  genedl 
Iuddewig  yn  gaethion  i  ddinas  Babylon.  Cym- 
erwyd Jerusalem  drachefn  ar  ol  brwydrau 
mawrion  gan  Titus,  70  o  nynyddoedd  ar  ol 
genedigaeth  Crist  —  Proffwydodd  Crist  am 
ddinystr  Jerusalem,  a  phan  gymerodd  hyny 
le,  dinystr  ofnadwy  ydoedd.  Lladdwyd  a 
newynwyd  lawn  110,000  o  bersonau,  a  chym- 


YN    MHALESTINA.  839 

erwyd  97,000  yn  garcharorion,  y  rhai  awerth- 
wyd  yn  gaethion,  a  gosodwyd  y  lleill  yn  ys- 
glyfaeth  i  fwystfilod  rheibus.  Dinystriwyd  yr 
holl  adeiliadau,  a  gwnaed  y  cwbl  yn  adfeilion 
afluniaidd.  Ar  ol  hyny,  fel  y  raae  yn  hysbys  i 
efrydwyr  hauesyddiaetb,  adeiladodd  yr  Ymer- 
awdwr  Adrian  ddinas  newydd,  yn  cynwys 
copa  Mynydd  Moriah,  neu  y  rhan  hono  o  lien 
%  ddinas  Jerusalem,  oedd  mewn  cyfeiriad  gog- 
ledd-ddwyrain.  Pan  oedd  y  ddinas  hono  yn  ei 
blodau  drachef  n,  ymosodwyd  ami  yn  y  fl  wydd- 
yn  614  gan  y  Persiaid,  y  rhai  a'i  cynierasant. 
Tra  yr  oedd  y  gorchfygwyr  hyn  yn  ei  niedd- 
ianu,  chwenyckwyd  hi  gan  eraill ;  ac  yn  y 
flwyddyn  636,  sef  yn  mhen  22  o  flynyddoedd, 
gwarchaeodd  y  Saraceniaid  ami,  a  syrthiodd  y 
ddinas  i'w  meddiant.  Ar  ol  hyny  bu  mewn 
cyflwr  terfysglyd  am  lawer  o  flynyddoedd,  a'r 
hanes  nesaf  a  gawn  ydyw,  fod  y  Twrciaid  yn 
synmd  yn  ei  herbyn  ;  ac  yn  y  nwyddyn  1076, 
cymerasant  hi.  Pwnc  mawr  yn  ngolwg  y 
Twrciaid,  oedd  dyfod  yn  feddiauol  ar  brif 
ddinas  y  Cristionogion,  oedd  wedi  bod  yn 
gryd  Cristionogaeth  ;  ac  ystyrient  fod  eu 
bnddugoliaeth  yn  ddyrchafiad  mawr  iFaliom- 
etaniaeth.  Bu  y  ddinas  yn  eu  meddiant  am 
23  o  flynyddoedd,  sef  hyd  y  nwyddyn  10b 9, 
pan   ddaeth   lluoedd  Rhyfelwyr  y  Groes  yn 


340  O    AMGYLOH    Y    BYD. 

mlaen,  a  rhai  o  honynt  agos  o  bob  gwlad  yn 
Ewrop ;  ac  ar  ol  ymladdfeydd  gwaedlyd, 
gorchfygasant  y  Twrciaid,  a  meddianasant 
Jerusalem.  Sefydlasant  deyrnas  yno  a  barha- 
odd  88  o  flynyddoedd,  dan  deyrnasiad  naw  o 
Freninoedd  Lladinaidd,  y  rhai  a  gyfarfuasant  a 
llawer  o  lwyddiant  ac  anwyddiant.  Pan  oedd 
Saladin  yn  Frenin  ar  Syria  a'r  Aifft,  pender- 
fynodd  ymosod  ar,  a  meddianu  Jerusalem,  yr  ^ 
hyn  a  wnaeth  yn  y  nwyddyn  1187.  Nid  oedd 
y  Twrciaid  yn  foddlon  ar  eu  ffawd  yn  Jerusa- 
lem, a  buont  drwy  y  blynyddoedd  yn  parotoi 
i'w  nail  feddianu,  gan  eu  mawr  awydd  am 
i  Fahometaniaeth  orchfygu  Cristionogaeth 
mewn  lluosogrwydd  a  nerth.  Buont  yn  hynod 
o  ddiwyd  a  dyf albarhaus  yn  eu  penderfyniad ; 
ac  yn  y  nwyddyn  1217,  hwy  a  lwyddasant  i 
anfon  y  Saraceniaid,  a  phawb  arall,  o  Jerusa- 
lem, gan  gymeryd  cynawn  feddiant  o'r  ddinas 
santaidd  ;  ac  mae  yn  parfou  yn  eu  meddiant 
hyd  y  dydd  heddyw  ! 

Mae  Jerusalem  yn  sefyll  ar  fwrdd-dir  uchel, 
a  gorifyny  lied  syth  iddi  o  bob  ochr,  ond  yr 
ocnr  ddeheuol;  a  chan  ei  bod  yn  cael  ei  ham- 
gylcbu  gan  dynrynoedd,  a'r  rhai  byny  yn  am- 
gylchedig  gan  fynyddoedd,  y  mae  Jerusalem 
yn  ymddangos  i'r  ymdeithydd  wrth  nesau  ati, 
fel  pe  byddai  wedi  ei  gosod  yn  nghanol  rhyw 


YN    MHALESTINA.  341 

amchwareufa  aruthrol  mewn  maintioli.  Mae 
yno  olygfa  ardderchog  ar  dyrau,  pinaclau, 
clochdai,  eglwysdai,  palasau,  mynachlogau, 
capelau,  ac  yn  y  blaen. 

Yr  hyn  sydd  yn  tynu  mwyaf  o  sylw  ymwel- 
wyr  Cristionogol  a  Jerusalem  ydyw  Eglwys 
y  Beddrod  Santaidd,  a  sylfaenwyd  gan  yr 
Ymerodres  Helena,  i  adfeddianu  yr  hon  oddi- 
ar  Inffideliaid  y  dechreuwyd  Rhyfel  y  Groes. 
Mae  yr  adeilad  hwn  yn  ysblenydd  yn  mhob 
modd.  Ymddengys  Monachlog  St.  Salvador 
fel  rhyw  gastell  aruthrol,  ac  yn  hwn  y  cynelir 
y  pererinion  tra  yn  yniweled  a'r  ddinas.  Dy- 
wedir  mai  Mynachlog  Armenia  ydyw  yr  hel- 
aethaf  yn  y  ddinas,  ac  mae  yn  cael  ei  chadw 
yn  ei  holl  wychder  cyntefig. 

Nid  rhyw  lawer  o  law-weithfeydd  oedd  yn 
myned  yn  mlaen  yn  y  ddinas;  ond  yr  oedd 
yno  amryw  o  Iuddewon  ac  Armeniaid  yn 
gwerthu  gleinron,  rhosblethau,  penblethau, 
tlwswregysau,  helmau,  croesau,  cregin,  <fec,  a 
wneir  yno.  Sefydlwyd  yr  Esgob  Protestan- 
aidd  cyntaf  yn  Jerusalem  yn  1841  ;  ac  mae  yr 
hawl  yn  perthyn  i  benau  coronog  Lloegr  a 
PrTvvsia.  Cynwysa  y  boblogaeth  Fahometan- 
iaid,  Iuddewonr  Cristionogion,  Arabiaid,  Per- 
siaid  &c. 

Tua'r  de  y  mae  Mynydd  Sion,   a  phrin   y 


342  O    AMGYLCH    Y    BYB. 

gellir  dweyd  fod  Mynydd  Moriali  a  Mynydd 
Acra  yn  fynyddoedd  o  gwbl,  gan  nad  ydynt 
nemawr  uwch  na'r  tir  o'u  hamgylch.  Mae 
golwg  ysblenydd  ar  Ddyffryn  Jehoshaphat  i'r 
dwyrain  o'r  ddinas,  drwy  yr  hwn  y  mae  yr 
afon  Cedron  yn  rhedeg,  sydd  mor  adnabyddus 
i  bob  un  a  darllenodd  y  Beibl.  Tu  draw  i'r 
dyffryn  hwnw  y  gorwedda  nifer  o  fryniau,  a'r 
amlycaf  yn  eu  plith  ydy w  Mynydd  yr  01  ew- 
ydd.  Mae  y  dyffryn  deheuol  yn  lie  cerigog 
o'r  hwn  yn  ddiau  y  casglwyd  ceryg  yn  yr  hen 
amser  i  adeiladu  y  ddinas.  Mae  y  ddinas 
wedi  ei  hadeiladu  mewn  ffurf  afreolaidd,  ond 
yn  tebygu  i  ddullwedd  petryol,  a  mur  o'i  ham- 
gylch  agos  yn  dair  milldir  o  hyd.  Mae  yn  y 
mur  chwech  o  byrth  yn  arwain  i'r  ddinas  o 
wahanol  gyfeiriadau.  Yniddengys  y  nifer 
hiosocaf  o'r  tai  yn  uchel,  a'u  nenau  yn  wastad; 
a  chan  nad  oes  ffenestri  yn  y  lloriau  isaf,  ond 
anam],  ymddengys  yr  heolydd  yn  gulion,  meg- 
ys  rhwng  muriau  uchel.  Groleuir  y  lloriau 
uchaf  yn  gyffredin  drwy  ffenestri  dellt,  neu 
rwyll-waith.  Mae  rhai  o'r  hen  adeiladau 
Iuddewig  ar  eu  traed  eto,  yn  ol  yr  hyij  oedd- 
wn  yn  ddeall ;  ond  saif  Eglwys  Gradeiriol  Fa- 
hometanaidd  a  elwir  Khalif  Omer,  ar  yr  ysmot- 
yn  lie  yr  oedd  teml  orwech  Solomon  yn  sef- 
yll !     Dyna,  er  hyny,  y  deml  Fahometaniadd 


YN    MHALESTINA.  343 

ardderchocaf  yn  holl  yinerodraeth  Twrci.  Mae 
yn  gynwysedig  o  amryw  o  adranau,  ac  yn  cau 
i  mewn  ddarn  o  dir  1,499  o  droedfeddi  o  hyd, 
a  990  o  droedfeddi  o  led,  wedi  ei  balmantu  a 
marmor.  Mae  y  deml  hono  yn  gynwysedig  o 
ddwy  adran,  sef  y  Saharra  a*r  El-Aska,  Yr 
oedd  yr  olaf  yn  arfer  boti  yn  deml  Gristionog- 
ol ;  eithr  ni  oddefir  i  neb  ond  Mahometan- 
iaid  fyned  i  mewn  i  deml  Omar. 

Wedi  treulio  dau  ddiwrnod  yn  Jerusalem 
dychwelasom  i  Joppa,  lie  y  cawsom  agerlong 
i'n  cludo  i  Port  Said  ;  ac  ar  ei  bwrdd  yr  oedd 
Uu  mawr  o  bererinion  Mahometanaidd  ar  eu 
ffordd  i  Mecca.  Yr  oedd  golwg  druenus  o 
dlodaidd  ac  afiach  arnynt.  Gwisgai  y  merch- 
ed  hen  gadachau  budron,  yn  orchudd  dros  eu 
gwynebau,  yn  y  rhai  yr  oedd  tyllau  gyferbyn 
a'u  ffroenau  a'u  llygaid.  Wedi  cyraedd  Port 
Said  deallasom  f  od  lladron  wedi  tori  y  strap- 
iau  lledr  oddiam  ein  conrau  a'u  lladrata,  yn 
nghyd  a  comfort  oedd  yn  meddiant  fy  nghyf- 
aill ;  ond  yr  oedd  yn  anmhosibl  adfeddianu  yr 
hyn  a  gollwyd,  na  chael  dim  boddlonrwydd 
yn  eu  cylch.  Wedi  myned  i'r  Ian  yr  oedd  yn 
rhaid  pasio  drwy  y  tolldy ;  ac  o  herwydd  fod 
gan  fy  nghyfaill  lawer  o  bethau  ar  y  rhai  yr 
oedd  toll,  ac  o  herwydd  hyny  cawsom  gryn 
lawer   o   drafferth  i    fyned   drwodd.      Wedi 


r 


344  O   AMGYLCH    Y    BYD. 

rhoddi  ychydig  o  arian  yn  gyfrinachol  i'r 
swyddogion,  gollyngwyd  ni  yn  rhyddion. 
Eithr  canfyddasom  nad  oedd  heddwch  i  ni 
heb  ddangos  teithdrwydded,  (passport )  hyd 
nes  y  deallasant  mai  Prydeinwyr  oeddym, 
wedi  dychwelyd  o  ynys  Cyprus.  Bu  hyny  yn 
rhwystr  i  ni  drachef n,  gan  fod  heintiau  yn 
Cyprus,  a  bod  llywodraeth  yr  Aifft  yn  gwa- 
hardd  rhyddid  i  neb  ddyfod  o'r  ynys  hono,  heb 
aros  dros  amser  yn  yr  heinbrawf.  Pe  buasem 
yn  gwybod  hyny  yn  flaenorol,  gallasem  ochel- 
yd  y  trallod  olaf  bwnw  ;  eithr  oferedd  oedd 
gwingo  yn  erbyn  yr  awdurdodau,  ac  anfon- 
wyd  ni  a'r  pererinion  i  ryw  fath  o  ben  adeil- 
ad,  oedd  yn  ymddangos  fel  ben  ysgubor.  Yr 
oedd  y  lie  wedi  ei  wabanu  yn  hollo],  ac  ar  ei 
ben  ei  hun  ar  yr  ynys ;  a  hwnw  oedd  y  lie 
mwyaf  difrifol  a  welais  erioed.  Mewn  trefn  i 
ni  gael  ein  puro,  a'n  gwneyd  yn  addas  i  gael 
ein  gollwng  i  blith  yr  Aifftiaid,  gorchymyn- 
wyd  i  ni  agor  ein  holl  goffrau  a'n  sypynau,  a 
rhoddi  ein  holl  ddillad  allan  i'w  puro  yn  y 
mwg  a'r  tan  !  Grwrthodasom  wneyd  hyny, 
yr  hyn  a  achosodd  anghydfod  mawr,  a'r  can- 
lyniad  fu  i'r  ffeithiau  gael  eu  gosod  o  flaen  y 
Trafnoddydd  Prydeinig.  Anfonodd  hwnw 
genad  i  eiriol  drosom ;  a'r  canlyniad  fu  i  ni 
lwyddo  i  gael  myned  o'r  lie  uffernol  hwnw  ar 


YN    YR    AIFFT.  345 

ol  tua  saith  awr  o  amser,  yn  lie  tri  diwrnod, 
sef  yr  amser  a/ldarparwyd  i  ni  yn  y^dechreu. 
Yn  y  cyf amser  cawsom  ein  hunain  yn  weddol 
gysurus  mewn  gwesty  Grermanaidd ;  ond  ni 
fydd  i  mi  byth  anghofio  y  saith  awr  yn  y 
Quarantine,  yn  Port  Said. 

Tref  ydyw  Port  Said,  ar  enau  camlas  Suez, 
yn  cynwys  10,000  o  bobl.  Gralwyd  hi  ar  yr 
enw  yna  er  anrhydedd  i'r  diweddar  Mehemet 
Said.  Adeiladwyd  hi  ar  ynys  o  dywod,  yr 
hon  sydd  tua  100  o  erwau  mewn  arwynebedd. 
Mae  yr  heolydd  yn  llydain,  ac  wedi  eu  codi 
yn  uchel  gyda'r  sylwedd  a  gloddiwyd  o'r  gam- 
las.  Maent  yn  galedion  a  threfnus.  Gwnaed 
morglawdd  mawr  yno,  lie  y  mae  y  gamlas  yn 
llydan,  ac  mae  y  break-water  yn  rhedeg  i'r 
mor  ar  yr  ochr  ddwyreiniol,  i'rpeJlder  o  6,000 
o  droedf  eddi ;  ac  ar  yr  ochr  orllewinol  y  mae  yn 
rhedeg  oddiwrth  y  tir  7,000  o  droedfeddi.  Ar 
yr  ochr  agosaf  i'r  gamlas  o'r  ynys,  y  mae  pobl 
Ewropaidd  yn  byw,  lie  mae  cystal  adeiladau 
ag  a  ellid  ddysgwyl  mewn  dinas  o'i  maintioli. 
Ceir  yno  lawer  o  swyddogion  uchel  o  Loegr, 
yn  edrych  ar  ol  hawliau  Rhaglaw  yr  AifTt,  a 
llywodraeth  Lloegr ;  ond  ship  chandlers,  a 
goruchwylwyr  ydyw  y  nif er  luosocaf  o'r  Pryd- 
einwyr.  Bu  i  ni  dreulio  amryw  ddyddiau  yn 
ddifyrus  iawn  yno,  o  herwydd  fod  nifer  mawr 
16 


/ 


346  O    AMGYLCH   Y    BYD. 

o  agerlongau  yn  gorfod  galw  yn  y  lie  ar  eu 
teithiau  i  ac  o'r  dwyrain,  ac  felly  yr  oedd 
rhywbeth  newydd  i'w  weled  yn  barhaus.  Ar- 
fera  yr  holl  agerlongau  aros  yn  Port  Said,  i 
gymeryd  glo  i  mewn,  a  bydd  yn  ofynol  cael  o 
dair  i  bedair  awr  i  wneyd  hyny.  Ganiateir  i'r 
teithwyr  felly  roddi  eu  traed  ar  dir  sych, 
dros  yehydig  o  amser,  ac  yn  gy  ffredin  gadaw- 
ant  gryn  symiau  o  arian  yn  y  lie.  Mae  tair  o 
concert  saloons  yn  Port  Said,  yn  cael  eu  cario 
yn  mlaen  yn  fywiog  gan  ferchedo  Grermani,  y 
rhai  a  allant  ganu  a  dawnsio  yn  bur  dda. 
Gwisga  rhai  o  honynt  yn  ffasiwn  Grermani,  a 
chwareuant  offerynau  cerdd  yn  rhagorol.  Ac 
mor  fuan  ag  y  daw  agerlong  i  mewn  fydd  yn 
cynwys  teithwyr,  gwneir  yr  Eldorado  Music 
Hall  yn  barod  i'w  derbyn,  ac  i  lawenhau  y 
teithwyr  ar  eu  glaniad,  ddydd  neu  nos,  heb 
wahaniaeth.  Ceir  myned  i  mewn  am  ddim, 
ond  rhaid  talu  chwe'  cheiniog,  neu  ddeg  cein- 
iog,  am  wydriad  o  gwrw,  neu  ryw  beth  arall. 
Dyna  fel  y  maent  hwy  yn  gwneyd  eu  harian. 
Yn  ystod  yr  amser  a  dreuliasom  yn  Port 
Said,  yr  oedd  fy  nghyd-deithiwr  yn  cael  ei 
flino  gan  effeithiau  y  dwymyn  a  gafodd  yn 
Cyprus,  ac  aethym  gydag  ef  i  ymofyn  am 
feddyg,  a  chefais  ar  ddeall  fod  un  meddyg 
Prydeinig  yn  y  lie.     Yn  fuan   gwelwn    enw 


YN    YR    AIFFT.  347 

Dr.  Roberts  ar  ddrws  adeilad,  a  daeth  i  fy 
meddwl  ar  unwaith  y  gallai  fod  yn  Gymro. 
Wedi  myned  i  mewn  tynwyd  pob  amheuaeth 
oddiar  fy  meddwl,  pan  y  gwelais  yn  Gymraeg 
enwau  y  pregethwyr  perthynol  i'r  Methodist- 
iaid  Calfinaidd  inewn  ffram  yn  y  parlwr.  Yr 
oedd  ungair  o  Gymraeg  yn  ddigon  o  bass-word 
i  mi  gael  fy  nerbyn  ar  unwaith  fel  brawd, 
gyda'r  caredigrwydd  mwyaf.  Cefais  mai 
brodor  o  Ddinbych  oedd  y  meddyg,  ond  di- 
weddar  o  Liverpool.  Er  nad  ydyw  Dr.  Rob- 
erts ond  dyn  ieuanc,  treuliodd  flynyddoedd  yn 
China,  Japan  ac  India.  Ymddengys  ei  fod  yn 
hapus  a  llwyddianus  yn  Port  Said.  Cawsom 
y  derbyniad  mwyaf  brawdol  a  gwresog  gan  y 
Dr.  tra  y  buom  yno.  Y  noson  cyn  i  ni  ymad- 
ael,  cawsom  wahoddiad  i  dy  Dr,  Roberts,  i 
fwynhau  ein  hunain,  a  daeth  lluaws  o'r  Seis- 
on,  y  Ffrancod,  ac  eraill  yno,  pryd  y  cawsom 
ganu  ardderchog  mewn  tair  iaith,  sef  Gym- 
raeg, Saesonaeg  a'r  Ffrancaeg.  Mae  y  Dr.  yn 
chwareuwr  campus  ar  y  berdoneg,  a  chanodd 
amryw  o'r  hen  alawon  Cymreig  yn  rhagorol. 
Darfu  i  ni  fwynhau  ein  hunain  gyda  phob 
danteithion  ar  y  bwrdd,  yn  fwyd  a  diod,  a 
hyny  yn  y  modd  mwyaf  llawen  a  difyrns  hyd 
oriau  bychain  y  boreu.  Ond  yr  oedd  yn  rhaid 
canu  yn  iach  a  Dr.  Roberts,  er  nior  ddedwydd 


• 


348  O    AMGYLOH    T   BYD. 

oeddym  yn  ei  gwmni,  gan  fod  gorchymyn  i  ni 
roddi  ein  presenoldeb  ar  fwrdd  agerlong,  o'r 
enw  Adjutant,  lie  yr  oeddym  wedi  talu  ein 
cludiad  i  Point  de  Galle,  Ceylon,  ac  i  adael 
Port  Said  ar  doriad  y  dydd.  Md  oedd  nifer  y 
teithwyr  yn  y  caban,  ond  pump,  heblaw  ein 
liunain.  Hwn  oedd  y  tro  cyntaf  i'r  Adjutant 
fyned  allan  o  Lieth,  Scotland.  Sais  oedd  y  cap- 
ten,  ond  yr  oedd  y  dwylaw  a'r  teithwyr  yn 
Ysgotiaid.  Yr  oedd  y  Pilot  hefyd  ar  y  bwrdd 
i'n  harwain  trwy  y  gamlas  Suez. 

Yn  fuan  ar  ol  cychwyn,  daeth  agerlongau 
i'r  golwg,  a  bu  raid  i  ni  aros  yn  y  gorsafoedd, 
nes  iddynt  fyned  heibio.  Yn  y  cyfamser 
gwelem  dair  o  agerlongau  yn  y  pellder,  ac  yr 
oeddynt  yn  ymddangos  f el  p«  buasent  yn  sym- 
ud  ar  dir  sych.  Md  oedd  ond  ychydig  i'w 
weled  ar  y  gamlas  heblaw  agerlongau  ; 
ac  ymestynai  gwastadeddau  anferth  o  dywod 
ar  bob  Haw.  Byddem  weithiau  yn  dyfod  i 
ryw  fath  o  orsafoedd  yn  llawn  o  Arabiaid,  yn 
barod  i  gychwyn  i  deithiau  gyda'u  camelod 
llwythog.  Yr  oedd  llawer  o  honynt  yn  myn- 
ed  i'w  cartrefleoedd  gyda  nwyddau  fuont  yn 
bwrcasu.  Yn  ami  hefyd  byddai  plant  yn 
rhedeg  ar  hyd  glan  y  gamlas  wrth  ochr  yr  ag- 
erlong,  oil  yn  cardota,  ac  yn  erfyn  am  elusen. 
Cyrhaeddasom  Ismailia,  44  milldir  o  bellder, 


MORDAITH    I    CEYLON.  349 

sef  pentref  ar  Ian  llyn,  mewn  lie  y  gall  yr  ag- 
erlongau  fyned  yn  eu  llawn  gyflymdra  am 
ddeng  milldir.  Lie  pert  yr  olwg  arno  ydyw 
Ismailia,  ac  ar  yr  ochr  Aifftaidd  y  mae  coed 
prydferth,  ond  eu  bod  yn  lied  fan.  Planwyd 
y  coed  hyn  i  brydferthu  y  lie,  ac  i  wneyd  cys- 
god.  Hefyd  y  mae  rheilffordd  yn  myned  o'r 
lie  i  Cairo,  a  manau  eraill  yn  yr  Aifft.  De- 
wisir  y  ffordd  hono  gan  deithwyr  o'r  Tir  Sanct- 
aidd  i  fyned  i'r  Aifft,  yn  hytrach  na  myned 
drwy  Alexandria.  Mae  steam  tug  yn  rhedeg 
yn  ddyddiol  rhwng  Ismailia  a  Port  Said.  Erbyn 
machlud  haul  dranoeth,  cyrhaeddasom  Suez, 
lie  yr  oedd  nifer  mawr  o  longau  ac  agerlong- 
au.  Gwelsom  rai  adeiladau  da  yn  y  ddinas, 
ond  ni  chefais  amser  i  fanylu  ar  ddim  yno. 

I'r  Barwn  Lesseps,  boneddwr  o  Ffrainc,  y 
mae  yr  holl  ddiolch  yn  ddyledus  am  agor 
tramwyf a  rhwng  y  dwyrain  a'r  gorllewin,  neu 
wneyd  Camlas  Suez,  sydd  yn  cysylltu  dyfr- 
oedd  y  Mor  Coch  a  Mor  y  Canoldir.  Mae 
pawb  yn  awr  yn  edrnygu  y  medr,  y  penderfyn- 
lad  a'r  gallu,  a'r  gwroldeb  a  ddangosodd  y 
boneddwr  hwn  yn  nghyflawniad  yr  antur- 
iaeth  bwysig.  Daw  y  syniad  hwn  ar  y  medd- 
wl  yn  fwy  nerthol,  pan  gofiwn  fod  hyd  yn 
nod  Lloegr,  gyda'i  grym,  ei  medr,  a'i  phender- 
fyniad,  wedi  cyhoeddx  fod  yn  annichonadwy 


350  O   AMGYLCH   Y   BYD. 

cyflawni  yr   hyn  a   wnaeth   y   Ffrancwr,    er 
gwaetliaf   pob   rhwystrau.     Yn  1854,  gosod- 
odd  Lesseps  ei  gynlluniau  o  flaen  y  diweddar 
Raglaw   Mehemet  Said,  yr  hwn  a    edrychodd 
yn  ffafriol  ar  yr  anturiaeth  ;  ac  ar  ol  llawer  o 
drafodaeth,  caed  caniatad    gan  y  Sultan    a'r 
Pasha  i  ddechreu   y  gwaith  yn  1859.     Ffurf- 
iwyd  y  cwmni  yn  Ffrainc,  lie  y  cymerwyd  i 
fyny   y  rhan   helaethaf  o'r  cyfranau  am  500 
francs  yr  un.     Costiodd  yr  holl  gamlas  £19,- 
500,000.     Yr  oedd  swm  mawr  o'r  cyfranau  yn 
perthyn    i  Raglaw    yr    Aifft,    yr    hwn    a'u 
gwerthodd,    sef    176,602  o  gyfranau,   i   lyw- 
odraeth   Lloegr   am   y    swm    o    £4,000,000. 
Wedi  gorphen  y  gamlas  yn  1869,  penderfyn- 
wyd  ei  hagor  Tachwedd  17.  o'r  un  flwyddyn, 
pryd  y  cyrchodd  yn  nghyd  nifer  mawr  o  ager- 
longau  o  wahanol  wledydd,  ac  amryw  o  ben- 
au   coronog  Ewrop,  a  phersonau  nodedig  er- 
aill.     Ar  y  27ain  o'r  un  mis,  aeth  yr  agerlong 
Brazilian,  1,800  o  dunelli,  drwy  y  gamlas,  a 
hono  oedd  y  llestr  gyntaf  a  gwblhaodd  waith 
a   fernid  drwy  yr  oesau   yn  anmhosibl.     O'r 
amser  hwnw  hyd  yn  bresenol,  y  mae  agerlong- 
au    o  bob   maintioli   yn   myned  drwyddi   yn 
ddyddiol.     Dywedir  mai  llestri  Prydeinig  yd- 
yw   tair  o    bob  pedair  o'r  holl  rai  a  foriant 
drwy  y  gamlas.     Y  pellder  o   Loegr  i'r  India 


MORDAITH    I    CEYLON.  351 

Ddwyreiniol  drwy  Gamlas  Suez  ydyw  6,500  o 
filldiroedd  ;  ond  yr  oedd  y  pellder  dros  yrhen 
ffordd,  oddiamgylch  Penrhyn  Gobaith  Da,  yn 
11,600  o  filldiroedd.     Dyna  arbed  5,100  o  fill- 
diroedd  yn  y  pellder   i'r  India !     Holl  hyd  y 
gamlas  o  Port  Said  i  Suez,  yw  86  o  filldiroedd  ; 
eitbr  nid  oes  ond  tuag  un  ran  o  dair  o'r  pellder 
wedi  ei  agor  yn  gamlas,  gan  fod  nifer  o  lynau 
ar  y  ffordd,  ac  agorwyd  camlasau  o'r  naill  i'r 
Hall ;  ond   mae  y  dwfr  yn  fas  mewn  rhai  o'r 
llynau.     Bu  Lesseps   yn  alluog  i  wneyd  def- 
nydd  da  o'r  llynau.     Mae  y  gamlas  yn  rhy  gul 
i  agerlongau    mawrion   basio    eu  gilydd    yn 
mhob  man  ;  felly  mae  lleoedd  llydain  mewn 
pellderau  neillduol  iddynt  wneyd  byny.    Gan 
fod  y  lleoedd  i  longau  basio  eu  gilydd  yn  ami, 
nid  ydyw   culni  y  gamlas  yn  rhoddi  nemawr 
rwystr   i  fordwyaeth.     Ni  chaniateir  i  ager- 
longau symud  yn  y  nos  ;  ac  ni  oddefir  iddynt 
unrhyw  amser  symud  yn  gyflymach  na  5  mill- 
dir  yn  yr  awr.     Yn  gyffredin,  cymerir  dau 
ddiwrnod  ac  un  noson  i  fyned  drwyddi,  gan  y 
bydd  yn  rhaid  aros  yn  y  gorsafoedd  yn  ami, 
fel  y  gall  llestri   fyned   heibio.     Cyfarfuasom 
ni  wrth  fyned  drwyddi   a  12  o  agerlongau  ;  ac 
o  herwydd  fod  troadau  byrion  yn  y  gamlas  yn. 
ami,  y    mae  yn  ofynol    bod   yn  dra   gofalus. 
Mae   yr  agerlongau    yn  myned   yn     ddigon 


352  O   AMGYLCH   Y   BYD. 

rhwydd  ar  hyd  y  gamlas,  a  rhai  fel  yr  Ham- 
how,  Prince  of  Wales  a'r  Serapis,  yn  tynu  27 
1-2  o  droedfeddi  o  ddwfr,  yn  mordwyo  yn 
rhwydd  heb  gyffwrdd  a'r  gwaelod.  Y  rhwystr 
mwyaf  i  drafnidiaeth  ar  y  gamlas  ydyw,  y 
lluwchfeydd  aruthrol  o  dywod  a  chwythir 
gan  y  gwynt  o'r  diffeithdir  cylchynol,  nes  y 
llenwir  rhai  parthau  o'r  gamlas ;  ond  y  mae 
medr  celfyddydol  wedi  dyfeisio  peirianau 
anferth  i'w  go  sod  ar  waith  i  gadw  y  gamlas 
yn  agored,  fel  mai  anfynych  yr  atelir  trafnid- 
aeth. 

Dealler  mai  yr  un  person  sydd  wedi  ym- 
gymeryd  a  chloddio  camlas  o'r  Werydd  i'r 
Tawelfor,  ar  draws  culdir  Panama,  ag  a  wnaeth 
gamlas  Snez ;  ac  mae  gan  y  cyhoedd  ffydd  y 
bydd  i'r  penderfynol  M.  De  Lesseps  gwblhan 
yr  anturiaeth  enfawr  o  gysylltu  y  ddau  gefn- 
for  a  chamlas  drwy  yr  hon  y  nofia  llongau  o 
for  i  for. 

Wedi  gadael  Suez  yr  oeddym  yn  ageru  yn  y 
Mor  Coch,  ac  anfonwyd  y  pilot  oddiar  fwrdd 
j  Adjutant,  yr  hon  a  weithiodd  ei  ffordd  yn 
mlaen  drwy  y  dwfr  yn  rhagorol.  Daeth  y 
tywydd  yn  annyoddefol  o  fwll  a  phoeth,  fel 
yr  oedd  yn  ofynol  bod  allan  ar  y  bwrdd  yn 
barhaus,  er  cael  ychydig  o  awel.  Yr  oedd  yn 
rhaid  cymeryd  Ashantee  hammock  i'w  hongian 


MORDAITH   I    CEYLON.  353 

ar  y  dec,  gan  nad  oedd  yn  ddichonadwy  byw 
yn  y  caban.  Cysgais  yn  rhagorol  hyd  nes  y 
deffrowyd  fi  gan  yr  ail  swyddog,  i  gael  golwg 
ar  fynydd  Sinai,  yr  hwn  oedd  yn  y  golwg, 
ac  i'w  weled  drwy  ryw  gilfach  rhwng  y  myn- 
yddoedd  eraill.  Mae  y  mynydd  nodedig  hwnw 
yn  7,500  o  droedfeddi  o  uchder.  Yr  oed  y  tir 
i'w  weled  ar  bob  llaw,  a'r  mynyddoedd  yn 
uchel,  a'r  clogwyni  yn  ddaneddog  a  chribog  ; 
ond  yn  hollol  noethlwm.  Erbyn  pump  o'r 
gloch  daethom  yn  agos  at  agerlong,  oedd  wedi 
gadael  Port  Said  am  Gedda,  gyda  600  o 
bererinion  i  Mecca  ar  y  bwrdd,  o  wahanol  barth- 
au  o  Syria,  Canaan  a'r  Aifft,  oil  yn  chwilio  am 
ddedwyddwch  yn  y  byd  dyfodol,  o  ganol  y 
tlodi,  y  budreddi  a'r  trueni  mwyaf  yn  y  byd 
hwn.  Ai  tybed  fod  pobl  yn  meddwl  y  bydd 
eu  mwyniant  yn  fwy  yn  y  byd  nesaf,  with 
wneyd  eu  hunain  mor  annedwydd  ag  y  gall- 
ant yn  y  byd  hwn  ?  Dywedir  fod  miloecld  o'r 
pererinion  yn  ymgynull  i  Mecca  o  Asia,  Aff- 
rica  a  gwledydd  eraill,  fel  y  mae  presenoldeb 
y  fath  dyrfaoedd  yn  nghyd  dros  gymaint  o  am- 
ser,  yn  cynyrchu  heintiau  dinystriol.  Bydd 
llawer,  tra  yn  meirw,  yn  credu  eu  bod  yn  cael 
eu  dyrchafu  yn  gorfforol  i'r  uchelderau,  fel  y 
dyrchafwyd  Mahomet  o'r  un  lie. 
Porthladd  ydyw  Gedda  ar  ochr  Arabia   i'r 


354  6    AMGYLCH    Y    BYD. 

Mor  Coch,  ac  mae  40  milldir  oddiyno  i  Mecca, 
yr  hon  sydd  ddinas  yn  y  wlad.  Aeth  ager- 
long  y  pererinion  yn  fuan  o'n  golwg,  dros  y 
gorwel  ar  ein  hochr  chwith.  Buom  am  bum' 
diwrnod  yn  mordwyo  y  Mor  Coch,  ac  yr  oedd 
yr  hin  yn  enbyd  o  boeth.  Nid  oedd  dim  byd 
neilldnol  yn  tynu  ein  sylw,  ond  y  man  ynys- 
oedd ;  yr  oedd  yn  rhaid  bod  yn  ofalus  wrth 
forio  rhyngddynt ;  ac  mae  yn  ymddangos  nad 
oedd  neb  yn  byw  arnynt.  Y  diwrnod  diwedd- 
af  ar  y  Mor  Coch  cawsom  weled  yn  y  pellder 
ddinas  Mocha,  lie  hynod  o  adnabyddus  o  her- 
wydd  y  com  diail  sydd  yn  tyfn  yn  y  cylch- 
oedd  hyny.  Mae  masnachwyr  Ynys  Ceylon 
yn  arfer  anfon  eu  com  i  Mocha,  i'w  ail  sypynu, 
er  mwyn  gwneyd  i  bobl  gredu  mai  yno  y  tyf- 
odd. 

Yd  y  cyfamser  daeth  glanau  Abyssinia  i'r 
golwg,  a'i  mynyddoedd  mawrion  a  thanllyd. 
Bydd  y  mynyddoedd  hyny  yn  ami  yn  anfon 
allan  o'u  crombilan  hylif  tanllyd,  yr  hwn  a  or- 
lifa  yn  afoydd  dinystriol  hyd  at  lanau  y 
mor.  Ar  y  13eg  aethom  allan  o'r  Mor  Coch 
trwy  Hell  Gate,  a  daeth  pen  mwyaf  dwyreiniol 
cyf andir  Aifrica  i'r  golwg  ;  ac  yn  fuan  yr  oedd- 
ym  yn  ageru  yn  Mor  yr  India,  ac  mewn  ty- 
wydd  llawer  oerach,  a  mwy  hyfryd  nag  a 
gawsom  yn  y  Mor  Coch.     Y  dydd  canlynol 


MORDAITH    I   CEYLON.  355 

daeth  twr  o  ynysoedd  i'r  golwg,  a  elwir  So- 
cotra,  ac  mae  un  o  honynt  o  faintioli  mawr, 
ond  yn  amddifad  o  drigolion.     Dywedir  fod 
dyffirynoedd  o  fewn  yr  ynys  hono  o  ddau  i  dri 
chant  o  droedfeddi  yn  is  nag  arwynebedd  y 
mor.     Cyfarf uasom  ag  agerlong  yn  dychwelyd 
adref  o  Singapore,  yr  hon  oedd  yn  cario  y  faner 
Brydeinig,  ac  yr  oedd  y  tywydd  yn  dra  dy- 
munol.  Ryw  fodd  nen  gilydd,  aeth  dwfr  hallt 
at  ein  dwfr  croew,  a  chan  fod  rhyw  beth  allan 
o'i  le  gyda'r  condenser,  buom  mewn  cryn  eisiau 
am  tua  dau  ddiwrnod.     Ar  ol  -hyny  yr  oedd 
yn  rhaid  i  ni  yfed  cwrw  a  stout,  o'r  rhai  yr 
oedd  digon  ar  y  bwrdd.   Dranoeth  yr  oeddym 
yn  mysg  ynysoedd  Maldive.  Twr  o  ynysoedd 
yw  y  rhai  hyn   ydynt  yn    cyraedd   o'r   de   i'r 
gogledd  am  470  o  filldiroedd;  ac  mae  eu  lied, 
sef  o'r  dwyrain  i'r  gorllewin,  yn  70  o  filldir- 
oedd.    Nid  ydyw  yr  ynysoedd  crybwylledig, 
ond  rhyw  bump'  neu  chwech  o  droedfeddi  yn 
uwch  nag  arwynebedd  y  mor ;  ac  mae  y  coed 
cocoa  a  dyfant  arnynt,  ac  a  welir  yn   gyntaf 
wrth  nesau  at  yr  ynysoedd,  yn  ymddangos  fel 
pe  byddant  yn  tyfu  allan  o'r  mor.     Dywedir 
fod  y  mor  yn  nghylchoedd   yr  ynysoedd  yn 
hynod  o  ddwfn ;  ac  nad  oes  gwaelod  i'w  gael 
yn  y  dyfnder  o  200  gwrhyd.     Mae  trigolion 
yr  ynysoedd  yn  bobl  gyfeillgar  a  gwareiddied- 


356  O   AMGYLOH   T   BTD. 

ig,  a  than  lywodraeth  Sultan,  yr  hwn  oedd 
yn  byw  gyda'i  warchodlu  yn  Male,  neu 
Sultan  Island.  Yrnddengys  fod  y  trigolion 
yn  forwyr  ymarferol  a  phrofiadol,  ac  maent  yn 
gwneyd  llawer  o  fasnach  yn  Bengal,  Chitta- 
gong,  Ceylon,  ac  arfordir  Malabar  ;  a  chan 
mai  Mahometaniaid  ydynt,  y  maent  yn 
gwneyd  mordeithiau  i  Gedda,  ar  y  Mor  Coch, 
sef  y  llongborth  o'r  hwn  y  cychwynir  i  Mec- 
ca. 

Tua  haner  dydd  gollyngasom  angor  yn  Bay 
of  Galle ;  ac  yr  oedd  golwg  prydf erth  ar  y 
llwyni  coed  cocoanuts,  oeddynt  yn  tyfu  hyd 
at  Ian  y  mor.  Yn  fuan  daeth  nifer  mawr  o'r 
brodorion  ar  fwrdd  yr  agerlong  ;  ac  yr  oedd 
nifer  o  honynt  yn  holi  am  ddillad  i'w  golchi, 
gan  addaw  dyf od  a  hwy  yn  ol  yn  mhen  tair  awr 
wedi  eu  golchi  yn  Ian.  Yr  oedd  ganddynt 
bapyrau  oddiwrth  bobl  gyfrifol,  a  ymddiried- 
asant  eu  dill  ad  iddynt  er  dangos  eu  bod  yn 
ofalus  a  gonest.  Eithr  yr  oedd  rhai  o  honynt 
yn  dangos  papyrau  o  anghymeradwyaeth;  ac 
yn  rhybuddio  dyeithriaid  i  beidio  rhoddi  eu 
clillad  iddynt  rhag  cael  eu  twyllo.  Ond  ar  y 
cyfan  caufyddasom  fod  y  nifer  luosocaf  o  hon- 
ynt yn  sefyll  at  eu  haddewidion,  gan  olchi  y 
dillad  yn  Ian,  a'u  dychwelyd  yn  ofalus  yn 
mhen  tair  awr. 


YN    CBYLON.  357 

Y  peth  cyntaf  fu  raid  i  ni  wneyd  ar  ol 
myned  i'r  Ian  mewn  cwch  main  ac  anhwylus, 
oedd  chwilio  am  ryw  westy  i  aros  ynddo. 
Cefais  ar  ddeall  fod  dau  westy  da  yn  Galle, 
ac  yr  oedd  eu  prisiau  yn  well  na  hyny,  sef 
punt  yn  y  dydd !  Wedi  cryn  drafferth  cawsom 
ryw  fath  o  le  i  fyrddio  am  hunt  yn  yr  wyth- 
nos;  ond  brodorion  oedd  yn  ei  gario  ynmlaen, 
fel  braidd  bob  masnach  arall  yn  y  He.  Yr 
oeddym  yn  barod  i  weithio  pe  buasai  modd 
taraw  ar  rywbeth  yn  werth  gafael  ynddo. 
Hawliai  fy  nghyd-deithydd  ei  fod  ef  yn  alluog 
i  gadw  llyfrau,  neu  weithio  fel  clerc  mewn 
maelf  a ;  ond  deallasom  yn  f  uan  na  f  uasai 
waeth  iddo  geisio  ehedeg  na  meddwl  am  gael 
gwaith  felly  yn  Galle;  canys  mae  y  brodorion 
yno  wedi  cael  ysgol  dda  yn  rhad,  ac  maent 
wedi  dysgu  ysgrifenu,  rhif'o  a  chadw  cyfrifon. 
Nid  oedd  yn  Galle  ond  ychydig  o  Ewropeaid 
heblaw  milwyr ;  ac  mae  y  brodorion  yn 
gweithio  yn  hynod  o  rad.  Mae  yn  y  lie  rai 
adeiladau  da,  yn  enwedig  eglwys  Gadeiriol 
ardderchog  y  Pabyddion.  Ceir  yno  hefyd  an- 
eddau  prydferth  mewn  lleoedddyraunol,  wedi 
eu  hamgylchu  yn  hynod  o  dlws  gan  goed 
palmwydd. 

Wedi  aros  dau  ddiwrnod  yn  Galle,  aethom 
gyda'r  llythyr-gerbyd  i  Colombo,  pellder  75  o 


358  O    AMGTLOH    Y   BYD. 

filldiroedd,  dros  ffordd  dda,  wastad,  gyda  glan 
y  mor  bob  cam.  Yr  oedd  y  daith  lion  yn 
ddyddorol,  a'r  mor  ar  ein  Haw  chwith,  yn  ym- 
ddangos  yn  ardderchog,  er  fod  ei  donau  yn 
rhuo,  ac  yn  ymdori  yn  grychias  ffrochlyd  yn 
erbyn  y  glanau.  Ar  ein  hochr  dde  yr  oedd 
coed  wig  o  balmwydd  a  chnau  cocoa,  yn  eu 
llawn  dwf,  a  llysiau  o  amrywiol  liwiau,  oil  yn 
hardd  a  dymunol  yr  olwg  arnynt.  Hefyd,  yr 
oedd  pobl  yn  byw  ar  l^d  y  ffordd  yn  y  cya- 
godion,  mewn  tai  bychain,  dymunol.  Cyr- 
haeddasom  Colombo  mewn  12  awr,  a  bono 
ydyw  prif  ddinas  ynys  fawr  Ceylon,  gwlad  y 
gemau  a'r  perlau.  Wedi  cyraedd  yno  clyw- 
som  fod  Hong  o'r  enw  "  Glanavon"  newydd 
lanio  yn  y  lie  ar  ol  bod  43  o  ddyddiau  allan  o 
Point  de  Galle;  ac  yr  oedd  pawb  wedi  ei 
rboddi  i  fyny,  gan  gredu  ei  bod  wedi  myned 
i'r  gwaelod.  Ymddengys  i'r  Hong  gyfarfod 
yr  hyrdd-wynt  rhyfedd  bwnw  sydd  yn  mor- 
oedd  yr  India,  a  elwir  monsoon,  a  chael  ei 
chipio  i'r  mor,  a'i  gyru  fel  pluen  ar  frigau  y 
tonau,  pryd  y  chwythwyd  ei  hwyliaa  ymaith 
yn  yfflon.  O'r  tu  allan  i'r  ddinas  y  mae  an- 
edd-dai  prydferth  yr  Ewropeaid,  a  lluesdai  y 
milwyr.  Yr  oeddym  yn  myned  beibio  i  ddws- 
in  o  bonynt,  yn  y  lleoedd  mwyaf  dymunol, 
oddiamgylcb  y  ddinas,  wedi  en   gwneyd  yn 


YN    OBYLON.  359 

agored  i  ateb  yr  hinsawdd,  er  cael  awyr  iacli, 
os  bydd  yr  awyr  yn  cynyrf u  o  gwbl.  Colombo 
ydyw  prif  borthladd  Ceylon,  a  bydd  yn  lie  ar- 
dderchog  pan  orphenir  dwfrglawdd  y  porth- 
ladd.  Mae  tref  fechan  yn  niharthau  uchaf  yr 
ynys,  o'r  enw  Kandy,  a  rheilffordd  yn  ei  chy- 
sylltu  a  Colombo,  dros  yr  hon  y  rhed  cerbyd- 
au  ddwy  waith  y  dydd.  Lie  iach  a  hyfryd 
ydyw,  yn  nghanol  coed  coffi.  Aethom  i  aros  y 
tro  hwn  yn  Colombo,  i  liotel  yn  cael  ei  chadw 
gan  y  brodorion ;  ac  yn  f uan  deallasom  ein  bod 
wedi  syrthio  yn  mhlith  lladron.  Lladratawyd 
oriawr  werthfawr  fy  nghyfaill,  ac  er  ein  bod 
yn  sicr  mai  un  o'r  gwasanaethyddion  oedd  y 
lleidr,  methasom  a  dyfod  o  hyd  iddi  ar  ol 
chwilio  ei  goffr  yn  fanwl.  Yn  mhen  ycliydig 
o  nosweitbiau  ar  ol  hyny,  deliais  y  cnaf  yn 
ceisio  fy  ysbeilio  inau  o'r  gemau  a  wyddai 
oeddynt  yn  fy  meddiant ;  ond  drwy  drugaredd 
methodd  yn  ei  amcan,  o  herwydd  fy  mod  yn 
rhy  wyliadwrus,  ac  wedi  gosod  fy  eiddo  yn 
drap  i'w  ddal.  Oddeutu  un  o'r  gloch  yn  y 
boreu,  tra  yn  llydan  effro,  clywais  y  drws  yn 
agor.  Nid  oedd  clo  i'w  roddi  arno.  Deallais 
yn  ddiatreg  fod  y  gwalch  wedi  dyfod  i  mewn 
i  ysbeilio,  a  cherddodd  yn  ddystaw  at  y  fan 
lie  yr  oedd  fy  jewelry,  yn  agos  i  ochr  y  gwely. 
Gadewais  iddo  ddechreu  ar  ei  waith,  ynaneid- 


360  O    AMGYLCH    T    BYD. 

iais  i  fyny,  a  rhuthrais  i  gorn  ei  wddf  gyda 
holl  nerth  fy  mreichiau  a  fy  nwylaw.  Gwas- 
gais  nior  rymus,  fel  y  bu  agos  i  mi  ei  dagu  i 
farwolaeth.  Cododd  hyn  gynwrf  ofnadwy 
drwy  y  ty,  lie  yr  oedd  gwaeddi  a  bloeddio  yn 
f  uan  ;  ac  mewn  gwirionedd  aeth  pob  peth  yn 
bendramwnwgl.  Er  ein  bod  erbyn  hyn  yn 
gwybod  mai  hwn  ladrataodd  oriawr  fy  nghyf- 
aill,  eto  er  chwilio  llawer  methasom  a  chael 
dim  o'i  hanes.  Prif  gynyrch  yr  ynys  ydyw 
coin,  cnau  cocoa  ac  olew.  Yn  1874,  yr  oedd 
gwerth  y  coffi  yn  £3,743,505,  ond  erbyn  1876 
daeth  gwerth  y  cnwd  i  lawr  i  £2,550,688  ;  ac 
mae  yn  debyg  mai  parhau  i  leihau  wna  y  coffi. 
Mae  y  brodorion  yn  ysgolheigion  diail,  ac  yn 
dal  swyddi  uchel  fel  Barnwyr  y  llysoedd,  ac 
aelodau  yn  y  Parliament ;  eithr  nid  oes  ond 
ychydig  o  honynt  yn  credu  Cristionogaeth. 
Mae  yn  annichonadwy  dweyd  y  gwahaniaeth 
rhwng  y  dynion  a'r  merched  oddiwrth  eu 
gwisgoedd,  oddigerth  yn  y  dinasoedd,  He 
maent  yn  gwisgo  yn  debyg  i  Ewropeaid. 
Grwisgant  fath  o  ffrogiau,  neu  beisiau  hirion, 
lleicion,  wedi  eu  tynhau  a  chengl  am  y  canol ; 
ac  maent  yn  cyraedd  hyd  at  eu  traed.  Hefyd 
y  mae  y  dynion  yn  gwisgo  eu  gwallt  yn  hir, 
yr  un  fath  a'r  merched.  Reis  gyda  curry,  yd- 
yw eu  hymborth.     Y  mae   hwn  yn   ymborth 


YN    CEYLON.  361 

iach,  a  thra  blasus,  ac  nid  oes  neb  o'r  Ewrop- 
eaid  yn  gallu  byw  hebddo  yn  yr  India. 

Wedi  treulio  ychydig  amser  yn  Colombo 
Uwyddais  i  gael  lie  yn  arolygwr  mewn  chwar- 
el,  oddeutu  milldir  oddiyno,  o'r  hon  y  codid 
ceryg  i  wneyd  dwfr-glawdd  yn  y  dref.  Ar  ol 
myned  i'r  chwarel  cefais  mai  wedi  marw  yr 
oedd  y  goruchwyliwr  blaenorol ;  ac  yr  oedd 
morwr  na  wyddai  ddim  am  chwarel  wedi  cael 
ei  le,  hyd  nes  y  sicrheid  gwasanaeth  ei  well. 
Yr  oedd  oddeutu  300  o'r  brodorion  ary  pryd 
yn  gweithio  yn  y  chwarel,  a  mwy  na'u  haner 
yn  ddrwg  weithredwyr,  a  orfodid  i  gyflawni 
llafur  penydiol.  Gwnaed  fi  a'r  morwr,  y 
pryd  hwnw,  yn  gydradd  i  arolygu  y  gwaith  ;  a 
chan  fod  fy  nghyd-arolygydd  mor  awyddus  am 
ei  ffordd  ei  hun,  a  hono  yn  ifordd  gyf eiliornus, 
yn  ol  fy  marn  i,  penderfynais  daflu  fy  swydd 
i  fyny,  yn  mhen  tair  wythnos,  ac  aethym  yn  ol 
i  Colombo.  Yno  cynygiwyd  gwasanaeth  i  mi 
f  el  diver  ;  ac  yr  oedd  yno  lawer  o'r  divers  wedi 
eu  hanfon  o  Brydain,  i  ymsuddo  i'r  dwfr  wrth 
osod  sylfaen  y  dwfr-glawdd  ;  ond  gan  nad  oedd 
yr  hinsawdd  yn  dygymod  a'u  hiechyd  pender- 
fynodd  amryw  ymadael.  Gan  fod  cyflog  da 
yn  cael  ei  gynyg  am  chwe  awry  dydd  o  waith, 
gwnaethym  fy  meddwl  i  fyny  i  roddi  prawf 
ar  y  lie.  Aethym  i  mewn  i  ryw  fath  o  dy,  lie 
16* 


362  O   AMGYLOH   Y    BYD. 

yr  oedd  saith  o'r  ymsoddwyr  yn  rhoddi  y  wisg 
briodol  am  danynt ;  ac  yn  ddioed  dechreuais 
inau  ar  y  gwaith.  Wedi  ymwisgo,  a  rhoddi 
cap  haiarn  am  fy  inhen,  yr  hwn  oedd  yn  pwyso 
agos  *i  50  pwys,  teimlais  yn  debyg  fel  pe 
buaswn  ar  y  crogbren.  Aethym  i'r  cwch,  ac 
yn  fuan  yr  oeddwn  yn  ngwaelod  y  mor,  120 
o  droedfeddi  o  ddyfnder  ;  ond  yno  yr  oedd  y 
cap  haiarn  mor  ysgafn  a  het  wellt  gyffredin,  a 
theimlais  fel  pe  buaswn  ymron  a  ehedeg  yn 
barhaus.  Yr  oeddwn  i  wneyd  gwaith  saer 
maen,  tra  ar  waelod  y  mor ;  ac  yn  fuan  syn- 
wyd  fi  gan  fy  nerth  mawr  yno,  canys  yr  oedd- 
wn yn  gallu  lluchio  ceryg  mawrion  fel  y  myn- 
wn,  gan  nad  oeddynt  ynteimlo  i  mi  yn  drym- 
ion  o  herwydd  dwysder  y  dwfr.  Er  fy  mod 
yn  cael  digon  o  awyr  yn  gyffredin,  eto,  ar  rai 
troiau,  yr  oeddwn  yn  methu  cael  fy  ngwynt, 
ac  yn  teimlo  fy  mod  ymron  a  mygu  ;  yna  pen- 
derfynais  nad  ydoedd  yn  lie  iach,  a  bod  y  cyf- 
log  yn  Uawer  rhy  fychan,  fel  y  bernais  mai 
doeth  ymadael.  Credais  mai  gwell  oedd  i  mi 
deithio  y  byd  o  begwn  i  begwn,  na  myned  i 
lawr  i  waelod  y  mor  i  weithio  yn  mhlith  y 
pysgod.  Erbyn  hyn  yr  oeddwn  wedi  bod  yn 
Ceylon  chwech  wythnos.  Ynys  ydyw  Ceylon, 
yn  perthyn  i  gyfandir  Asia ;  ac  mae  yn  dyfod 
yn  lied  agos  at  dde-ddwyrain  India.     Ei  hyd 


YN  CEYLON.  363 

yw  275  o  filldiroedd,  ac  mewn  un  parth  y  mae 
yn  145  o  filldiroedd  o  led.  Cynwysa  15,678,- 
884  o  erwau  o  dir,  a  2,405,287  o  bobl.  Allan 
o'r  nifer  uchod  yr  oedd  4,732  yn  Brydeinwyr, 
a  14,201  yn  bobl  wynion  o  wledydd  eraill 
Ewrop.  Ymddengys  eu  bod  o  ran  eu  crefydd- 
au,  neu  eu  credoau,  fel  y  canlyn :  Buddbist- 
iaid,  1,520,575  ;  Sivites,  464,414  ;  Pabyddion, 
182,613;  Mahometaniaid,  171,542;  Protestan- 
iaid,  24,756  ;  Wesleyaid,  6,071  ;  Presbyteriaid, 
3,101  ;  Bedyddwyr,  1,478.  Mae  hanes  ynys 
Ceylon  yn  dangos  fod  Buddha  ei  hun  yno  bed- 
war  cant  o  flynyddoedd  cyn  Crist,  yn  pregethu 
ei  athrawiaethau  i'r  bobl.  Mae  traddodiad 
yn  mhlith  y  bobl,  fod  Buddha  wedi  cerdded  i 
ben  Mynydd  Adams,  lie  mae  61  ei  draed  ar 
hyd  y  ffordd,  wedi  ei  adael  yn  y  graig,  odd- 
eutu  troedfedd  o  ddyfnder,  a'i  fod  i'w  weled 
yno  hyd  heddyw.  Mae  yn  amlwg  mai  twyll 
ydoedd  hyn,  gan  mai  mewn  math  o  galch 
meddal  y  gwnaed  61  traed,  ac  nid  drwy  i 
Buddha  suddo  i'r  graig  galed.  Pa  fodd  bynag, 
llwyddodd  Buddha  i  gael  y  bobl  i  gredu  ei 
athrawiaethau,  o  Afghanistan  yn  y  gorllewin  i 
China  yn  y  dwyrain.  Rhoddwyd  allan  or- 
chymynion  ar  geryg  mawrion,  nad  oedd  un 
math  o  anifail  i  gael  ei  ladd  na'i  waed  i  gael 


364  O    AMGYLOH   Y    BYD. 

ei  golli  mewn  unrhyw  fodd  ;  a  dyna  oedd  nat- 
ur  deddfau  crefydd  Buddha. 

Yr  oedd  sinamon  a  phethau  eraill  yn  cael 
eu  gwerthu  yn  Ewrop  cyn  Crist ;  eithr  nid 
oedd  neb  o'r  bobl  yn  gwybod  dim  am  y  wlad 
lie  y  tyfasant ;  ond  yn  y  ganrif  gyntaf,  daeth  eu 
hanes  yn  hyddysg  i  fasnachwyr  deheubarth 
Ewrop.  Anf onwyd  llongau  bychain  i'r  India, 
o  ogleddbarth  y  Mor  Coch ;  ac  yr  oeddynt  yn 
glanio  y  rhan  fynychaf  ar  ororau  Malabar,  neu 
yn  Ceylon.  Dychwelent  yn  ol  yn  gyffredin 
yn  llwythog  o  elephantiaid,  ifori,  cregyn,  sin- 
amon, a  nwyddau  eraill.  Erbyn  y  chweched 
ganrif  yr  oedd  Ceylon  yn  cael  ei  hystyried  fel 
canolbwynt  i  fasnach  rhwng  China  a'r  Mor 
Coch. 

Yn  y  nwyddyn  1284  talodd  y  teithiwr  en- 
wog  Marco  Polo  ymweliad  ag  ynys  Ceylon,  a 
rhoddodd  ar  ddeall  i'r  cyhoedd  fod  y  trigolion 
o  ran  rhif  anerth,  yn  analluog  i  ryfela  gydag 
un  o  alluoedd  Ewrop.  Dywedodd  hefyd  eu 
bod  yn  yf ed  diodydd  meddwol  oddiar  y  coed ; 
a  bod  y  rubies  goreu,  a  phob  math  o  berlau 
i'w  cael  yno,  ond  nad  oedd  yh  ddichonadwy  i 
neb  ddringo  i  ben  y  mynydd  a  elwir  Adam's 
Peak.  Nid  oedd  llongau  yn  hwylio  yn  union- 
gyrchol  i  India  na  Ceylon,  cyn  y  15fed  ganrif ; 
a  chyn  hyny  yr  oedd  yn  rhaid  i'r  marsiandwyr 


YN    CEYLON.  365 

gario  eii  nwyddau  dros  ranau  helaeth  o'r  ffordd 
drwy  anialdir  tywodlyd,  o'r  Mor  Coch,  yr  hyn 
oedd  yn  gwneyd  pob  peth  yn  dra  ehostus.  Y 
Portugeaid  oedd  y  bobl  fwyaf  anturiaetlius  yn 
y  bymthegfed  ganrif,  yn  neillduol  ar  y  mor- 
oedd  ;  ac  yr  oeddynt  wedi  morio  yn  dra  phell 
ar  hyd  arfordir  gorllewinol  Affrica.  Gan  eu 
bod  yn  dra  awyddus  am  fyned  yn  nihellach, 
darfu  i  John,  Brenin  Portugal,  yn  y  flwyddyn 
1486,  anfon  Bartholemew  Dias,  yr  hwn  oedd 
yn  forwr  anturiaethus,  gyda  llynges  o  longau 
da,  i'r  dyben  o  geisio  amgylchu  cyfandir  Aff- 
rica. Ar  ol  mordaith  o  amryw  fisoedd  ain- 
gylchodd  y  Cape  of  Good  Hope,  heb  wybod 
hyny  ;  a  clian  ei  fod  yn  methu  canfod  tir  i'r 
dwyrain,  hwyliodd  i'r  gogledd.  Yn  y  cyfam- 
ser  daeth  i  olwg  tir  i'r  dwyrain  o'r  Cape  ;  ac  yr 
oedd  yn  awyddus  am  fyned  yn  mhellach  i 
wneyd  darganfyddiadau,  ond  gwrthododdy 
morwyr  fyned  gydag  ef .  Bu  raid  iddo  ddych- 
welyd  adref ;  ac  o  herwydd  yr  ystormydd  a'r 
gwyntoedd  erchyll  a  gafodd  yn  agos  i'r  Cape, 
galwodd  ef  Cape  of  Storms.  Wedi  i  Dias 
ddychwelyd  adref,  a  dweyd  yr  hanes  wrth  y 
Brenin,  galwyd  y  Cape  yn  Capeof  Good  Hope, 
a  dyna  ydyw  ei  enw  hyd  y  dydd  heddyw. 

Yn  1497  anfonwyd  allan  fintai  arall  o  long- 
au dan  arweiniad  Vasco  de  Gama,  o  Lisbon, 


366  O    AMGYLOH    Y    BYD. 

Portugal;  ac  ar  ol  mordaith  o  ddeng  mis 
glantodd  y  morwr  dewr  ar  lanau  Malabar,  gyf- 
erbyn  a  City  of  Calicut,  India.  Yn  y  dechreu 
yr  oedd  yr  Hindus  yn  ymddwyn  yn  gyfeillgar 
tuag  at  bobl  Portugal ;  ond  yr  oedd  y  fasnach 
dramor  hyd  yr  amser  hwnw,  yn  nwylaw  y 
Moors.  Edrychai  y  bobl  hyn  ar  y  dyeithriaid 
yn  amheus,  ac  ymddygent  tuag  atynt  yn 
anghyf eillgar ;  ond  er  y  cwbl  dycbwelodd 
Vasco  de  Gama  yn  ol  i  Portugal,  yn  llwythog 
o'r  nwyddau  mwyaf  gwerthfawr.  Derbyn- 
iwyd  ef  gan  y  Brenin  a'r  bobl  yn  y  modd  rnwy- 
af  tywysogaidd ;  ac  yr  oedd  holl  bobl  dinas 
Lisbon  fel  un  gwr  am  ei  anrhydeddu.  Yn 
1505  anfonodd  Francasco  D,  Almeida,  Lly- 
wodraethwr  sefydliad  Portugeaidd  yn  India, 
ei  fab  Lorenzo  i  chwilio  am  ryw  longau  a 
berthynent  i'r  Moors,  y  rhai  a  welwyd  gan  for- 
wyr  yn  agos  i  Ymysoedd  Moldive;  ond  o  her- 
wydd  lddo  gyfarfod  gwynt  croes,  nerthol,  caf- 
odd  ei  chwythu  yn  agos  i  arfordir  Ceylon,  ac 
angorodd  yno  yn  ymyl  Colombo.  Anfonodd 
y  bobl  genad  at  y  Brenin  i  Cotta  fel  y  canlyn. 
"Mae  yn  ein  llongborth  yn  Colombo  long  o 
Portugal,  sef  rhy w  le  tu  draw  i'r  mor ;  ac  mae 
ydynion  ynddi  yn  wynion,  ac  yn  hynod  o 
dlysion.  Maent  yn  gwisgo  esgidiau  a  hetiau 
o  haiarn ;  ac  maent  yn  hynod  o  f y wiog,  yn 


YN    CEYLON.  367 

bwyta  ceryg  gwynion  ac  yn  yfed  gwaed 
Mae  ganddynt  y  magnelau  mwyaf  a  welsom 
erioed,  y  rhai  a  wnant  dwrf  fel  taranau,  neu 
uwch  na  hyny.  Mae  eii  pelenau  yn  ddigon 
nerthol  i  ddryllio  cestyll  i'r  llawr."  Dych- 
rynodd  hyn  y  Brenin  yn  fawr,  yr  hwn  a  alwodd 
ei  ddoethwyr  yn  nghyd,  i  ynigynghori  gyda 
golwg  ar  beth  i'w  wneyd,  sef  pa  un  ai  myned  i 
ryfel  gyda'r  dyeithriaid,  ynte  eu  gwneyd  yn 
gyfeillion.  Trefnwyd  i  un  o'r  Llywodraeth- 
wyr  fyned  i  lawr  i  Colombo,  wedi  ymwisgo 
fel  dyn  tlawd,  i  weled  y  dyeithriaid  ei  hun, 
fel  y  gallai  ddweyd  ei  feddwl  am  danynt 
wrth  y  Brenin.  x\nfonodd  y  Llywodraethwr 
at  y  Brenin,  ar  ol  gweled  y  dyeithriaid,  ei  fod 
yn  meddwl  mai  cadw  yn  heddychol  gyda  hwy 
oedd  oreu.  Aeth  swyddogion  y  llong  i  weled 
y  Brenin,  yr  hwn  a'u  derbyniodd  yn  gyfeill- 
gar  iawn;  a  chyflwynwyd  llawer  o  anrhegion 
drudfawr  ar  y  ddwy  ochr. 

Ni  ddychwelodd  swyddogion  Portugal  yno 
ar  ol  y  tro  a  nodwyd,  am  dair  blynedd  ar 
ddeg  ;  yna  hwy  a  ddychwelasant  i'r  ynys  gydag 
ugeiniau  o  longau;  ac  mor  fuan  ag  y  glanias- 
ant  dechreuasant  adeiladu  cestyll  ainddiffyn- 
ol.  Erbyn  hyn  yr  oedd  masnachwyr  eraill  yn 
dechreu  eiddigeddu  wi'th  y  Portugeaid,  ac  yn 
ofni  eu  bod  yn  mynu  yr  holl  fasnach  iddynt 


368  O    AMGYLOH    Y    BYD. 

eu  hunain.  Anogasant  y  Brenin  i'w  gwrth- 
wynebu,  a  chyngorasant  ef  i  dynu  eu  hamddi- 
fiynfeydd  i  lawr ;  ac  amcanodd  yntau  wneyd 
hyny,  ond  i  ddim  dyben ;  canys  yr  oedd  y 
Portugeaid  yn  drech  na  hwy,  a  bu  i'r  brodor- 
ion  erfyn  am  heddwch.  Yn  ganlynol  sylfaen- 
odd  y  Portugeaid  lawer  o  sefydliadau  mewn 
gwahanol  fanau  ar  yr  ynys ;  ond  yr  oeddynt 
mewn  rhyfeloedd  parhaus,  o  herwydd  gwa- 
hanol grefyddau,  yn  gyffredin. 

Yn  1592,  trodd  yr  Hollandiaid  eu  gwyneb- 
au  tua  Ceylon,  a  thrwy  ryw  foddion  enillas- 
ant  ffafrau  )  brodorion  a'r  Brenin.  Anfon- 
odd  y  Dutch  East  India  Company  lynges  ar  ol 
llynges  i  Ceylon,  ond  er  y  cwbl  daliodd  Por- 
tugal ei  gafael  yn  Ceylon,  neu  ranau  o  honi, 
hyd  y  flwyddyn  1658,  pryd  y  meddianodd  y 
Dutch,  neu  yr  Hollandiaid,  eu  He  olaf  a  chryf- 
af.  Dywedir  ddarfod  i  bobl  Portugal  fod  yn 
annoeth,  annheg,  a  chelw)  ddog  gyda  masnach 
yno,  yr  hyn  a  wnaeth  i'r  Singhalese,  neu  frod- 
orion  Ceylon,  eu  casau  yn  ddirfawr.  Protest- 
aniaid  oedd  yr  Ellmyniaid,  ond  gan  fod  y 
Portugeaid  yn  Babyddion,  yr  oeddynt  wedi 
troi  Uawer  o  Freninoedd  a  phobl  Ceylon  i 
gredu  Pabyddiaeth,  yr  hyn  a  gododd  anghyd- 
fod  mawr  yn  y  wlad,  a  barhaodd  dros  amser 
maith.     Yn  y  flwyddyn   1766,  trodd  y  Llew 


YN    CEYLON.  369 

Prydeinig  ei  olygon  tua  Ceylon ;  eithr  ni 
wnaed  llawer  o  gyffro  yn  nghylch  y  pwnc 
hyd  nes  torodd  rhyfel  allan  rhwng  Lloegr  a 
Holland  yn  y  flwyddyn  1 782.  Anfonwyd 
cadlongau  o  Madras  i  aflonyddn  ar  yr  Holland- 
iaid  yn  Ceylon,  a  chymerwyd  y  naill  sefydl- 
iad  ar  ol  y  Hall,  hyd  nes  y  cymerwyd  y  lie  di- 
weddaf  yn  1782.  Collodd  yr  Hollandiaid  y 
lleoedd  fuont  yn  eu  meddiant  dros  138  o  flyn- 
yddoedd.  Eithr  ar  yr  adeg  dan  sylw  nid  oedd 
anghydfod  Lloegr  ond  megys  newydd  ddech- 
reu  ;  canys  hyd  yr  amser  a  nodwyd  uid  oedd 
y  Portugeaid  na'r  Hollandiaid  yn  hawlio  ond 
rhanan  o'r  ynys.  Ynidrechodd  Lloegr  fedd- 
ianu  yr  oil  o'r  ynys,  ac  ar  ol  blynyddoedd  o 
ryfela  cyrhaeddodd  ei  hamcau  ;  ac  yn  1815 
daeth  yroll  o  Ceylon  i  fed  diant  Lloegr. 


17 


370  O    AMGYLOH   Y   BYD. 


PENNOD  XII. 

Mordaiih  i  India — Paul  Davaagooloo  —Taiih 
i  Madras  —  Hynodion  y  wlad  —  India  f  el 
gwlad  i  ymfudo  iddi — Mordaith  o  Madras  i 
Rangoon  —  Cynydd  ox  hynodion  British 
Burmah — Mordaith  i'r  Straits  Settlements — 
Ynysoedd  Penang  a  Singapore — Pmri  mis 
yn  geidwad  car  char — Prydferthwch  yr  am- 
gylchoedd,  c&e. 

Wedi  canu  yn  iach  i'r  cyfeillion,  aethym  i 
un  o'r  cychod  meinion,  hirion,  i  gael  fy  nghar- 
io  i  fwrdd  yr  agerlong,  yr  hon  oedd  gryn  bell- 
der  yn  y  bau.  Gan  fod  gwynt  cryf  yn 
chwythu  ar  y  pryd,  yr  oedd  y  cafn  cul  a  ddef- 
nyddir  yn  gwch  yn  cael  ei  luchio  ar  frigau  y 
tonau  yn  ddidrugaredd ;  ac  heblaw  nyny  yr 
oedd  yn  gollwng  dwfr  mor  gyflym,  fel  nas 
gallai  y  perchenog  ei  gadw  yn  ddiddwfr.  Lief • 
odd  dan  o  honom  nerth  ein  peaau  am  gwch 
arall,  ac  ni  wnaethom  hyny  fynyd  yn  rhy  fu- 
an,  canys  cyn  i  ni  allu  trosglwyddo  ein  hunain 
a'n  celfi  i  fwrdd  y  Hall  yr  oedd  y  cwch  cyntaf 
yn  llawn  o  ddwfr.  Eithr  o'r  diwedd  cefais 
fy  hun  ar  fwrdd  yr  agerlong  Uthiopia,  yn 
yr  hon  y  cymerais  fy  nghludiad  i  Tuticorin, 
tref  fechan  yn  niharth  dehenol  India.  Yr 
unig  ymdeithydd    heblaw  fy  hun  oedd  Paul 


MORDAITH   I   INDIA.  371 

Davaajooloo,  M.  D.,  brodor  o  Bengal.  Yr 
oedd  golwg  ddialgar  ar  Paul,  fel  y  tybiais 
yn  y  dechreu ;  ond  yn  fuan  deallais  ei  fod  yn 
gallu  siarad  Saesonaeg,  a  chymerodd  hyfryd- 
wch  raawr  wrth  adrodd  haneseifywyd.  Ym- 
ddengys  fod  Paul  wedi  myned  ar  agerlong  o 
Calcutta,  India'r  Dwyrain,  oedd  yn  rhwym  i  In- 
dia'r  Gorllewin,  fel  meddyg  ;  ac  wedi  cytuno 
aros  ar  y  bwrdd  i  gymeryd  gofal  cyrft  y  mor- 
wyr,  ac  ymbil  dros  eu  heneidiau  hefyd  ar  dyw- 
ydd  peryglus,  hyd  nes  y  dychwelai  i  Calcutta. 
Ond  yn  yr  India  Orllewinol,  ymryddhaodd 
oddiwrth  y  Hong,  a  chymerodd  long  oddiyno  i 
Lund aiii.  Dywedodd  iddo  gael  ei  droi  yn 
Gristion  yn  Calcutta,  a'i  fod  yn  arfer  pregethu 
yn  ei  iaith  ei  hun  er's  llawer  dydd.  Trodd  i 
bregethu  yn  Llundain,  a  chafodd  dderbyniad 
mynwesol  gan  y  crefyddwyr,  fel  pagan  diwyg- 
iedig,a  ffrwyth  y  genadaeth  yn  yr  India.  Dech- 
reuodd  bregethu  oreu  gallai  yn  Saesoneg,  ar 
hyd  yr  heolydd,  ac  yn  y  capelau;  ac  yr  oedd  yn 
cael  hwyl  anghyffredin.  Gofynas  iddo  beth 
oedd  wedi  ei  gynhyrfu  i  ddyfod  yn  Gristion  ; 
ac  atebodd  ei  fod  yn  efrydu  yn  Calcutta,  er 
cael  ei  raddio  yn  feddyg  ,  ac  wrth  weled  ager- 
longau,  a  pheirianau  ardderchog  o  waith  yr 
Ewropeaid,  iddo  gael  ei  argyhoeddi  eu  bod 
yn  mhell  yn  rnlaen  ar  bobl  India ;  a  chan  fod 


372  O   AMGYLOH   Y   BYD. 

pob  peth  ganddynt  yn  well,  credodd  fod  eu 
Duw  hefyd  ynwell.  Ar  ol  hyn,  dechreu- 
odd  chwilio  i  grefydd  yr  Ewropeaid,  ac  aeth 
at  y  cenadon  i  ofyn  cymorth,  ac  ni  f  u  yn  hir 
cyn  deall  a  theimlo  ei  fod  wedi  cael  gafael  ar 
ryw  beth  gwell  nag  oedd  ganddo  yn  flaenorol. 
Ei  hoff  waith  oedd  siarad  am  grefydd  o  hyd. 
O'r  diwedd  cyrhaeddasom  Tutieorin,  ac  aeth 
Paul  i  chwilio  am  y  pregethwyr,  a  finau  i  chwil- 
io am  le  i  fyrddio. 

Mae  adeiladau  yn  yr  India  a  elwir  Bunga- 
law,  sef  tai  i  deithwyr  gael  bwyd.  Maent  yn 
cadw  cogyddion,  i  ddarparu  ymborth;  a  bern- 
ir  y  gellir  teithio  felly  yn  llawer  iawn  rhatach 
na  myned  i  westy ;  ond  cefais  y  costiodd  hyny 
fwy  i  mi  o  herwydd  i'r  cogydd  gymeryd  man- 
tais  ar  fy  anwybodaeth;  yna  penderfynais 
beidio  aros  yno  ond  24  o  oriau.  Cefais  y  fan- 
tais  i  weled  Due  Buckingham,  Llywodraethwr 
Madras,  yn  y  lie.  Mae  yn  ymddangos  f el  hen 
ifarmwr  boddlon  a  phlaen.  Dywedir  ei  fod 
yn  Llywodraethwr  da  a  chraifus,  ac  nad  oes 
dim  yn  cymeryd  lie  heb  ei  fod  yn  deall.  Y 
mae  yn  hollol  wahanol  i'r  Llywodraethwyr  o 
ranei  ddiwydrwydd  a'i  weithgarweh.  Nid  oedd 
dim  yn  ddymunol  yn  nghylchoedd  Tutieorin, 
canys,  mae  y  wlad  yn  wastad  am  bellderoedd 
mawrion,  a'r  hin  yn  boeth.  Nid  oes  ond  ych- 
ydig  o  Ewropeaid  yn  byw  yno. 


YN   INDIA.  373 

Codais  docyn  i  fyned  gyda'r  gerbydres  i 
Madras,  a  deallais  nad  oedd  ond  dau  Ewrop- 
ead  ar  y  tren.  Daeth  amryw  o  frodorion 
cyfoethog  i  mewn  gyda  Paul,  y  rhai  oeddynt 
mewn'  gwisgoedd  gwychion  dros  ben.  De- 
chreuodd  Paul  siarad  yn  hynod  o  hwyliog, 
gan  adrodd  ei  hanes  yn  Llundain,  yn  gyntaf  o 
bob  peth.  Gofynodd  un  o  honynt  iddo,  "Paul 
Davaajooloo,  a  oeddych  chwi  yn  gwisgo  tra  yn 
Llundain  yn  ol  ffasiwn  pobl  Ewrop  ? "  Ateb- 
odd,  "  Oeddwn ;  ond  yr  oedd  crys  a  choler  a 
chadach  gwddf,  yn  rhoddi  mwy  o  boen  i  mi 
na  dim  arall,  ac  yn  fwy  annaturiol  na'r  holl 
ddillad  eraill  yn  nghyd."  Ebai  un  o  honynt 
drachefn,  "Paul,  yr  oedd  yn  rhaid  fod  llawer 
iawn  o  bres  ar  eicb  gwyneb  cyn  y  gallech  fyn- 
ed i  bregetbu  ar  yr  heolydd.  ac  yn  ngbapeli  lie 
aruchel  a  dysgedig  fel  Llundain  ! "  "  Wei," 
ebe  Paul,  "  cyn  i  mi  gychwyn  i'r  daith  hon,  yr 
oedd  arnaf  ofn  dweyd  gair  o  flaen  y  Saeson, 
gan  nad  oeddwn  yn  teimlo  yn  deilwng  o'u 
haddysg  a'u  gwareiddiad ;  ond  wedi  i  mi  fod 
yn  Llundain  am  ychydig,  deallais  fod  yno 
ddigon  o  bobl  yn  fwy  anwybodus  nag  wyf  fi, 
ac  mor  isel  eu  moesau  a'u  sefyllfa  a  neb.  Bu 
byn  yn  f  odd  ion  i  mi  gymeryd  calon,  ac  ym- 
wroli,  fel  nad  oeddwn  yn  ofui  neb  o  honynt " 

Sylwais  ar  y  daith  wrth  fyned  yn  mlaen,  ein 


374  O    AMOYLCH   T    BTD. 

bod  yn  symud  drwy  wlad  wastad,  a  chanoedd 
o'r  brodorion  i'w  gweled  yn  mhob  cyfeiriad  yn 
llafurio  y  ddaear.  Nid  oedd  newyn  wedi  an- 
rheithio  yr  amgylchoedd  hyn  o'r  India.  Yr 
oedd  ainryw  o  fan-orsafau  ar  y  ffordd,  a'r 
Station  Masters,  a'r  engine  drivei.s  oil  yn  Saes- 
on  neu  Ysgotiaid.  Wrtli  fyned  drwy  y  man 
bentrefydd,  sylwais  nad  oedd  y  tai  ond  bwth- 
ynod  distadl,  wedi  eu  gwneyd  o  laid,  a  hwnw 
wedi  caledu  yn  yr  haul.  Yn  eu  plith  yn  ami 
yr  oedd  tai  da  y  dosbarth  cyfoethocaf.  Yn 
ninasoedd  Ceylon,  y  mae  y  pendefigion  yn 
gwisgo  yr  un  f ath  a'r  Ewropeaid ;  ond  yn 
India,  maent  yn  wahanol,  ac  mae  yr  hwn  a 
wisga  het  yn  cael  ei  osod  yn  y  dosbarth  iselaf. 
Nid  oes  neb  o'r  pendefigion  na'r  brodorion  cy- 
foethog  yn  myned  allan  heb  turban  neu 
shawl  am  eu  penau,  wedi  ei  lapio  yn  dyn ;  ac 
maent  yn  sefyll  at  eu  hen  ddefodau  yn  ffyddlon 
iawn,  yn  neillduol  yfed  dwfr  o  wydryn  neu 
gwpan,  yn  y  fath  fodd  fel  na  fydd  i  ymylon  y 
llostr  gyffwrdd  yn  y  gwefusau.  Arferant  hefyd 
baentio  eu  talcenau.  Ymddengys  fod  addysg 
yn  uchel  yn  nihlith  y  brodorion  arianog;  acyr 
oedd  amryw  yn  y  cerbyd  gyda  ni  yn  ysgol- 
heigion  campus,  ar  eu  ffordd  i  Madras  i  fyned 
dan  arholiad  am  y  gradd  o  B.  A.,  ac  M.  A.,  ac 
eto   yr  oeddynt   wedi   paentio    eu    talcenau, 


YN    INDIA.  375 

Peth  arall  a  ymddangosai  yn  rhyfedd  i  mi 
oedd,  fod  y  merched  yn  dlawd  a  chyfoethog, 
wedi  llwytho  eu  trwynau,  eu  clustiau  a'u  gyddf- 
au  a  thlysau  o  euiau  ac  aur.  Mae  11a wer  o'r 
clust-dlysau  mor  drymion  fel  y  maent  yn  tynu 
y  clustiau  i  lawr,  ac  yn  eu  dryllio  yn  llarpiau, 
nes  y  disgynant  ar  eu  hysgwyddau  !  Gwelir 
yn  ami  gadwynau  aur  o'r  ddwy  ffroen  neu  y 
trwyn  i'r  clustiau  a'r  gwefusau.  Diau  fod  y 
fath  add u in  trwm  ac  anhwylus  yn  boenus  i'r 
merched  ;  ond  y  fath  ydyw  ffasiwn,  a  rhaid  ei 
dylyn. 

Yn  y  prydnawn,  daeth  mynyddoedd  uchel 
i'r  golwg  yn  y  pellder,  ond  nid  oedd  niodd  i 
mi  ddeall  pa  fynyddoedd  oeddynt.  Erbyn  7 
yn  yr  hwyr,  cyrhaeddasom  Madura,  lie  yr  aros- 
ais  dros'y  nos.  Cefais  le  cysurus  iawn  i  gysgu, 
gan  fod  un  o'r  brodorion  wedi  ei  osod  i  weithio 
gwyntyll,  (fan)  uwch  fy  mhen,  nes  fy  nghadw 
yn  oer  braf.  Mae  y  cyfoethogion  yn  India  yn 
cael  eu  ffanio  yn  barhaus  ddydd  a  nos ;  ac  er 
fod  yr  hin  yn  boeth  yno,  nid  oes  braidd  neb  o 
honynt  yn  gwybod  beth  ydyw  chwys.  Boreu 
dranoeth  cymerais  y  gerbydres  am  Trichinopo- 
lee  lie  hynod  am  bob  math  o  emau  apherlau,  a 
thobaco  yn  ei  wahanol  ddulliau,  cigars,  &c.  Ed- 
rychais  oddiamgylch  yno  a  gwelais  lawer  o 
bethau  hynod,  yna  aethym  yn  mlaen  i  Ervodi 


376  O   AMGYLCH    Y    BYD. 

Junction,  ar  y  Madras  Railway,  drwy  wlad 
oedd  yn  llawn  bywyd  a  dyddordeb.  Arosais 
yn  y  lie  hwnw  hyd  dranoeth.  Yn  foreu  dran- 
oeth,  cychwynais  am  Madras,  ac  addawyd  y 
byddem  yno  yn  mhen  deuddeng  awr.  Teithiais 
eto  drwy  wlad  ddymunol,  lie  yr  oedd  llawer  o 
bobl  i'w  gweled  yn  bur  ddiwyd  a  gweithgar ; 
wedi  cyraedd  y  lie,  aethym  i  aros  yn  Wellicks 
Hotel. 

Madras  ydyw  y  drydedd  ddinas  o  ran  maint- 
ioli  a  phoblogaeth  yn  India  yn  sefyll  ar  le 
gwastad,  a'r  dwfr  yn  llonydd  ynddi,  heb  ond 
ychydig  o  rediad  id  do,  yr  hyn  sydd  yn  ei 
gwneyd  yn  afiach.  Telais  ymweliad  a'r  am- 
ddiffynfeydd,  a  chefais  eu  bod  yn  rhai  hynod 
o  gadarn.  Er  f od  llawer  o  Ewropeaid  yn  byw 
yn  y  ddinas,  ni  welir  nemawr  un  ar  yr  heol 
unrhyw  amser,  oddigerth  mewn  cerbydau ; 
ant  o'u  hanedd-dai  i'w  hystorfeydd,  o  10  i  12 
o'r  gloch,  ac  yn  ol  o  dri  i  bedwar  yn  y  pryd- 
nawn.j  rYr  oedd  yn  boeth  iawn  yn  y  ddinas 
pan  oeddwn  yno,  ac  nid  oedd  modd  cerdded 
oddiamgylch  i  weled  y  lie ;  felly  llogais  ger- 
byd  i  fy  nghludo,  ac  ni  chostiodd  ond  wyth 
anas  yr  awr,  neu  tua  25c.  Yr  oedd  hyn  yn 
bris  llawer  rhatach  nag  a  godir  yn  Ceylon. 
Yr  oeddynt  wedi  bod  wrth  y  gwaith  o  adeil- 
adu   dwfrglawdd  yno    er's   blynyddau ;    ond 


YN    INDIA.  377 

dywedid,  wedi'r  cwbl,  mai  methiant  hollol  yd- 
oedd,  gan  fod  y  mor  hyd  yn  hyn  yn  dod  i 
fewn  yr  un  mor  erchyll  ag  o'r  blaen.  Ofnai 
rhai  na  fydd  y  porthladd  byth  yn  fwy  diogel, 
a  chyfleus.  Math  o  oruchwylwyr  neu  ddynion 
yn  masnachu  ydyw  yr  holl  Ewropeaid  yn  y 
lie.  Bu  raid  i  mi  unwaith  alw  mewn  banc 
yno ;  eithr  ni  welais  ond  un  gwyneb  gwyn  yno 
yn  nghanol  tua  haner  cant  o'r  bodorion,  ac 
felly  yn  gyffredin  y  mae  gyda  phob  masnach. 
Hefyd,  dywedir  i  mi  fod  brodorion  India  yn 
smartiach,  yn  gyflymach  a  chywirach  rhifydd- 
wyr  a  chadwyr  llyfrau,  na'r  cyffredin  o'r 
Ewropeaid ;  ac  o  herwydd  eu  bod  yn  gweithio 
mor  rad,  y  maent  yn  parhau  i  ddisodli  yr 
Ewropeaid  o'r  lleoedd  goreu.  Yr  unig  Ewrop- 
eaid llwyddianus  yn  India,  nad  all  y  brodorion 
eu  troi  o'u  gwaith  ydyw  engineers,  machinists, 
engine  drivers,  <fec,  ar  y  rheilityrdd,  a  chyda'r 
agerbeirianau.  Mae  yr  engineers  ar  ffordd 
Madras  yn  cael  300  rupees  y  mis.  Mae  rupee 
arian  yn  werth  tua  haner  dolar.  Gan  nad  oes 
adeiladu  rheilffyrdd  newyddion  yn  myned  yn 
mlaen,  y  mae  yn  y  wlad  ddigonedd  o  beirian- 
wyr  i  lanw  y  galwadau.  Hysbyswyd  fi  mai 
Bombay  ydoedd  yr  unig  ddinas  fywiog  yn 
India,  ar  yr  adeg  hono. 

Yr  oedd  llawer  o  siarad  ac  ysgrifenu  wedi 


378  O    AMGYLCn    Y    13 YD. 

bod  yn  newyddiaduron  India  a  Ceylon  er's 
amser,  yn  nghylch  aur  a  ddarganfyddwyd  yn 
rhandir  Madras,  mewn  lie  a  adnabyddid  wrth 
yr  enw  Wynnaad,  gan  Mr.  B.  Smyth,  antur- 
iaethwr  adnabyddus  o  Australia.  Yr  oedd  y 
gair  ar  led  y  byddai  iddynt  roddi  California  ac 
Australia  yn  hollol  yn  y  cyagod  o  ran  y  cyn- 
yrch  o  aur ;  ond  pan  aethym  i  weled  Mr.  Arbuth- 
nott  y  masnachwr  cyfoethocaf  yn  ninas  Madras, 
yrhwn  oedd  wedi  gwario  rhai  miloeddo  bunau 
yn  Wynnaad,  i  chwilio  am  aur,  cefais  fy  argy- 
hoeddi  nad  oedd  seiliau  i'r  hyn  a  gynwysai  y 
newyddiaduron  yn  nghylch  y  mwngloddiau. 

Yn  ol  y  Ddeiliadeb  ddiweddaf,  yr  oedd  64, 
061  o  drigolion  British  India  yn  enedigol  o 
Brydain,  sef  38,946  yn  ddynion  a  25,115  yn 
ferched.  O'rrhai  hyn  yr  oedd  Calcutta  yn 
meddu  8,320  ;  Bombay  4,796  ;  a  Madras  1,306. 
Mae  yn  British  India  44  o  drefydd  yn  cynwys 
poblogaeth  o  dros  50,000.  Calcutta  yw  y  ddi- 
nas  fwyaf,  yn  meddu  poblogaeth  o  794,645 ; 
yna  daw  Bombay  yn  ail,  gyda  phoblogaeth  o 
644,405  ;  a  Madras  yn  drydedd,  gyda  phoblog- 
aeth o  397,552.  Yn  1877  yr  oedd  oddeutu 
deg  ar  hugain  o  wahanol  linellau  o  reilffyrdd 
yn  India,  yn  mesur  cyd-rhyngddynt  dros  10, 
000  o  filldiroedd.  Cotwm  yw  prif  gynyrch  y 
wlad ;  ac  yn   1877  anfonwyd  o  hono  i  Loegr 


MORDAITH    I    RANGOON.  379 

werth  5,874,704£>.  Gyda'r  Peyrnas  Gyfunol 
y  dygir  y  rlian  fwyaf  o'r  fasnach  yn  mlaen  ; 
er  y  gwneir  masnach  lied  helaeth  hefyd  gyda 
Ceylon,  y  Straits  Settlements  a  China.  Agan- 
lyn  ydyw  ystadegaeth  y  gwahanol  grefyddau 
yn  India  Brydeinig:  Hindwaid,  139,248,568; 
Mahometan i aid  40,882,537  ;  Bhuddiaid  2,832, 
851  ;  Cristionogion  897,216  ;  Sikhs  1,174,436  ; 
Credoau  eraill  tebyg  5,1 02,823  ;  Crefyddau  an- 
adnabyddus  1,065,445.  Cyfrenir  addysg  dda 
i'r  brodorion  gan  y  Llywodraeth  trwy  yr  oJl  o 
India.  Mae  tair  o  brif  ysgolion  yn  Calcutta, 
Bombay  a  Madras,  a  graddiwyd  ynddynt  yn 
1876  tna  1,934  o  efrydwyr.  Wedi'r  cwbl, 
cyfrifir  fod  rhanau  mawrion  o'r  India  heb  eu 
gwareiddio. 

Digon  gwan  yr  oeddwn  yn  gweled  pethau 
yn  Madras,  felly  penderfynais  gefnu  ar  y  lie. 
Cymerais  docyn  i  fyned  i  Rangoon  gyda'r 
agerlong  India-Brydening  Asia.  Wedi  i'r 
brodorion  ddeall  fy  mod  am  fyned,  yr  oedd 
nifer  mawr  gyda  chycbod  yn  ymryson  amgael 
fy  nghario  i'r  agerlong  oedd  wrth  angor  o'r  tu 
allan  i'r  feisdon.  Gofynasant  4  rupees  am  fy 
nghludo ;  ond  cytunais  ag  un  am  1  rupee. 
Mae  y  cychod  hyn  yn  fawrion,  a  rhaid  cael 
tua  dwsin  o'r  brodorion  i'w  rhwyfo  drwy  y 
tonau  geirwon,  ger  y  Ian.     Wedi  fy  nghael  i'r 


380  O   AMGTLOH   Y   BTD. 

cwch,  ac  i  ddwfr  garw,  dywedodd  un  o'r 
brodorion  oedd  yn  medru  ychydig  o  Saesocaeg, 
fod  yn  rhaid  i  mi  dalu  3  rupee  cyn  y  buasent 
yn  fy  nghymeryd  yn  ddiogel  i'r  Hong.  Dyna 
y  game  sydd  i'w  chael  agos  yn  mhob  man. 
Dy  wedais  wrthynt  fod  pob  peth  yn  iawn ;  a 
chan  fod  bachgen  o'r  gwesty  gyda  mi,  yn  dyst 
fy  mod  wedi  cytuno  am  un  rupee,  yr  oeddwn 
yn  penderfynu  eu  trechu.  Wedi  cyraedd  yr 
agerlong,  rhoddais  y  rupee  iddynt,  a  gelwais  y 
bachgen  yn  dyst  o'r  fargen,  ac  edrychasant 
yn  hynod  o  sarug  arnaf.  Penderfynasant  ddyf- 
od  i  fyny  a  mi  yn  y  diwedd,  a  chodasant  Is. 
6c.  bob  ffordd  am  gludo  y  bachgen,  yna  cawsant 
eu  boddloni.  Nid  oedd  ond  tri  o  deithwyr 
heblaw  coolies,  neu  ddynion  i  weithio  ar  amod- 
au  caethiwus ;  ac  yr  oedd  yno  700  o'r  rhai 
hyny  ar  y  dec,  yn  myned  i  Rangoon,  i  weithio 
yn  y  meusydd  reis.  Galwodd  yr  agerlong 
niewn  pump  o  borthladdoedd  ar  yr  arfordir, 
ond  nid  aethym  i'r  Ian  yn  yr  un  o  honynt, 
oddigerth  Cocanada,  yr  hwn  oedd  yn  lie  pryd- 
ferth  iawn.  Canfyddais  fod  pethau  yn  hynod 
o  rad  yno.  G-allaswn  brynu  par  o  esgidiau  da 
yr  olwg  arnynt  am  haner  dolar;  hetiau,  37c, 
yn  nghyd  a  phob  math  o  gywrein-bethau  a 
nwyddau  eraill  mewn  cyfartaledd.  Mae  y 
wlad  oddiamgylch  yn  hynod  o  ffrwythlon,  a 


MORDAITH    I    RANGOON.  381 

gweithfeydd  dwfr  i  ddyfrhau  y  tir.  Galwas- 
om  mewn  dau  o  leoedd  eraill  anarferol  o  bryd- 
ferth,  rhwng  bryniau  gwyrddleision,  yn  llawn 

0  rosynau  a  blodau,  cyn  cyraedd  Capaulpore  • 
lie  y  raae  gorsaf  a  swyddfa  y  pellebyr,  a 
swyddfau  pwysig  eraill.  O'r  He  hwn  yr  oedd. 
yni  yn  ageru  ar  ein  h union  am  Rangoon,  a 
chawsoni  y  gwlaw  mwyaf  a  welodd  y  Capten 
erioed  am  30  o  oriau.  Yr  oeddym  yn  y  Bay 
of  Bengal,  ac  yn  mhen  naw  diwrnod  o'r  amser 
y  gadawsom  Madias,  cyrhaeddasom  y  Pilot 
Station,  sef  ben  long  wrtb  angor,  lie  mae  rbyw 
dri  dwsin  o'r  pilots  yn  aros  yn  barhaus.  Cy- 
merasom  un  ar  y  bwrdd  i'n  harwain  i  mewn 
ar  byd  yr  afon  am  30  o  filldiroedd  i  Rangoon. 
Yr  oedd  y  tir  i'w  weled  ar  y  ddwy  ochr,  a'r 
dwfr  wedi  troi  i  liw  cocb,  budr,  sef  lliw  cyff- 
redin  yr  afon.     Yn  mhen  tuag  awr  a  baner  ar 

01  cymeryd  y  pilot  i  mewn,  taflwyd  potel  dros 
y  bwrdd  yn  cynwys  bysbysiad  am  ein  dyfod- 
iad,  yr  bwn  a  gymerwyd  mewn  bad  i  orsaf  y 
pellebyr,  i'w  anfon  i  Rangoon.  Yr  oeddym  yn 
awr  yn  yr  afon  fawr  Irawaddi,  yr  hon  sydd  yn 
tarddu  yn  Mynyddoedd  Himalays;  oddigerth 
cangen  o  boni  sydd  yn  tarddu  yn  China,  ac  mae 
yn  fordwyol  am  o  700  i  800  o  filldiroedd.  Hon 
yw  y  bedwaredd  mewn  maintioli  o  boll  afon- 
ydd  y  byd.     Y  mae  cryn  lawer  o  fasnach  ar  ei 


382  O    AMGYLOH    Y    BYD. 

glanau ;  ond  yr  oedd  Brenin  Upper  Burmah 
wedi  troi  yn  erbyn  y  Prydeiniaid,  a  rhoddi 
rhybudd  i  bob  un  oedd  yn  siarad  Saesonaeg, 
ymadael  o'r  wlad  yn  ddioed  yr  hyn  a  achosodd 
ddyryswch  mewn  masnacb.  Daeth  llawer  o 
longau  i'r  golwg,  a'r  nifer  luosocaf  o  honynt 
wrtb  angorion,  yma  a  thraw  yn  yr  af on ;  ond 
yr  hyn  a  dynodd  sylw  pawb  oedd  y  Great 
Pagoda,  sef  un  o'r  temlan  Paganaidd  mwyaf 
yn  y  byd,  y  mae  yn  debyg.  Saif  bon  ar  fryn 
prydfertb  tu  arall  i'r  dref  oddiwrtbym  ni;  ac 
mae  mor  neb  el,  fel  yr  oedd  i'w  gweled  o  bell- 
der  mawr,  a  thaflai  bob  adeilad  arall  i'r  cys- 
godion.  Yr  oedd  yn  dysgleirio  yn  mbelydran 
yr  baul,  fei  anr  coetb ;  ac  mewn  gwirionedd  yr 
oedd  pob  petb  o  amgylch  y  deml  yn  orwycb 
dros  ben.  Deallasom  fod  deg  o  agerlongau 
wedi  cyraedd  Rangoon  cyn  i  ni  ddyfod  yno. 
Reis  ydyw  y  prif  gynyrcb  yn  ngbylcboedd  y 
ddinas ;  ac  nid  oes  yno  lawer  o  fasnach,  ond 
yn  nnig  pan  f ydd  y  reis  wedi  ei  gasglu  i  mewn 
i'w  anfon  i  farehnadoedd  tramor,  Bydd  can- 
oedd  o  longau  yn  galw  yn  y  lie  ;  ac  am  bed- 
war  mis  yn  necbren  y  flwyddyn,  ceir  amser 
prysur  iawn  yno. 

Grlaniasom  yn  ddiogel,  a  cbymerais  gerbyd 
i'r  British  India  Hotel ;  eitbr  nid  oeddwn  yn 
bwriadu  aros  ond  ycbydig  yn  y  lie.     Er  fy 


BRITISH   BURMAH.  383 

ngofid,  cefais  ar  ddeall  nad  oedd  agerlong  yn 
myned  i'r  Straits  am  wythnos,  ac  y  byddai  yn 
rhaid  i  mi  arosyr  holl  amser.  Yr  oedd  pawb 
yn  y  ddinas  yn  11a wn  ifwdan,  o  herwydd 
rhyw  wyliau  crefyddol  oeddynt  yn  ddathlu  ; 
a  synais  weled  cynifer  o  Ewropeaid  yn  yr 
heolydd.  Golwg  lied  wael  oeddwn  yn  weled 
arnynt,  fel  peth  cyffredin.  Rangoon  ydyw 
prif  borthladd  masnachol  British  Burmah,  ac 
mae  y  ddinas  yn  rhedeg  gyda  glan  yr  afon  am 
ddeg  milldir.  Dywedir  ei  bod  yn  cynwys 
oddeutu  can  mil  o  boblogaeth  ;  a  phroffwyd- 
odd  y  cadfridog  Grant  pan  oedd  yno,  y  byddai 
Rangoon,  yn  mhen  deng  mlynedd  eto,  yn  fwy 
pwysig  mewn  masnach  na  Calcutta  Yr  wyf 
fi  yn  ameu  hyny,  er  y  dywedir  fod  yr  boll  ad- 
eiladau  yn  Rangoon  wedi  eu  codi  er  yr  amser 
y  cymerodd  Lloegr  feddiant  o'r  lie  yn  1851. 
Mae  yr  heolydd  yn  rheolaidd  a  llydain  ac  yn 
cael  eu  cysgodi  gan  goed  dymunol,  er  hyny,  a 
chymeryd  Rangoon  ar  y  goreu,  nid  ydyw  yn 
lie  dymunol  i  fyw,  o  herwydd  ei  bod  am  fwy 
na  haner  y  flwyddyn  mor  annyoddefol  o  boeth, 
fel  y  mae  yn  berygl  myned  allan,  oddigerth 
yn  yr  hwyr  a'r  boreu.  Mae  clefydau  i  raddau 
mwy  neu  lai  yn  mhob  teulu,  ac  ar  y  tymor 
gwlawog,  nid  oes  modd  cadw  dilladau  rhag 
llwydo  a  phydru.     Yr  oedd  nifer  mawr  o'r 


384  O    AMGYLCH    Y    BYD. 

rnilwyr,  er  mor  ofalus  ydynt,  yn  cael  eu  blino 
gan  dwymynau  (jungle fevers).  Yn  Rangoon 
gwelir  Uawer  iawn  o  elephantiaid  yn  gweithio 
yn  ufudd,  diwyd,  a  deallgar.  Aethyrn  un- 
waith  i  weled  un  o'r  melinau  llifio  coed,  lie  yr 
uedd  pump  o'r  anifeiliad  anferth  hynyncludo 
coed  o'r  naill  fan  i'r  Hall,  mor  ddeallgar  a  bod- 
au  dynol.  Cyn  amcanu  symud  pren  bydd  y 
cawrfil  yn  ei  fesur  o  un  pen  i'r  Hall  gyda'i 
ddwryn  (trun¥)  er  cael  allan  ei  ganol ;  yna  yn 
yinaflyd  ynddo  gyda'i  ddwryn  a'i  symud  i'wle 
priodol.  Gwelais  gawrfilod  yn  y  dull  hwn  yn 
cyflawni  llafur  chwech  neu  wyth  o  ddynion. 
Ac  ni  arddengys  y  creaduriaid  unrhyw  an- 
foddlonrwydd,  er  gorfod  gweithio  fel  hyn  yn 
ddyddiol,  drwy  y  blynyddau. 

Llogais  gerbyd  i  fy  nghludo  i  weled  y  Pa- 
goda fawr.  Ar  ol  myned  drwy  fath  o  borth 
200  o  llath  o  hyd,  yr  hwn  oedd  yn  llawn  o 
gardotwyr  yn  chwareu  rhyw  fath  o  offerynau 
er  tynu  sylw  dyeithriaid,  daethym  i  ben  gris- 
iau  yn  arwain  i  le  y  gwelwn  ganoedd  o'r 
Burmiaid  yn  ymgrymu  o  naen  eu  duwiau.  Mae 
yn  ymddangos  mai  rhyw  fath  o  gofadail  ar- 
uthrol  ydyw  y  deml  hon,  wedi  ei  hadeiladu, 
mor  bell  ag  y  gallaf  ddeall,  cyn  amser  hanes- 
yddiaeth  gredadwy.  Dywedir  nad  oes  un 
genedl  ar  y  ddaear  yn  f'wy  ffyddlon   gyda'u 


BRITISH    BURMAH.  386 

credoau  a'u  crefydd,  na  thrigolion  Burmah. 
Mae  y  deml  yn  gron,  ac  yn  300  troedfedd  o 
uchder.  Cefais  fy  siorai  yn  yr  adeilad  oddi- 
fewn,  gan  ei  fod  yn  solid  braidd  i  gyd.  Mewn 
rhai  o'r  ystafelloedd  oddi  allan  yr  oedd  math 
o  dduwiau  tebyg  i'r  eiddo  y  Cbineaid  ;  hefyd 
gwelais  lawer  o  ystafelloedd  yn  yr  ochrau, 
wedi  eu  llenwi  a  man  dduwiau.  Mae  yno 
gloch  anferth  mewn  maintioli,  a  dywedir  fod 
y  rhan  fwyaf  o'i  defnydd  yn  aur  pur.  Clywir 
swn  clychau  yn  barhaus,  y  rhai  a  gynhyrfir 
gan  y  gwynt.  Mae  y  deml,  oddigerth  rhyw 
ychydig  yn  y  gwaelod,  wedi  ei  goreuro  a  dal- 
enau  aur ;  ac  ymddengys  fel  twr  anferth  o  aur 
solid.  Er  fod  y  tywydd,  y  gwynt  a'r  gwlaw 
yn  euro  yr  aur  ymaith  oddiar  y  deml  yn  ami, 
gofelir  am  drwsio  pob  llecyn  yn  ofalus ;  ac 
mae  cadw  yr  holl  deml  yn  drwsiadus  ag  aur, 
yn  costio  miloedd  o  bunau  bob  blwyddyn. 
Yr  oedd  y  deml  yn  cael  ei  chyfrif  unwaith  yn 
un  o  saith  rhyfeddod  y  byd.  Bum  yn  hwy 
nag  yr  oeddwn  yn  bwriadu,  wrth  edrych  ar 
bob  peth ;  a  phan  ddaethym  i'r  ffordd  gwelais 
fod  y  dyn  a'r  cerbyd  wedi  blino  yn  aros  wrth- 
yf,  a  bu  raid  i  mi  gerdded  yn  ol  i  Rangoon. 
Ar  y  ffordd  cyfarfyddais  a  milwr  Ewropeaidd 
oeddwn  wedi  weled  yn  y  gwesty,  yr  hwn  a'm 
gwahoddodd  i  mewn  i  luesdai  y  milwyr,  lie 
17* 


386  O    AMGYLCH    Y    BYD. 

y  cefais  dderbyniad  croesawus  ganddynt  oil. 
Yr  oeddynt  wedi  gwneyd  y  lleoedd  yn  liynod 
o  brydferth,  yn  cynwys  rhodfeydd  glan,  wedi 
eu  haddurno  a  gwahanol  fathau  o  flodau  am- 
ryliw.  Cymellwyd  fi  i  fyned  gyda  hwy  i'r 
Halt  lie  yr  oedd  ymiysonfa  o  ganu  a  dawnsio 
i  fod  y  prydnawn  hwnw,  a  chydsyniais  i  fyn- 
ed ;  ac  yno  yr  oedd  tyrfa  fawr  o  filwyr  glan 
a  golygus  yr  olwg  arnynt/  wedi  dyfod  yn 
nghyd.  Ar  y  banlawr  yr  oedd  chwech  o  hon- 
ynt  yn  chwareu  gwahanol  o  fiery  nau  cerdd,  yn 
fedrus  iawn  ;  ond  rnor  fuan  ag  yr  aethyru  i 
fewn  syrthiwyd  arnaf  i  fod  yn  un  o  dri  o'r 
beirniad,  am  y  gweddill  o'r  dydd ;  a  chan  na 
chawn  wrthod  cydsyniais,  ac  ni  edifarheais  o 
herwydd  rhoddwyd  i  mi  bob  parch.  Cafwyd 
amser  hynod  o  hwyliog  trwy  y  dydd.  Y 
Chineaid  yw  y  prif  fasnachwyr  a'r  prif  weith- 
wyr  yn  Rangoon. 

O'r  diwedd,  cefais  ar  ddeallfod  yr  agerlong 
Fitzpabrick,  o'r  llinell  perthynol  i'r  Chineaid,  i 
gychwyn  am  Penang,  a  chefais  fy  nghelfi  ar  ei 
bwrdd  mor  fuan  ag  y  gallwn.  Codais  docyn, 
a  thelais  yr  hyn  a  ofynid  am  dano ;  ond  wedi 
myned  ar  fwrdd  yr  agerlong  deallais  nad  oedd 
ymborth  i  mi  gael  heb  dalu  mwy.  Cytunaia 
wedi  hyny  i  dalu  dau  rupee  y  dydd  am  fy  ym- 
borth. Dranoeth,  daeth  tir  i'r  golwg,  sef  Siam, 


MOEDAITH    I    PENANG.  387 

ar  ein  Haw  chwith.  Ymddangosai  y  wlacl  yn 
un  ddymunol  iawn,  yn  cynwys  tiroedd  breis- 
ion,  yn  cynyrchu  agos  i  bob  math  o  ft'rwyth- 
ydd,  yn  cynwys  grawnwin,  ffugys,  eurafalau, 
pomgranadau,  melons,  &c,  &c.  Dywedodd 
cadben  yr  agerlong  fod  niwnau  gwerthf  awr  yn 
y  parth  hwnw  o  Siam  ;  ond  tun  oedd  y  prif 
fwn,  lie  mae  miloedd  o  Chineaid  yn  gweitliio. 
Aethym  heibio  i  lawer  iawn  o  ynysoedd  ar 
ein  Haw  dde,  ac  yr  oedd  tir  braidd  yn  baihaus 
yn  y  golwg  ar  yr  ochr  chwith.  Cawsom  for- 
daith  gysurus  ar  y  cyfan,  a  chyrhaeddasoin 
Penaug  ar  y  pedwerydd  diwrnod  ar  ol  ein  cych- 
wyniad,  yr  hon  sydd  yn  gorwedd  yn  y  mor 
ddwy  filltir  oddiwrth  Ian  gorllewinol  Malay 
Peninsula ;  ac  mae  ei  sefyllfa  rhwng  hydred 
100°  a  100°  9vdwyreiniol,  a  rhwng  lledred  5° 
16°  a  5°  30'  yn  ogleddol.  Mae  ei  hyd  yn  16 
o  filltiroedd,  a'i  lied  yn  8  milltir,  gydag  ar- 
wynebedd  o  oddeutu  130  o  filldiroedd  ysgwar. 
Arferai  yr  ynys  hon  berthyn  i  Frenin  Keddah; 
ond  yn  178G  dechreuodd  y  Saeson  ymsefydlu 
yno,  a  chytunodd  yr  India  dwyreiniol  idalu 
teyrnged  nynyddol  i'r  Brenin.  Erbyn  hyn  y 
mae  yr  ynys  wedi  dyfod  yn  ganolbwynt  mas- 
nachol  pwysig  i'r  holl  ynysoedd  yn  y  parth 
hwnw  ;  ac  mae  ynddi  angorfa  ddiogel  i  longau 
mawrion,  mewn  cysgod  da.  Tyf  y  balmwydd 


388  O    AMGYLCH    Y    BYD. 

en  yno  yn  rymus,  ac  mae  llawer  iawn  o  olew 
y  palmwydd  yn  cael  ei  anfon  i  Loegr,  at  wa- 
hanol  ddybenion.  Hefyd  codir  siwgr,  tobacco, 
com,  indigo,  cotwm,  reis,  indrawn,  <fec.,  mewn 
cyflawnder  mawr  ar  yr  ynys.  Mae  yno  goed- 
wigoedd  gwerthfawr  at  adeiladu  llongau  yn 
tyfu.  Cyfrifir  Ynys  Penang  fel  gem  of  the 
Eastern  Seas,  ac  mae  yn  meddu  y  coed  a'r  Uys- 
iau  mwyaf  dymunol  a  welir  yn  unrhyw  fan. 
Mae  ei  phalasau  i'w  cydmai  u  yn  ffafriol  iawn 
a'r  palasau  gwychaf  yn  Calcutta.  Hefyd  mae 
Penang  fel  Singapore  a  Hong  Kong,  yn  borth- 
ladd  rhydd  i  holl  longau  y  byd  ;  ac  yr  oedd 
yn  hyfrydwch  mawr  cael  myned  i'r  Ian  ac  i 
westy  heb  fyned  trwy  dolldy  i  chwalu  fy 
nghludgeln;  a  pheth  arall,  tra  dymunol  i 
mi  yno,  oedd  cael  bod  unwaith  eto  mewn 
gwlad  lie  yr  oedd  doleri  yn  cynwys  100  cents 
yn  arian  cylchredol.  Nid  oes  arian  i'w  cael 
ag  sydd  yn  haws  eu  deall  na'r  rhai  hyny.  Wedi 
gorphwyso  llogais  gerbyd  i  fyned  am  tua 
phedair  milldir,  dros  y  ffordd  fwyaf  dymunol 
i  weled  rhaiadr  yr  oeddwn  wedi  clywed 
llawer  o  son  am  dano  ;  ac  yr  oedd  yn  rhaiadr 
bychan  ardderchog  mewn  lie  dymunol.  Dych- 
welais  yn  ol  i  Penang  i  gael  gweled  rhyfedd- 
odau  y  dref ,  a  threuliais  ychydig  ddyddiau  yn 
bleserus  iawn. 


STRAITS    SETTLEMENTS.  389 

Yr  oeddwn  wedi  clywed  fod  mwnglodd- 
iau  o  wabanol  fathau  ar  y  prif  dir  heb  fod  yn 
mhell  o  le  o'r  enw  Laroot,  a  phenderfynais 
fyned  yno.  Aethyni  i  weled  Mr.  Newbroner, 
y  Trafnoddydd  yn  Nhalaethau  Malay,  ac  yn 
Penang;.  Wedi  yraddyddan  gydag  ef,  rhodd- 
odd  lythyr  i  mi  i  fyned  at  Mr.  Maxwell,  Us- 
tus  Cartref ol  yn  Perak,  yn  erfyn  arno  fy  mhen- 
odi  yn  is-arolygwr  y  mwngloddiau  aban  (tin) 
yn  y  lie.  Y  noson  hono,  am  naw  o'r  gloch, 
aethym  ar  fwrdd  rhyw  fath  o  agerlong  oedd 
yn  rhedeg  rhwng  Penang  a  Laroot  i  gario  tun 
a  theithwyr.  Yr  oedd  ar  ei  bwrdd  oddeutu 
150  o  deithwyr,  oil  yn  Chineaid,  heblaw  y  fi 
a'r  Cadben,  yr  hwn  oedd  yn  beirianydd  hefyd. 
Yr  oedd  y  tywydd  yn  hynod  o  boeth,  a 
gwuaethyni  fy  ngwely  ar  y  bridge,  lie  yr  oedd 
y  Cadben  Smith,  a'r  peirianydd,  yn  cyd-hepian 
a  mi.  Erbyn  boreu  dranoeth  yr  oeddym  wedi 
cyraedd  yr  afon,a'r  efync  i'w  gweled  yn  mwyn- 
hau  eu  hunain  ar  ei  glanau.  Erbyn  y  cyr- 
haeddasom  Laroot,  sef  ychydig  o  fythynod 
distadl,  bu  raid  i  mi  logi  rhyw  fath  o  drol  i  fy 
ughario  yn  mlaen  i  Perak,  wyth  milldir  yn 
lnhellach.  Yr  oedd  y  ffordd  hon  yn  un  hyn- 
od iawn,  a  gwelais  rai  pethau  hollol  newydd- 
ion  i  mi,  yn  enwedig  yr  elephantiaid  mawrion 
yn  caiio   tun   i'r  farchnad.     Bu  gwlawogydd 


390  O    AMGYLCH    T    BYD. 

trymion  yn  flaenorol,  ac  yr  oedd  llawer  o'r 
ffordd  o  12  i  15  modfedd  dan  ddwfr.  Buasai 
yn  anmhosibl  cadw  ar  y  ffordd  oni  bai  fod 
marciau  ar  yr  ochr  allan  o'r  dwfr.  Pa  fodd 
bynag,  yr  oeddwn  yn  mwynhau  y  ride  bon  yn 
fawr,  o  herwydd  newydd-deb  y  golygfeydd. 
Creaduriaid  tra  hynod  yw  y  water  buffaloes 
oeddwn  yn  weled  yn  mhob  cyfeiriad,  sef  cre- 
aduriaid tebycach  i  ycbain,  nen  buffaloes  na  dim 
arall,  ond  fod  eu  crwyn  yn  debyg  i  gT'wyn 
moch,  neu  grwyn  cawrfilod.  Gwna  y  rbai 
hyn  waith  mawr,  oa  cant  fod  niewn  dwfr  yn 
barhaus ;  eithr  niewn  lie  sych,  diddwfr,  ymaent 
yn  ddiwerth.  Cyrhaeddais  Perak,  sef  pentref 
mawr  o  bebyll  yn  llawn  o  Chineaid  yn  mhob 
cyfeiriad.  Yr  oedd  anedd  yr  Ustus  Maxwell 
i'w  weled  yn  amlwg  ar  )  bryn  uchaf  yn  y  lie; 
o'r  tu  cefn  iddo  yr  oedd  mynydd,  yn  3,000  o 
droedfeddi  o  uehder.  Oddi  amgylch  y  ty  yr 
oedd  nifer  mawr  o  filwyr  brodorol.  Aethym 
yn  mlaen,  a  gwahoddwyd  fi  i  mewn,  a  cb yfar- 
fyddais  a  Mr.  Maxwell,  rhyw  ysgogyn  l»alch  yr 
olwg  arno,  yn  gwisgo  gwydrau  gleision.  Dang 
osais  iddo  y  llythyr  ;  eitnr  ni  bu  ond  ychydig 
amser  cyn  fy  hysbysu  fod.yn  rhaid  i  mi  fyned 
i'r  headquarters  yn  Singapore,  cyn  y  gallwu 
gael  fy  etbol  i'r  swydd;  felly  gwelir  fy  mod 
wed^teithio  yr  boll  ffordd  yn  ddiles  i  mi  fy 


STRAITS    SETTLEMENTS.  391 

him.  Penderfynais  fyned  i  weled  y  mwn 
gloddiau  cyn  dychwelyd.  Cyfarfyddais  yno  a 
phump  neu  chwech  o  Iwropeaid,  ac  Awstral- 
ian  diggers  oedd  pedwar  o  honynt.  Yr  oedd 
un  yn  inspector,  un  arall  .yn  overseer,  a'r  Hall 
yn  ddoctor.  Daethai  rhai  o  honynt  i  Malacca 
flynyddau  yu  ol  i  weithio  mwn  aur  i  gwmni 
Seisonig;  ond  pan  drodd  hwnw  yn  fethiant, 
llogwyd  hwy  gan  y  Saeson  i  wneyd  y  gwaith 
sydd  ganddynt  yn  awr.  Rhy w  fan  dyllau  yn 
y  ddaear  ydyw  y  mwngloddiau  yno,  ac  ni 
wneir  dim  braidd  ondgolchiy  pridd,  y  graian, 
a'r  tywod,  i  gael  y  mwn  alcan.  Mewn  un  man 
yr  oedd  2,000  o  Chineaid  yn  gweithio,  eithr 
nid  oedd  -y  lie  dyfnaf  dros  100  troedfedd. 
Cychwynais  i  lawr  i'r  gwaelod  i  weled  an- 
sawdd  y  tir ;  ond  hysbyswyd  fi  nad  oedd 
rhyddid  i  mi  fyned  heb  dynu  fy  esgidiau,  a 
gadael  fy  ngwlawlen  ar  y  Ian,  gan  fod  y  Chin- 
eaid yn  credu  os  ai  rhywun  i  mewn  i'r  mwn- 
glawdd  ag  esgidiau  am  ei  draed,  a  gwlavvlen 
yn  ei  feddiant,  y  difethid  eu  holl  obaith  am 
lwc  dda  yn  y  gwaith.  Pan  ddeallais  hyn 
aethym  o'r  lie  i  weled  y  modd  yr  oeddynt  yn 
golchi,  yn  toddi,  ac  yn  g wneyd  y  mwn  yu  bar- 
od  i'r  farchnad.  Mae  y  gwaith  hwn  yn  hynod 
o  syml,  a  dim  yn  neillduol  newydd  i'wddweyd 
am  dano. 


392  O    AMGYLCll    Y    BiD. 

Cefais  lety  y  noson  hono  gyda'r  inspector, 
a  boreu  dranoeth  llogais  yr  un  cerbyd  i  fyned 
yn  ol  i  Laroot,  lie  daethym  o  liyd  i  Mr.  Smith 
yn  mwynhau  ei  him  ar  f wrdd  yr  agerlong. 
Aethym  ar  fwrdd  yr  agerlong  am  chwech,  yr 
hon  oedd  wedi  ei  llwytho  yn  drwm  a'r  tun  o'r 
mwngloddiau  ;  ac  yr  oeddwn  yn  dra  awyddus 
am  fyned  ymaith,  gan  fod  mosquitoes  ymron  a 
fy  mwyta  yn  fyw.  Erbyn  boreu  dranoeth 
cyrhaeddasom  Penan g,  yn  llwyddianus.  Yn 
fuan  deallais  fod  agerlong  ar  gychwyn  am 
Singapore,  ac  aethym  ar  ei  bwrdd  yn  ddioed. 
Deallais  yn  fuan  mai  y  fi  oedd  yr  unig  Ewrop- 
ead  yn  mhlith  y  teithwyr.  Wedi  talu  fy 
nghludiad  i'r  Cadben  yr  oedd  yn  rhaid  cytuno 
gyda'r  cogydd  am  ymborth,  a  chostiodd  i  mi 
ddolar  y  dydd.  Md  oedd  genym  ond  400  mill- 
dir  o  ffordd,  eithr  buom  dri  diwrnod  a  thair 
noson  yn  teithio,  o  herwydd  arafwch  ein  bad, 
ac  yr  oedd  y  gwynt  o'n  tu  hefyd.  Maegolyg- 
feydd  ardderchog  o  longborth  Singapore,  ac 
wrth  aros  yn  y  bau,  a  pheidio  dyfod  i  dir, 
gellir  credu  fod  Singapore  yn  teilyngu  y  teitl, 
neu  arwyddocad  yr  enw,  Gwden  of  the  JBJast. 
Cyfeiriais  fy  nghamrau  i'r  Singapore,  Hotel,  a 
chefais  le  cysurus.  Mae  yma  lawer  iawn  o 
longau  o  bob  math  yn  galw  ar  eu  teithiau  yn 
ol  a  blaen  i  China.     Hefyd  y  mae  llaweriawn 


STRAINS   SETTLEMENTS.  3&3 

o  agerlongau  yn  galw  yn  y  porthladd,  gan  ei 
fod  yn  un  rhydd,  ac  felly  yn  hwylus  i  for- 
deithwyr  i  wahanol  barthau  y  ddaear. 

Un  o'r  pethau  cyntaf  a  wnaethym  ar  ol  cyr- 
aedd  Singapore  oedd  myned  i  weled  Ysgrifen- 
ydd  y  Trefedigaethau,  yr  Anrhyd.  C.  Smith, 
yn  nghylch  cael  gwaith  yn  Perak.  Wedi 
myned  i'w  swyddfa,  hysbysodd  fi  yn  ddioed 
fod  yn  rhaid  i  mi  wneyd  y  cais  mewn  ysgrif- 
en,  yna  y  cawn  atebiad  mor  fuan  ag  y  gallai. 
Gwnaethym  hyny,  ac  yn  mhen  tri  diwrnod  aeth- 
ym  i'w  swyddfa  drachefn,  er  cael  allan  dros 
ba  byd  y  byddai  yn  rbaid  i  mi  aros.  Ateb- 
wyd  fi  y  gallai  rhai  misoedd  fyned  beibio  cyn 
y  deuai  fy  Dghais  o  flaen  y  Llywodraethwr, 
gan  fod  llawer  o  bethau  o'r  fatb  i  ddyfod  i'w 
sylw  cyn  y  gallai  weithredu  ar  fy  nghais.  Dy- 
wedais  nas  gallwn  aros  ar  y  telerau  hyny;  ac 
wedi  dychwelyd  i'r  gwesty,  cefais  ar  ddeall 
fod  rhai  yn  gorfod  aros  chwe'  mis,  a  mwy,  cyn 
cael  un  math  o  sylw.  Felly  gwelir  fod  Llyw- 
odraethwr  y  Straits  Settlements  yn  hynod  o 
araf  yn  penderfynn  pethau.  Gan  fy  mod  yn 
bwriadu  aros  yn  yr  ynys  hyd  nes  y  cawn  lyth- 
yr  oddiwrth  gyfaill  o  New  Guinea,  ni  chwyn- 
ais;  a  phenderfynais  fyned  i  chwilio  am  waith 
yn  rhyw  le  arall.  Er  fod  llawer  allan  o  waith, 
cefais  gynyg  yn  fnan  ar  ddau  le,  sef  myned 
18 


394  O   AMGYLOH    Y    BYD. 

yn  heddgeidwad  ar  y  docks,  ychydig  o  Singa- 
pore, perthynol  i  gwnmi  agerlongau,  neu  fyn- 
ed  yn  warder  i  garchardy  drwg-weithredwyr. 
Daethym  i'r  penderfyniad  y  cymerwn  un  o'r 
ddwy  swydd,  ond  yr  oedd  yn  hynod  o  an- 
hawdd  cael  allan  pa  un  oedd  yr  oreu,  ac  nid 
oeddwn  yn  honi  y  naill  na'r  Hall,  gan  na  fedd- 
yliais  erioed  fyned  yn  heddgeidwad  na  ward- 
er. Nid  oedd  gwahaniaeth  yn  y  cynog  yn 
y  ddau  le ;  a  cban  i  mi  gael  ar  ddeall  f od  yn 
haws  ymadael  o'r  carchar  ar  ol  blino  ar  y 
swydd,  meddyliais  am  gymeryd  bono.  Fel 
heddgeidwad,  buasai  raid  i  mi  edrych  ar  ol 
llwytho  a  dadlwytho  y  llongau,  a  chadw  draw 
y  drwg-weithredwyr.  Pa  fodd  bynag,  men- 
trais  fyned  yn  warder  i'r  carchar ;  ond  y  diwr- 
nod  cyntaf,  edifarheais  yn  fawr  o  herwydd  i 
mi  wrthod  y  He  arall.  Yr  oedd  y  profiad  a 
gefais  fel  warder  yn  Singapore  'prison  y  diwr- 
nod  cyntaf,  yn  fwy  dihoenus  na'rdiwrnod  y 
gweithiais  yn  y  mor.  Wei,  bum  yno  am  dros 
bum  mis,  a  dyna  yr  amser  rhyfeddaf  a  dreul- 
iais  erioed.  Hen  filwr  oedd  yr  arolygydd,  tra 
adnabyddus  yn  yr  holl  gylchoedd,  sef  Major 
Gray,  cefnder  Lord  Gray.  Milwr  hefyd  oedd 
y  pen-gwarcheidwad,  neu  warder,  o'r  enw 
Mitchal.  Yr  oedd  pump  eraill  wedi  eu  han- 
f on  o  Loegr,  a  rhyw  swyddogion  milwrol  oedd- 


STRAITS    SETTLEMENTS.  395 

ynt  oil  ond  tri  o^ddynion  gwladaidd.  Hodge 
a  Blackshow  oedd  enwau  y  ddau  gyfaill  oedd- 
ynt  yn  ddynion  cyffredin  fel  fy  hunan.  Yr 
oedd  y  lleill  yn  perthyn  i'r  74  Highlanders, 
sef  y  gatrawd  oedd  ar  y  pryd  yn  Singapore. 
Yr  oeddym  oil  yn  bwyta  yn  y  carchar,  ond  yr 
oedd  yn  rhaid  i  ni  ein  tri  gysgu  mewn  adeilad 
mawr,  y  drws  nesaf  i  Grartref  y  Morwyr,  ac 
agos  gymaint  a  hwnw,  lie  bydd  weithiau  o  100 
i  200  yn  aros.  Nid  oedd  ond  pump  o  honoin  ni 
yn  y  ty  mawr  hwnw,  sef  tri  warder  a  dau 
'police  inspectors.  Teimlais  yn  anarferol  o 
ninedig  am  y  dyddiau  cyntaf ;  ac  ni  oddefid  i 
ni  siarad  a'n  gilydd,  tra  mewn  gwasanaeth  yn 
y  carchar.  Cynefinais  a'r  gwaith  yn  y  cyfam- 
ser,  ond  nid  oeddwn  yn  horn  y  lie  o  gwbl.  Yr 
oedd  yn  y  carchar  rhwng  800  a  900  o  ddrwg- 
weithredwyr ;  ac  yn  eu  plith  yr  oedd  o  40  i  60 
o  Ewropeaid,  a  thri  o  honynt  yn  Gymry,  o 
Ogledd  Cymru.  Cawsant  chwe'  mis  o  gar- 
chariad  am  wrthod  gwneyd  eu  gwaith,  fel  mor 
wyr  ar  y  cefnfor.  Yr  oeddwn  i  yn  gwarchod 
dros  y  rhai  yr  oedd  eu  carchariad  am  lai  na 
chwe'  mis,  sef  brodorion  yr  ynys,  Chineaid  a 
brodorion  India,  sef  254  mewn  rhifedi,  yn 
cael  eu  cosbi  am  ladrata.  Yr  oedd  yno  dros 
500.  o  Chineaid,  200  o  Malays,  a'r  gweddill  yn 
frodorion  India.     Cefais  arferiad  da  i  ddysgu 


396  O   A&GYLCS   Y   BYD. 

ieitboedd  tra  yno.  Ar  y  4ydd  o  Mebefin, 
rhoddais  i  a  Mr.  Hodge  fis  o  rybudd  ein  bod 
am  ymadael,  a  derbyniodd  Major  Gray  em 
bymddiswyddiad . 

Cynwysa  y  Straits  Settlements  ynysoedd 
Singapore,  Penang,  Malaca  a  Province  Welles- 
ly.  Hefyd  partb  o'r  prif  dir,  Laroot,  Perack, 
a'r  amgylchoedd,  yn  cynwys  234  o  filldiroedd 
ysgwar.  Singapore  sydd  ynys  27  milldir  o 
byd  a  14  o  led,  yn  cynwys  275  o  filldiroedd 
ysgwar,  yn  cael  ei  gwabanu  o.ddiwrtb  y  prif 
dir  gan  gulf  or  tri  cbwarter  milldir  o  led ;  ac 
mewn  rbai  manau  nidyw  ei  led  ond  cbwarter 
milldir.  Cynwysa  poblogaetb  yr  ynys,  Ew- 
ropeaid,  1,000  ;  Malays,  20,000  ;  Cbineaid,  55,- 
000,  a  14,000  o  frodorion  India,  Gwelir  mai 
y  Cbineaid  yw  y  prif  bobl.  Cafodd  y  Cad. 
U.  S.  Grant  a'i  gwmni  dderbyniad  gwresog 
yno,  ac  ymwelsant  a'r  Ueoedd  goreu.  Gan 
nad  yw  ond  1°  l7r  i'r  gogledd  o'r  cyhydedd  y 
mae  ynlle  cynyrcbiol,  a'r  coedydd  yn  eugwisg- 
oedd  gwyrddion  drwy  y  flwyddyn,  a  golwg 
ddymunol  ar  y  meusydd  a'r  gerddi,  yn  llawn 
ffrwytbau  a  cbynyrcbiou  o  wabanol  fatbau. 
Mae  yn  baf  poetb  yn  Singapore  drwy  y 
flwyddyn,  ond  er  byny,  nid  ydyw  can  boetbed 
a'r  amser  poetbaf  yn  y  Talaetbau  Unedig ;  ac 
mae  awelon  oeraidd  o'r  mor  yn  gwneyd  y  nos 


STRAITS    SETTLEMENTS.  397 

yn  dra  dymunol.  Fel  ag  yn  India,  Ewropeaid, 
sydd  mewn  swyddi  uchel  yn  Singapore ;  ac 
maent  mewn  byd  da,  yn  cymeryd  eu  hamser 
yn  esmwyth.  Mae  tri  o  Gymry  yn  eu  plitb, 
sef  Mr.  Evans,  dilledydd,  Mr.  D.  Davies,  sail 
maker,  ac  yn  olaf,  nid  y  lleiaf,  J.  D.  Vaughan, 
Ysw.,  cyfreithiwr.  Mae  ef  yn  mhob  peth  yn 
un  o'r  rhai  mwyaf  blaenllaw  a  dylanwadol. 
Nid  ydyw  yn  hollol  hyddysg  yn  yr  iaith  Gym- 
raeg.  Dynion  o  Merthyr  Tydfil  yw  Evans  a 
Davies.  Mae  Singapore  yn  cynyddu.  a  11a wer 
o  adeiladu  yn  myned  yn  mlaen ;  a  chredir  y 
daw  y  wlad  yn  y  cylchoedd  hyny  yn  lie  pwys- 
ig  cyn  hir,  mewn  te,  coni  a  mwnau,  gan  fod  y 
Maraja  of  Johore  yn  agor  ei  wlad  i  fasnach  a 
thrafnidiaeth. 


398  O    AMGYLOH   Y   BYD. 


PENNOD    XIII. 


Mordaith  o  Singapore  i  Hong  Kong — Marwol- 
aeth  im  <?V  teiihwyr — Golygfeydd  hynod — 
Olanio  yn  Hong  Kong — Merched yn  rhwyfo 
cychod — Absenoldeb  anifeUiaid,  a  dynionyn 
gwneyd  eu  gwaith — Hynodion  yr  amgylch- 
oedd — Gael  fy  newis  i  fyned  i  arolygu 
gwaith  yn  Amoy — Dull  hynod  y  Ohineaid  i 
fyw  a  rnarw — Maintioli  y  wlad—  Ynys 
Formosa — Cyfarfod  a  Ohymry — Helyntion 
y  wlad —  Yr  hinsawdd  c&c,  <&c. 

Daeth  y  llythyr  oddiwrth  fy  nghyfaill  o 
New  Guinea  i  law,  ond  yr  oedd  y  newyddion 
yn  hollol  anffafriol ;  ac  felly  rhoddais  heibio  y 
cynllun  i  fyned  yno  ;  yna  penderfynais  fyned  i 
Hong  Kong.  Cawsoni  f ordaith  hyfryd  o  Sing- 
apore i  Hong  Kong ;  ac  yr  oedd  y  Cadben  Ross 
yn  gwneyd  ei  hun  mor  ddedwydd  ag  y  gallai 
er  cael  y  teithwyr  oil  felly  hefyd.  Aethom 
heibio  i  lawer  o  ynysoedd  yn  y  mor.  Dengys 
y  nif er  mawr  o  agerlongau  a  gyf arfuasom  ar  y 
daith,  fod  llawer  o  fasnachu  a  morio  y  ffordd 
hono.  Ar  y  trydydd  diwrnod  allan  yn  y  mor, 
gwelais  ryw  fath  o  aderyn  yn  ymgodi  i'r  en- 
trych  o  ben  blaen  yr  agerlong ;  ac  yr  oedd 
papyr  i'w  weled  yn  amlwg  yn  hongian  oddi- 


MORDAITH    I    HONG    KONG.  399 

wrth  ei  droed.  Cyfeiriais  sylw  y  cadhen  ato ; 
ac  aethom  yn  mlaen,  er  cael  allan  beth  oedd, 
a'r  achos  o  hono.  Cawsom  ar  ddeall  mai 
Chinead  cyfoethog  oedd  wedi  cael  ei  daraw 
yn  glaf  o'r  colic ;  a  darf u  i'w  gyfeillion  a'i 
berthynasau  oeddynt  gydag  ef ,  benderfynu  an- 
fon  siaredydd  (parrot )  i  gario  llythyr  i'w 
berthynasau  yn  Singapore,  yn  cynwys  y  new- 
ydd  galarus !  Eithr  nid  wyf  yn  gwybod  a 
lwyddodd  y  pa/rrot  i  gario  y  newydd  i'rpellder 
o  450  o  filldiroedd.  Hyny  oedd  ei  bellder  ar 
y  pryd  o  Singapore ;  ond  pa  fodd  bynag,  aeth 
yr  aderyn  yn  ol  yn  yr  iawn  gyfeiriad,  ar  ol 
ehedeg  yn  ddigon  uchel  i  gael  cychwyniad  da. 
Yr  oedd  yr  holl  Chiueaid  yn  sicr  y  cyrhaeddai 
y  pan' rot  ben  ei  daith  yn  llwyddianus,  ac  yr 
oedd  y  cad  ben  yr  un  farn  hefyd.  Beth  bynag 
am  hyny,  yn  mhen  24  o  oriau,  ehedodd  bywyd 
y  Chinead  ymaith,  ond  fe  allai  mai  i  ryw  gyf- 
eiriad gwahanol  i'r  aderyn  yr  aeth.  Wei,  bu 
y  Chinead  farw  ar  y  mor,  a  chan  fod  yn  ar 
f  eriad  gan  y  Chineaid  gyrchu  cyrff  eu  cydwlad- 
wyr  adref  i'w  claddu  mewn  bedd,  a  chan  fod 
y  cadben  wedi  gorchymyn  i'w  gladdu  yn  y 
mor,  yn  ol  yr  arferiad  cyftredin,  yr  oedd  y 
Chineaid  mewn  ofn  a  dychryn  mawr.  Ond  o 
herwydd  fod  ganddynt  ddigon  o  arian,  buont 
yn  llwyddianus  i  gael  y  cadben  i  wneyd  arch 


400  0    AMGYLOH    Y    BYD. 

i'r  marw,  i'w  gludo  i'r  Ian.  Gwnaed  arch,  a 
rhoddwyd  y  corff  ynddi,  gyda  digonedd  o  bob 
math  o  ymborth  maethlon,  megys  reis,  teisenau 
a  seigiau  breision,  yn  ol  arferiad  y  Chineaid. 
Ar  ol  cau  yr  arch  i  fyny,  rhwymwyd  hi  wrth 
ochr  y  llong  i'w  chario  i  ben  y  fordaith. 

Oddeutu  pump  o'r  gloch  prydnawn  y  pum- 
ed  dydd  allan,  canfyddasom  ryw  wrthrych  yn 
y  mor  a  ymddangosai  fel  cwch  agored,  gyda 
thri  neu  bedwar  o  ddynion  ynddo.  Gran  fod 
agerlong  wedi  colli  yn  ddiweddar  yn  y  cyf- 
eiriad  hwnw,  meddyliodd  ein  cadben  y  gall- 
asai  rhai  o'r  dwylaw  fod  mewn  cwch,  yn  cael 
eu  lluchio  ar  frigau  y  tonau,  ac  aeth  allan  o'i 
lwybr  mewn  tref n  i  ddeall  beth  oedd  y  gwrth- 
rych  a  ymddangosai  mor  hynod ;  a  chan  fod 
y  nos  yn  ein  dal  a'r  tywyllwch  yn  casglu  o'n 
hamgylch,  bu  raid  i  ni  fyned  yn  agos  ato  cyn 
deall  beth  ydoedd.  Yr  oedd  ein  siomedigaeth 
yn  fawr  ar  ol  myned  mor  bell  o'n  llwybr,  pan 
welsom  mai  coeden  enf  awr  ar  lun  cwch  ydoedd, 
a'r  cangenau  toredig  yn  ymddangos  yn  y  pell- 
der  fel  cynifer  o  bersonau  !  Mae  y  dychym- 
yg  a'r  dysgwyliad  yn  ami  yn  creu  ffug  ddel* 
weddan  o  flaen  y  meddwl ;  fel  y  bydd  ofnau 
plant  by  chain  a  mawrion,  yn  troi  pob  careg  a 
thwmpath  yn  y  nos  yn  fwgan  atgas  ! 

Cyfeiriasom  ein  hagerlong  i  ysgogi  yn  yr 


M0RDA1TH   I   HONG    KONG.  401 

iawn  ffordd  am  Hong  Kong  ;  ac  yr  oedd  y  tyw- 
ydd  yn  dyfod  yn  f wy  dynmnol  a  hyfryd  nag 
y  bu  er's  amser.  Yr  oedd  yr  oerni  yn  dra  dy- 
nmnol, ar  ol  y  poethder  eithafol  a  ddyoddef- 
asom  dros  dalm  o  amser.  Denwyd  ein  sylw 
yn  arbenig  gan  nifer  mawr  o  ynysoedd  by  ch- 
ain, noethlwm,  oeddynt  yn  neidio  i'r  golwg  yn 
dra  mynych,  oddiamgylch  y  rhai  yr  oedd 
nifer  mawr  o  gychod  pysgota  ;  ac  yn  mlaen  y 
moriasom  drwy  wahanol  olygfeydd,  fel  erbyn 
tri  o'r  gloch  y  seithfed  dydd,  yr  oeddym  wedi 
angori  yn  Hong  Kong,  yn  mysg  nifer  mawr  o 
longau  ac  agerlongau.  Yn  ddiatreg  daeth  llu 
anferth  o  gychod  mawrion,  a  elwir  sanpans, 
yn  cael  eu  rhwyfo  gan  ferched,  o'n  hamgylch  ; 
ac  mae  y  merched  hyny  yn  gwneyd  eu  gwaith 
yn  gyfartal  i'r  goreu  o'r  dynion.  Mae  y  cych- 
od  hyny  yn  fwy  na'r  rhai  welir  yn  Ewrop  ;  ac 
mae  llian  wedi  ei  osod  ar  y  pen  ol  i  gadw 
dryghin  draw.  Mae  teuluoedd  yn  byw  yn 
barhaus  yn  y  rhai  hyny — y  gwr,  y  wraig  a'r 
plant  oil  yn  cydweithredu  am  ei  bywiolaeth. 
Aethom  i'r  Ian  yn  un  o'r  badau  hyny. 

Nid  oedd  genyf  un  drychfeddwl  yn  mha  le 
i  aros  yn  Hong  Kong ;  ac  mewn  gwirionedd, 
nid  oes  ond  ychydig  o  leoedd  i'w  dewis. 
Cyfrifir  Hong  Kong  Hotel  yn  first  class — pris, 
$3  a  $    y  dydd  ;  State  Hotel,  yn  Queen's  Road, 


402  O    AMGYLCH    T    BYD. 

$2  a  $2  50  y  dydd  ;  ond  cefais  fod  y  lemper- 
ance  Hotel  ychydig  yn  rliatach  ;  ac  o  herwydd 
hyny  arosais  yn  hono.  Md  oedd  dim  i'w  gan- 
mol  ynddi,  ac  yr  oedd  gwr  y  ty  ar  ei  spri  bob 
dydd.  Bhaid  dweyd,  pa  fodd  bynag,  fod  yao 
lyfrgell  dda,  ac  ynddi  y  gwelais  newyddiadurr- 
on  Americanaidd,  oeddynt  ar  y  pryd  yn  dra 
dyeithr  i  mi.  Wei,  y  peth  sydd  yn  taro  dyn 
o  Ewrop  gyda  hynodrwydd  mawr,  mor  fuan 
ag  y  daw  i  ddinasoedd  China,  yw  absenoldeb 
ceffylau  a  cherbydau.  Pefnyddir  cadeiriau  i 
gario  pobl  ar  hyd  yr  heolydd,  a  cherir  y  dyn 
trymaf  gan  ddau  Chinead  ar  hyd  heolydd 
sythion  Hong  Kong,  am  o  10  i  20  cent  yr  awr. 
Yn  mhob  gwaith,  a  chyda  phob  peth  a  ddygir 
yn  mlaen,  nerth  neu  allu  dynol  a  ddefnyddir  i 
wneyd  y  caledwaith  trymaf.  Maent  fel  pe 
buasent  wedi  hollol  ymwrthod  a  phob  llafur 
drwy  beirianau  neu  nerth  ceffylau,  ac  ni  cheir 
dim  ond  gwaith  Haw,  drwy  nerth  braich  ac 
ypgwydd  fac  mae  y  rheilffordd  a  adeiladwyd 
o  Shanghai  gan  gwmni  Seisonig,  wedi  ei 
phrynu  gan  awdurdodau  China,  y  rhai  a  god- 
asant  y  cledrau,  ac  a  wnaethant  yr  holl  ffordd 
yn  gydwastad  a'r  llawr,  ar  ol  talu  pob  ceiniog 
am  dani !  Cymerasant  y  cerbydau,  y  cledrau 
a'r  peirianau,  a  thaflasant  y  cwbl  yn  bendram- 
wnwgl  i'r  pydew.     Dywedant  y  bydd  i'r  fath 


HONG    KONG.  403 

welliantau  ag  ydyw  rheilfryrdd,  ysbeilio  y  bobl 
o'r  llafur  y  bwriadwyd  iddynt  ei  gyflawni 
mewn  trefn  i  enill  eu  cynaliaeth  ! 

Daeth  trefedigaeth  Hong  Kong,  sef  ynys 
ddrylliog  a  clireigiog,  a  alwyd  gan  y  Portu- 
geaid  yn  Ladrones  (neu  Ynys  y  Lladron,  am 
iddynt  gael  y  brodorion  yn  yr  amseroedd  bor- 
euaf  yn  nodedig  o  ladronllyd),  i  feddiant 
Prydain  yn  Awst,  1842  ;  a  Koolong,  sef  rhan 
fechan  o  dir  ar  yr  ochr  arall  i'r  angorfa, '  yn 
1861.  Mae  Ynys  Ladrones — yn  awr  Victoria 
Island — ar  yr  hon  y  saif  dinas  Hong  Kong,  yn 
un-rnilldir-ar-ddeg  o  hyd,  ac  o  ddwy  i  bump  o 
led.  Mae  y  mynydd  uchaf  ar  yr  ynys  yn 
1,809  o  droedfeddi  uwchlaw  arwynebedd  y 
mor,  ac  amgylchir  ef  yn  fynych  gan  niwl,  fel 
na  bydd  modd  gweled  y  flag-staff  a'r  arwydd- 
ion  ar  ei  gopa.  Cyfrifir  fod  poblogaeth  Hong 
Kong  tua  200,000,  o'r  rhai  y  mae  7,000  yn 
Ewropeaid  ac  Americaniaid,  yn  cynwys  1,000 
o  fllwyr,  am  wasanaeth  y  rhai  y  telir  20,000  o 
bunau  yn  flynyddol  i  Loegr.  Yr  Anrh.  John 
Pope  Hennessey,  Gwyddel  gwladgarol,  oedd 
Llywodraethwr  y  Drefedigaeth,  a  derbyniai 
gynog  o  £5,000  yn  y  flwyddyn,  ond  mae  y 
swni  erbyn  hyn  wedi  ei  godi  i  £6,000.  Yn 
ystod  fy  arosiad  yn  Hong  Kong,  ymwelais  a 
Koolong,  Happy  Valley,  y  Gerddi,  a  phob  lie 


404  O   AMGYLOH   Y   BYD. 

arall  yn  y  eylchoedd  allaswn  feddwl  oedd  o 
ddyddordeb.  Cwm  bychan  nodedig  o  bryd- 
ferth,  ac  yn  cael  ei  drin  fel  gardd,  yw  yr 
Happy  Valley  ;  ond  am  y  Gerddi,  y  rhai  yd- 
ynt  ar  lechwedd  bryn  uwchlaw  Ty  y  Llyw- 
odraeth,  nis  gallaf  gofio  am  ddim  gwerth  ei 
grybwyll  yn  perthyn  iddynt,  er  fod  gan  yr 
Hong-Kongiaid  feddwl  mawr  o  honynt. 
Chwareua  y  seindorf  filwrol  yno  dair  noson  o 
bob  wythnos,  ac  ar  yr  adegau  hyny  goleuir  y 
gerddi  gyda  Chinese  lanterns;  ac  os  bydd  y 
tywydd  yn  ffafriol,  ymgynulla  tyrfaoedd 
mawrion  o  bob  gradd  a  lliw  yno. 

Yn  ystod  y  tair  wythnos  yr  arosais  yn 
Hong  Kong  a'r  amgylchoedd,  ymddangosodd. 
yraofyniad  yn  y  newyddiaduron,  am  Clerk  of 
Worlcs,  i  fyned  i  fyny  i  Amoy,  China,  i  arolygu 
gwaith  oedd  ar  gael  ei  ddechreu  yno ;  ac  am 
fynylion  pellach  cyfeirid  at  Mri.  Wilson  <fc 
Bird,  Architects  and  Engi/ne&rsy  Hong  Kong. 
Aethym  i'w  gweled,  ac  ar  ol  ychydig  ddyddiau 
cefais  fy  mod  wedi  fy  newis  ganddynt  i'r 
gwaith,  allan  o  nif er  mawr  o  ymgeiswyr ;  ac  ar 
ol  ffarwelio  a'r  cyfaill  Hodge,  yr  hwn  oedd 
wedi  agor  masnach  iddo  ei  hun,  aethym  ar 
fwrdd  yr  agerlong  Douglas,  i  fyned  i'r  He 
hwnw  at  y  gwaith  crybwylledig.  Mae  yr 
olwg  ar  y  ddinas  oddiar  y  hay  ryw  beth  yn 


MORDAITH    I    AMOY.  405 

debyg  i  Antananarino,  Madagascar — yr  adeil- 
adau  yn  ymgodi  y  naill  uwchlaw  y  Hall.  Yn 
agos  atom  yr  oedd  un  o  agerlongau  San  Fran- 
cisco, yr  hon  oedd  y  fwyaf  o  lawer  yn  y  bay. 
Yr  un  amser,  cychwynai  y  French  mail  i 
Shanghai,  a  chadwasom  yn  agos  ati  trwy  y 
Ly-ee  moon  Pass,  yr  hwn  sydd  tua  haner  mill- 
dir  o  led,  a'r  cilfachau  ar  y  ddwy  ochr  yn  cael 
eu  gwrteithio  yn  rhagorol  gan  y  Chineaid.  Yn 
awr  ac  eilwaith,  ceid  golwg  ar  chwarelau  ith- 
faen  rhagorol ;  a  gallaf  ddweyd  mai  lie  da  y  w 
China  am  geryg  at  adeiladu.  Wedi  pasio 
drwy  y  fynedfa,  ymadawsom  a'r  agerlong 
Ffrengig,  gan  gyfeirio  tua  Swatow.  Pan  god  - 
ais  y  boreu  canlynol,  canfyddwn  fynyddau 
noethlwm  yr  olwg  arnynt  ar  y  chwith,  ond 
wrth  ddynesu  atynt,  ymddangosai  fod  John 
Chinaman  yn  gallu  gwneyd  defnydd  o  amryw 
lanerchau  ar  hyd-ddynt,  ac  yn  y  cilfachau  is- 
elaf  gwelid  siwgr,  reis,  a  phethau  eraill  yn 
tyfu  yn  olygus  lawn.  Yn  mhen  awr  a  haner 
wedi  cyraedd  genau  yr  afon  lydan,  angorasant 
o  flaen  tref  Swatow,  lie  isel  ar  ein  deheu,  heb 
ddim  neillduol  yr  olwg  arno,  ond  y  lluosog- 
rwydd  o  dai  by  chain.  Yr  ochr  arall  i'r  afon, 
cartrefa  yr  Ewropeaid  a'r  Americaniaid. 
Aethym  i'r  Ian  yn  Swatow,  a  llogais  arwein- 
ydd  i  ddangos  i  mi  y  parthau  rhyfeddaf.     Yn 


406  O    AMGYLOH    Y    BYD. 

union  ar  ol  glanio,  deuir  at  fasnachdai  Ew- 
ropeaidd,  ond  aethym  heibio  y  rhai  hyny  i'r 
rhan  Chineaidd  o'r  dref,  tr wy  ystrydoedd 
saith  neu  wyth  troedfedd  o  led,  ac  wedi  haner 
eu  toi.  Cyfarfyddid  yn  barhaus  a'r  trigolion 
gyda'u  beichiau,  a  dylynid  fi  gan  dri  neu  bed  war 
o  gardotwyr.  Yr  oedd  rhyw  beth  iV  werthu 
ar  bob  Haw ;  ac  yr  oedd  pob  twll  mor  llawn 
o  dd}^nolryw  fel  mai  rhaid  oedd  defnyddio  y 
penelin  i  weithiofy  ffordd  drwyddynt.  Weith 
iau,  byddwn  yn  sathru  ar  droed  ci  neu  fochyn, 
a  mawr  y  drafferth  cadw  i  f yny  a'r  arweinydd. 
A  chan  fod  yr  ystrydoedd  yn  myned  yn  fwy 
culion,  budron,  a  drewllyd,  gorchyniynais  fy 
nghynieryd  yn  ol  y  ffordd  gyntaf,  threuliais  y 
gweddill  o'r  dydd  ar  fwrdd  y  Douglas. 

Tuag  wyth  o'r  gloch  yn  yr  hwyr,  cychwyn- 
wyd  tuag  Amoy,  a  chyraeddwyd  yno  yn 
mhen  deuddeng  awr.  Yr  oedd  yn  y  porthladd 
pan  gyrhaeddasom,  bedair  o  agerlongau  a 
phymtheg  o  hwyl-longau.  Mae  y  fynedfa  i'r 
He  yn  dra  thebyg  i'r  eiddo  Swatow — tref  Amoy 
ar  y  dde,  a  Koolongsoe,  sef  ynys  lie  y  trigiana 
yr  Ewropeaid,  gyferbyn.  Nid  oedd  dim  wedi 
ei  ddarparu  ar  fy  nghyfer,  a  chan  nad  oedd 
neb  o'r  Ewropeaid  yn  cadw  byrddwyr,  am  bris 
yn  y  byd,  cefais  gryn  drafferth  i  wneyd  cartref . 
Grwneir  yr  Ewropeaid— tua  dau  gantohonynt 


YN    CHINA.  407 

mewn  nifer — i  fyny  o  drafnoddwyr,  pilots, 
masnachwyr,  swyddogion  cyllidol,  neu  rai 
mewn  swyddau  enillgar  eraill,  ac  maent  oil  o'r 
bron  yn  byw  yn  gysurus  gyda'u  teuluoedd, 
mewn  aneddau  helaeth  a  gwychion,  ac  heb 
angen  neb  arall  yn  eu  teuluoedd.  Felly  nid 
oedd  dim  i'w  wneyd  ond  rhentu  yr  unig  dy 
oedd  i'w  gael  yn  Koolongee,  yr  hwn  oedd 
yn  cynwys  wyth  o  ystaf elloedd.  Prynais  wely 
mawr  er  mwyn  iddo  lanw  tipyn  ar  y  ty ; 
hefyd  esmwythfainc,  haner  dwsin  o  gadeiriau, 
a  dau  fwrdd ;  a  chan  fy  mod  tra  yn  Singapore 
a  Hong  Kong,  wedi  cael  paentio  ar  raddfa 
helaeth  tua  dwsin  o  luniau  oedd  genyf  o'm 
perthynsau  a'm  cyfeillion,  a  rhwng  pob  peth — 
baggage  ac  oil — llwyddais  i  lanw  tin  o'r  wyth 
ystafell,  a  dim  ond  un.  Felly,  gyda'r  eithriad 
o  ychydig  daclau  at  goginio,  yr  oedd  saith  o 
ystafelloedd  fy  nhy  yn  weigion. 

Y  pwnc  nesaf  oedd  cael  bachgen  i  goginio 
fy  ymborth,  a  chyda  hyny  ni  chefais  nemawr 
drafferth.  Ond  mae  y  bechgyn  hyny  wedi  eu 
dyfetha  gan  yr  Ewropeaid  cyfoethog,  fel  nad 
oes  modd  cael  gan  un  o  honont  wneyd  dim 
ond  ei  waith  arbenig  ei  hun.  Yr  oedd  fy 
nghogydd  yn  rhy  falch  i  gario  dwfr,  glanhau 
esgidiau,  na  dim  o'r  fath.  Ni  wnai  ddim  ond 
coginio,  a  gorfu  i  mi  logi  un  arall  i  lanhau  y 


408  <  O    AMGYLCII   Y   BYD. 

ty,  gwneyd  y  gwely,  glanhau  esgidiau,  <fcc. 
Yn  mhen  ycliydig  ddyddiau,  gwrthododd 
hwnw  eto  gario  dwfr,  er  fod  digonedd  o  hono 
i'w  gael  mewn  ifynon  tuag  ugain  Hath,  o  bell- 
der.  Tybiais  eu  bod  yn  cymeryd  mantais  ar- 
naf,  ac  anfonais  y  ddau  i  ifwrdd  yn  union- 
gyrchol ;  eithr  hysbyswyd  fi  gan  yr  Ewropeaid 
mai  ofer  ymresymu  a  hwynt,  na  wnaent  ddim 
yn  wahanol.  Gan  hyny  llogais  dri  o  ddynion 
mewn  oed  i  wasanaethu  arnaf,  ac  yr  oeddwn 
o  angenrheidrwydd  yn  teimlo  yn  chwyddedig 
iawn,  pan  yn  gorwedd  ar  fy  esrnwythfainc  yn 
y  lie  ffasiynol  hwnw,  gy^a  thri  o  weision  wrth 
law  yn  barhaus. 

Yn  nesaf,  yr  oedd  yn  rhaid  cael  cwch,  neu 
sanpa?i,  fel  y  gelwir  ef  (tua  12  troedfedd  o 
hyd)  i  groesi  yn  ol  ac  yn  mlaen  i  Amoy,  lie 
yr  oedd  y  gwaith ;  a  thrwy  fod  yn  rhaid  croesi 
bump  neu  chwe'  gwaith  yn  y  dydd,  y  ffordd 
rataf  oedd  llogi  sa/npan  yn  hollol  at  fy  ngwas- 
anaeth,  am  swm  penodol  y  mis.  Felly,  rhwng 
pob  peth,  gwelir  fod  dechreu  byw  yno  yn  gryn 
anturiaeth.  Cymerai  i  mi  tuag  ugain  mynyd 
o  amser  i  groesi  y  bau,  yn  nyfroedd  yr  hwn  y 
gwelir  yn  ami  white  poi'poises  yn  chwareu.  Ar 
y  flrynt,  y  mae  amryw  o  fasnachdai  Ewrop. 
eaidd ;  a  dyna  y  lie  yr  oedd  fy  ngwaith  i  fod, 
sef  arolygu  y  Chineaid  wrth  adeiladu  sea  wall, 
ariandy  mawr,  &c. 


YN    CHINA.  409 

Un  o'r  dyddiau  pwysicaf  yn  nghorfl:  yr  holl 
flwyddyn  yn  y  parthau  hyny  a  thrwy  holl  ym- 
erodraeth  China,  ydyw  Chwefror  y  IV eg,  a'r 
diwrnod  hwnw  cyflogais  arweinydd  i  fy  nghy- 
meryd  drwy  ddinas  Amoy,  i  weled  y  pethau 
rhyfedd  y  sonia  y  Chineaid  gymaint  am  dan- 
ynt.  Y  lie  cyntaf  yr  aethym  iddo  oedd  math 
o  deml  eu  duw  Josh,  a  elwir  Josh  House,  wedi 
ei  osod  ar  yr  heol,  oddeutu  chwe'  throedfedd 
oddiwrth  y  ddaear,  fel  y  gellid  cerdded  dano. 
Mesurai  o  25  i  30  troedfedd  o  hyd,  a  thuag  8 
troedfedd  o  led,  neu  lawn  led  yr  heol.  Yr 
oedd  y  deml  wedi  ei  haddnrno  drwy  ei  goreuro 
oddifewn  ac  allan,  ac  yr  oedd  yr  eilun  dduw 
Josh  a  golwg  ardderchog  arno,  wedi  ei  am. 
gylchu  a  phob  addurniadau.  Wedi  cerdded 
tna  deugain  Hath  i  fyny  yr  heol,  daethym  at 
deml  arall  yr  un  mor  hardd,  os  nad  harddach. 
Deallais  fod  y  rhai  hyny  i'w  cael  yn  yrunpell- 
der  oddiwrth  eu  gilydd  drwy  yr  holl  ddinas, 
os  byddai  yr  heolydd  yn  ddigon  Uydain.  Dan 
yr  amgylchiadau  hyny  mewn  lleoedd  culion, 
darperir  lie  i  Josh  yn  yr  ystordai ;  ond  yr  oedd 
yn  rhaid  iddynt  fod  yr  un  bellder  y  naill  oddi- 
wrth y  Hall. 

Deallais  yn  f'uan  mai  am  8  o'r  gloch  yn  yr 
hwyr  y  gwelid  y  rhyfeddodau  mwyaf ;  ac  yr 
oedd  yr  holl  heolydd  yn  llawnion  o  edrych- 
18* 


410  O    AilOYLOH    i    BYD. 

wyr,  a  cherddoriaeth  offerynol  i'w  glywed  yu 
mhob  cyfeiriad.  Oddifewni'r  ty  neu  y  deml, 
yr  oedd  offeiriad  yn  ysgrifenu  rhywbeth  ar 
bapyr  goreuredig,  yn  union  o  flaen  y  duw 
Josh.  Am  8  o'r  gloch  yn  union  neidiodd  yr 
offeiriad  ar  ei  draed,  a  thaflodd  y  papyr  melyn 
ar  yr  hwn  yr  oedd  wedi  ysgrifenu  rhywbeth, 
i  dan  oedd  newydd  ei  oleuo  ar  yr  heol.  Tafl- 
wyd  llonaid  basgedau  o  bapyrau  eraill  i'r  tan, 
ac  ar  amrantiad,  wele  luoecfd  yn  taflu  fire- 
crackers  i'r  tan,  gan  noeddio  allan  yn  uchel  ar 
haner  canu,  ac  ar  yr  un  pryd  curent  biseri 
tuniau,  a  llestri  eraill,  yn  eu  gilydd,  a  churwyd 
tabyrddau,  ehwythwyd  cyrn,  a  gwnaed  pob 
math  o  oernadau,  a  swn,  na  chlywais  ei  gyif- 
elyb  erioed  o'r  blaen,  a  gobeithio  na  chlywaf 
byth  mwy.  Rlfaid  i'r  bobl  a  drigianant  yn  y 
He  fyned  i'r  holl  gostau  i  adeiladu  y  tai  hyny, 
drwy  i  bawb  gyfranu  yn  ol  eu  gallu,  tuag  at 
gael  digon  o  bob  peth  yn  y  dyfodol.  Yr  oedd- 
ynt  yn  anfon  at  yr  awdurdodau  goruchel  am 
ymborth,  a  phob  peth  arall  at  eu  hangenion 
am  flwyddyn,  megys  arian,  dill  ad,  &c.  Yr 
oedd  enwau  y  cwbl  wedi  eu  hysgrifenu  ar  y 
papyrau  a  nodwyd  yn  flaenorol,  y  rhai  a  anfon. 
wyd  i  fyny  i'r  goruwch-leoedd,  neu  i'r  nefoedd, 
yn  y  mwg,  y  tan,  a'r  gwreichion — y  bloeddio, 
yr  oernadau,  a'r  twrf  mwyaf  ofnadwy.     Ar  ol 


YN    CHINA.  411 

Kyny  codwyd  banloriau  i  fyny  yn  mhob  cyf- 
eiriad,  tua  llathen  oddiwrth  y  ddaear;  yna 
dechreuodd  y  sing  song  o  ddifrif  calon,  sef 
chwareu  y  Chineaid.  Maent  yn  cyfrif  y 
cbwareu  hwn  hefyd  fel  addoliad  pwysig  iawn, 
yr  hwn  a  gedwir  i  fyny  yn  barhaus  o'r  boreu 
hyd  y  nos.  Rhaid  i  bawb  fyddo  am  basio  ar 
yr  heol  y  ffordd  hono  ymgripio  o  dan  yr  QSgyn- 
lawr.  Mae  eu  canu  yn  hollol  annaturiol  i  mi, 
ac  ni  chlywais  lais  canu  mewngwirioneddgan 
neb  o  honynt,  yn  ol  barn  Ewropeaid  am  ganu ; 
ac  am  eu  hofferynau  cerdd,  y  mae  y  rhai  hyny 
yr  un  mor  annerbyniol  genyf,  ond  y  mae  yn  eu 
meddiant  lawer  iawn  o  amrywiaetbau  o  hon- 
ynt. Maent  oil  yn  llawn  o  felodedd  a  miv\  sig 
perseiniol  i  glustiau  y  Chineaid,  ond  i  fy 
nghlustiau  Cymreig  i,  yr  oedd  eu  swn  yn  deb- 
yg  i'r  swn  a  wna  Evan  yr  hogwr  yn  ei  weithdy 
wrtji  hogi  llifiau;  eto,  hawlirgan  y  Chineaid 
eu  bod  yn  mhell  o  ilaen  yr  Ewropeaid  fel 
cerddorion  Ueisiol  ac  offeiynol.  Maent  hwy 
yn  credu  eu  bod  yn  rhagori  cymaint  ar  bobl 
Ewrop  fel  cerddorion,  ag  yr  ydym  ninau  yn 
tybio  ein  bod  o'u  blaen  hwythau.  Maent  yn 
dra  hoff  yno  o'r  brass  band,  a  chredant  fod  yr 
Ewropeaid  yn  gallu  cbwareu  yr  offerynau 
hyny,  ond  nid  agos  cystal  ag  y  gallant  hwy. 
Dyna  fel  y  mae  chwaeth  yn  myned,  ac  felly  y 
mae  pob  math  o  fwyd  yn  cael  ei  fwyta. 


412  O   AMGYLOH   Y    BYD. 

Mae  y  Chineaid  hefyd  yn  credu  yn  gadarn 
a  diysgog  fod  eu  crefydd  hwy  yn  tra  rhagori 
ar  holl  grefyddau  y  byd,  a'i  bod  yn  hynach  o 
filoedd  o  nynyddoedd  na'r  un  grefydd  arall 
mewn  bodolaeth ;  ac  y  niae  y  ffaith  eu  bod 
hwy  yn  tybied  eu  hunain  yn  uwch,  ac  yn  f  wy 
perffaith  na  chenedloedd  eraill,  yn  eu  gwneyd 
yn  rhai  tra  anhawdd  eu  troi,  a'u  hanog  i  fab- 
wysiadu  unrhyw  grediniaeth  dramor  a  dyeithr. 
Ychydig  iawn,  iawn,  sydd  yn  cael  eu  troi  i 
gredu  Cristionogaeth  ;  ac  y  mae  pob  hanes  di- 
ragfarn  yn  proii  nad  ydyw  Cristionogaeth  yn 
cael  dylanwad  mor  effeithiol  ar  bobl  China, 
ag  a  gaf odd  Mahometaniaeth  a  Buddhistiaeth ; 
ond  gan  fod  y  cenadon  yn  well  am  ddweyd 
eu  hanes  yn  China  a  lleoedd  eraill,  ac  am  gref- 
yddau, gadawaf  y  gorchwyl  iddynt  hwy. 

Trwy  garedigrwydd  dau  foneddwr  cefais 
ryw  fath  o  bleser-deithio  gyda'r  arfordir  am  o 
leiaf  ugain  milldir,  yn  mhob  cyfeiriad  He  y 
gallai  cwch  fyned.  Gralwasom  yn  y  pentrefi 
lluosog  ar  y  glanau  ;  a  thrwy  fod  un  o'r  bon- 
eddwyr  yn  gallu  siarad  y  Chinaeg  yn  rhugl, 
cawsom  well  hwyl  gyda'r  brodorion.  Mae  y 
pentrefi  hyn  yn  amgylchoedd  Amoy  yn  lied 
agos  yn  mhob  cyfeiriad,  ac  mae  golwg  ddy- 
munol  iawn  arnynt  o  bellder.  Grwelir  tai 
bychain,  gwynion,  yn  llechu  yn  nghysgod  y 


YN    CHINA.  413 

coed,  y  rhai  sydd  yn  cael  eu  hamgylchn  gan 
erddi  a  meusydd  rice  hyd  odreon  y  mynydd- 
oedd.  Ond  fel  yr  oeddwn  yn  dysgwyl,  cefais 
fod  yr  olygfa  hardd  ar  y  pentrefi  pan  yn  y 
pellder,  yn  diflanu  wedi  dyfod  yn  agos  atynt. 
Y  peth  cyntaf  a  welir  ar  y  Ian  yn  mhob  pen- 
trcf  yw  watch  house — rhyw  fath  o  adeilad  ys- 
gwar  dau  uchder  llofft.  Yn  y  llofft  mae  twll 
digon  mawr  i  ddyn  bychan  fyned  i  mewn,  ond 
bydd  yn  rhaid  cael  ysgol  oddi  allan  i  ddringo 
iddo.  Ar  ol  i'r  gwyliwr  fyned  i  mewn,  cym- 
erir  yr  ysgol  ymaith  gan  y  trigolion,  hyd  nes 
daw  amser  y  gwyliwr  arall,  yr  hyn  sydd  i  fod 
bob  nos  a  boreu.  A  dyna  fel  y  gweithredir 
yn  mhob  pentref,  er  weithiau,  fel  y  crybwyll- 
ais,  mewn  cyraedd  galw.  Dengys  hefyd  fod  y 
Chineaid  yn  ddrwgdybus  iawn  y  naillo'rllall. 
Mae  amryw  ynysoedd  bychain  yn  amgylch- 
oedd  Amoy,  y  gallairhai  canoedd  o'r  Chineaid 
wneyd  bywoliaeth  gampus  arnynt — rhai  o 
honynt  yn  ffrwythlon  gyda  llawnder  o  ddwfr, 
&c.  Ond  y  mae  arnynt  ofn  myned  i  fyw  idd- 
ynt,  rhag  y  byddo  i'w  gelynion  ddyfod  a  llad- 
rata  pobpeth  a  llofruddio  pawb,  fel  y  dywed- 
ir  eu  bod  wedi  gwneyd  amser  yn  ol.  O  her- 
wydd  hyny  mae  yr  ynysoedd  yn  cael  llonydd 
hollol.  Dywedir  pe  byddai  i  ysbeilwyr  ym- 
weled  a  rhai  o'r  pentrefi  crybwylledig  y  bydd- 


414  O    AMGYLOH    Y    BYD. 

ai  i'r  pentrefwyr,  trwy  arwyddion,  a  thrwy  dan 
yn  y  nos,  wneyd  hyny  yn  hysbys  i'r  lioll  ben- 
trefi  am  ugain  milldir  o  gwmpas,  mewn  ychyd- 
ig  fynydau;  er  hyny  i  gyd  ymddengyseu  bod 
mewn  ofnau  parhaus. 

Gryda'r  glanau,  yn  rnhob  cyfeiriad,  yr  oedd 
gwelyau  oysters  i'w  cael ;  a  dyna  yr  unig  beth 
at  fwyta  allaf  feddwl  sydd  yn  rhatach  yn 
Amoy  na'r  un  parth  arall  o'r  byd.  Grellir 
prynu  digon  o  wystrys  i  ddigoni  haner  dwsin 
o  ddynion  barus  am  o  12  i  15  cent.  Fe  allai 
mai  un  rheswm  dros  eu  bod  yn  gallu  gwerthu 
wystrys  yn  rbzid  yn  Amoy  ydyw,  eu  bod  yn 
defnyddio  eu  cregyn  i  wneyd  math  o  sylwedd 
i  ateb  yn  lie  calch  at  adeiladu.  Trwy  yr  holl 
amgylchoedd  gwelir  man  ffwrneisiau  i  losgi  y 
cregyn  yn  mhob  pentref,  a  chyf rifir  f od  cliinam 
(canys  dyna  enw  y  sylwedd)  yn  tra  rhagori  ar 
galch  y  byd  gwareiddiedig. 

Oddimewn  i'r  pentreii  (fel  Amoy)  gwelir 
moch  a  chwn  haner  llwglyd  yr  olwg  arnynt, 
yn  myned  a  dyfod  i'r  rhan  fwyaf  o'r  tai  heb 
neb  yn  talu  sylw  iddynt.  Y  mae  rhai  pobl 
arianog  yn  y  pentrefi,  ond  ychydig  wahaniaeth 
oedd  i'w  ganfod  rhwng  eu  tai  a  thai  pobl  eraill 
o  herwydd  fod  arnynt  ofn  dwyn  sylw  y  Man. 
darines.  Pe  byddai  i'r  cyfoethogion  wneyd 
arddangosiad  o'u  cyfoeth  mewn  unrhyw  fodd, 


YN    CHINA.  415 

byddai  y  Mandarines  ynsicr  o  ddisgyn  arnynt 
a  chymeryd  y  rhan  helaethaf  oddiarnynt. 

Yn  ystod  ein  gwibdeithiau,  pan  na  fyddai 
y  mynyddoedd  yn  mhell  o'r  Ian,  elem  yn  ami 
drwy  y  meusydd  rice  gan  ddringo  i'w  penau  i 
weled  yr  ardaloedd  amgylchynol.  Yr  oedd 
rhai  llanerchi  hyfryd  i'w  gweled  yn  y  pellder, 
ond  noetblwm  iawn  yw  y  mynyddoedd  ar  y 
cyfan,  ac  am  wn  i  yn  dda  i  ddim  ond  i  gladdu 
y  meirw.  Ar  bob  llecbwedd  a  bryn,  yn  mkell 
ac  yn  agos,  nid  oes  dim  ond  beddau  i'w  cael. 
Mae  yr  oil  o'r  mynyddoedd  wedi  eu  gor- 
cbuddio  a  beddau.  Mae  yn  rhaid  i'r  Chineaid 
gael  eu  claddu  a'u  penau  i  fyny  i'r  bryn,  er 
mwyn  bod  yn  gyfleus  i  adgyfodi ;  a  dyna  yr 
achos  fod  yr  holl  feddau  ar  y  llechweddau. 
Mae  y  rhan  fwyaf  o'r  bedd-adeiladau  yn 
haner  crwn,  neu  ar  lun  pedol  ceftyl,  yn  cymer- 
yd  tua  deuddeg  troedfedd  ysgwar,  a  rhai  yn 
llawer  mwy,  ond  mae  canoedd  wedi  eu  malurio 
gan  henaint. 

Ar  yr  amser  yr  oeddwn  yno  yr  oedd  China 
yr  darparu  am  ryfel  gyda  Rwsia ;  ac  yr  oedd 
trigolion  Amoy  mewn  ofnau  parhaus.  Dy- 
wedai  papyrau  dy  ddiol  Hong  Kong  fod  triugain 
o  Ewropeaid  wedi  cael  eu  cyflogi  yn  North 
China  yn  unig,  o  dan  gyflog  o  $300  y  mis,  i 
ddysgu  y  brodorion  yn  y  dull  Ewropeaidd  o 


416  O    AMGYLCll    Y    UYD. 

ryfela.  Ellmyniaid  a  Ffrancod  oedd  y  rhai 
hyny  oil ;  ac  yrnddengys  nad  oedd  o  un  dyben 
i  Sais  nac  American  wneyd  cais  am  swyddi 
yno.  Yn  ddiweddar  daeth  llong  ryfel  Rws- 
iaidd  yn  llawn  o  filwyr  i  mewn  i  Amoy,  yr  hyn 
a  barodd  ddychryn  mawr  i'r  trigolion  trwy  yr 
hoi]  dref,  oblegid  y  twrw  oedd  yn  mhlith  y 
trigolion,  fod  Bwsia  a  China  mewn  rhyfel  eis- 
oes  ar  y  terfynau.  Ond  o  lawenydd  mawr 
iddynt,  aeth  y  troop  ship  allan  heb  wneyd  niw- 
ed  i  neb. 

Hawlia  y  Chineaid  fod  eu  gwlad,  sef  Ym- 
erodraeth  China  a'r  tiriogaethau  dibynol  ami, 
yn  mesur  3,924,627  o  filldiroedd  petryal,  ac  yn 
cynwys  poblogaeth  o  425  o  filiwnan.  Eithr 
dywed  cenadon  ac  eraill,  fod  y  cyfrifon  uchod 
yn  cynwys  tiriogaethau  a  hawliant  eu  bod  yn 
hollol  annibynol  ar  lywodraeth  China.  Felly 
nid  oes  un  math  o  sicrwydd  parth  eangder  yr 
Ymerodraeth ;  ond  y  dyb  gyffredin  gan  y  rhai 
mwyaf  adnabyddus  a  China,  yw  ei  bod  tua'r 
un  maintioli  a'r  Talaethau  Unedig  (heb 
Alaska),  a'i  phoblogaeth  yn  ychydig  dros  300 
miliwn.  Modd  bynag,  dywedir  oddiar  awd- 
urdod  swyddogol,  fod  cyfartaledd  poblogaeth 
China  wirioneddol  i'w  milldiroedd  petryal,  yn 
fwy  yn  1872  nag  eiddo  un  wlad  arall,  oddi. 
eithr  Lloegr,  a  Chymru  a  Belgium.     Dangosai 


YN    CHINA.  41  V 

y  ddeiliadeb  ddiweddaf  fod  yn  Belgium  462  o 
drigolion  i  bob  niilldir  ysgwar,  389  yn  Lloegr 
a  Chymru,  a  347  yn  China.  Yn  ol  cyfrifon 
yr  awdurdodau  cyllidol,  yr  oedd  yn  China  yn 
1872,  3,660  o  dramorwyr,  1,771  o'rrhai  ddaeth- 
ent  o  Brydain  Fawr  a'r  Werddon,  541  o'r  Tal- 
aethau  Unedig,  481  o  Germani,  a  229  o 
Ffrainc.  Trigai  2,047  o  honynt  ar  y  pryd  yn 
Shanghai,  a  308  yn  Canton ;  y  gweddill  yn 
Swatow  ac  Ainoy,  Foo-chow,  a  manau  eraill  ar 
yr  arfordir.  Dengys  yr  uchod  nad  yw  tra- 
morwyr  mor  hoff  o  China  ag  ydy  w  y  Chineaid 
o  wledydd  eraill. 

Fel  cyfandir  America,  mae  China  yn  cyn- 
wys  pob  math  o  dir  a  hinsoddau,  gan  ei  bod 
yn  ymestyu  o'r  trofanau  i  ledred  uchel  yn  y 
gogledd.  Mae  rhan  helaeth  o  honi  yn  dir 
gwastad  agored  fel  Ffrainc  a  Belgium,  rhan 
yn  gorsiog  fel  Holland,  eyfran  helaeth  yn  fyn- 
yddig  fel  Switzerland,  ac  fel  pob  gwlad  eang 
arall,  mae  rhan  fawr  o  honi  yn  ddiffaethwch 
diffi'vvyth.  Dywed  y  cenadon  ac  eraill  fod 
China  yn  rhoddi  America  ac  Awstralia  yn  y 
cysgod  o  ran  cyfoeth  mwnawl.  Yn  ol  adrodd- 
iad  swyddogol  Proff.  Austed  yn  1851,  mae 
Chiua  Ogleddol  yn  llawer  iavvn  cyfoethocach 
me\*n  glo  nag  yw  Lloegr,  a  dywed  y  cenad- 
on, fod  haiarn,  copr,  tun,  aur,  arian,  a  inetel* 
19 


418  O    AMGYLOH   Y   BYD. 

oedd  eraill  mewn  cyflawnder  mawr,  nid  yn 
unig  yn  China  Ogleddol,  eithr  hefyd  yn  y 
parthau  Deheuol  a  Gorllewinol.  Mae  cyflawn- 
der  o  farmor  a  cheryg  o  bob  natur  i'w  cael 
mewn  gwahanol  fanan;  adywedirfod  amryw  o 
ddinasoedd  mawrion  i'r  gogledd-ddwyrain  o 
Pekin  wedi  eu  toi  yn  gyfangwbl  a  llechi  o 
wahanol  liwiau — glas,  llwyd  a  choch.  Dinas 
Lu-Ku-Chian,  heb  fod  yn  mhellach  na  rhyw  30 
inilldir  o  Pekin,  yw  un  o  honynt ;  acmae  lluaws 
o  adeiladan  yn  Pekin  ei  hun  wedi  eu  toi  gyda 
llechi  Chineaidd.  Felly  dealled  chwarelwyr 
Cymreig  America  a  Chymru,  fod  John  China- 
man yn  deall  sut  i  wneyd  llechi. 

Gyda  golwg  ar  y  cyfoeth  glo  yn  China 
Ogleddol,  dywed  un  cenadwr  nad  oes  ei  gy- 
ffelyb  i'w  gael  mewn  un  wlad  arall.  Gwerthir 
y  glo,  yr  hwn  sydd  o'r  fath  oreu,  am  tua  4  cash 
(tua  4-10  o  cent)  y  bwsiel;  ac  nid  yw  y  mwn- 
wyr  byth  yn  cloddio  yn  ddyf nach  nag  y  cy 
farfyddir  a  dwfr,  gan  fod  cyflawnder  i'w  gael 
ar  y  wyneb.  Heblaw  hyn  mae  yr  holl  fanau 
cyfoethocaf  mewn  mwnau  yn  hynod  gyneus 
i'w  gweithio,  ac  i  gludo  eu  cynyrchion  i'r 
farchnad,  ar  hyd  y  camlasau  a'r  afonydd  ar- 
dderchog  ydynt  yn  fordwyol  drwy  yr  holl 
amgylchoedd.  Ond  ymddenys  y  rhaid  i'r  holl 
fwnau  hyi)  orwedd  yn  ddiddefnydd  am  oesau 


YN    CHINA.  419 

eto,  oblegid  nad  yw  y  Chineaid  yn  deall  sut 
i'w  gweithio  nemawr  yn  well  na  negroaid  can- 
olbarth  Affrica.  Yn  wir,  mor  bell  ag  yr  wyf 
yn  deal],  nid  yw  y  Chineaid  i  fyny  a'r  Zuluiaid 
am  weithio  haiarn.  Ac,  fel  yn  Madagascar, 
nid  oes  ryddid  i  dramoriaid  gael  cloddio  dim 
yn  y  wlad.  Ychydig  flynyddau  yn  ol  daeth 
mintai  o  aurgloddwyr  o  Awstralia  i  rywle  yn 
China  Ogleddol,  i  chwilio  am  aur,  a  llwydd- 
asant  yn  fuan  i  wneyd  cyflog  da.  Ond  daeth 
y  peth  yn  wybyddus  i'r  mandarin  (swyddog 
cyhoeddus  yn  China),  a  rhoed  gorchymyn  allan 
yn  gwahardd  gwerthu  dim  ymbortb  iddynt,  a 
thrwy  hyny  newynwyd  yr  Awstraliaid  allan 
o'r  wlad.  Felly  gwelir  mai  anhawdd  i'r  niwn- 
wyr  mewn  manau  eraill  beidio  gweithredu  yn 
ol  yr  hen  gyfraith,  drwy  dalu  dant  am  ddant, 
<fcc,  a'u  newynu  hwythau  allan  o'u  tiriogaethau. 
Eithr  creadur  anhawdd  iawn  ei  newynu  yw  y 
Chinead,  canys  gall  fyw  yn  galonog  ar  ym- 
borth  hollol  anaddas  i  eraill ;  ac  heblaw  hyny 
gofala  y  Chinead  am  gael  ei  fw}^dydd,  fel  pob- 
peth  arall,  o'i  wlad  ei  hun. 

Credir,  modd  bynag,  gan  luaws  fel  fy  hun- 
an,  nad  yw  y  dydd  yn  mhell  pan  y  bydd  i 
China,  fel  ei  chymydoges  Japan  syrthio  i 
mewn  i  ddull  y  byd  gwareiddiedig,  ac  y 
bydd  i'r  wlad  a'i  hadnoddau  gael  eu  diwyllio 


420  O    AMGYLOH    Y   BYD. 

er  lies  cyfliredmol  y  byd.  Er  fod  y  Chineaid 
yn  ddiweddar  wedi  gwrthod  rheilffyrdd  ac 
amryw  bethau  eraill  Ewropeaidd,  er  hyny 
inaent  yn  dod  yn  raddol  i  ddylyn  yr  Ewrope- 
aid  mewn  amryw  bethau,  megys  llongau  rhyfel, 
amddiffynfeydd,  &c.  Addysgir  y  milwyr,  hyd 
yn  nod  yn  y  partbau  mwyaf  mewnol,  yn  ol  yr 
arddull  Ewropeaidd,  ac  mae  y  masnachwyr 
Chineaidd  yn  prynu  a  gwertbu  mwy  o  nwydd- 
au  Ewropeaidd  yn  awr  nag  erioed  o'r  blaen ;  ac 
yn  dod  i  f  eddiant  o  longau  hwyliau  ac  agerlong- 
an  fel  eiddo  gwledydd  eraill.  Sefydlir  ysgol- 
ion,  ysbytdai,  <fcc,  hefyd  drwy  y  wlad,  ac  mae 
dysgedigion  Chineaidd  wrthi  yn  cyfieithu 
gweithiau  o  bob  rbyw  o  ieitboedd  Ewrop  i'r 
Chinaeg;  deuir  i'w  gwerthfawrogi  fwyfwy 
bob  blwyddyn.  Dywedir  fod  y  rhanau  mwyaf 
poblogaidd  o  China  yn  hynod  fanteisiol  i 
wneyd  rheilffyrdd  drwyddynt.  Cyfrifir  fod 
dros  20,000  o  ffyrdd  gwladol  yn  China,  a'r  rhai 
hyny  wedi  eu  gwneuthur  yn  gyffelyb  i'r  toll- 
ffyrdd  yn  Lloegr. 

Mae  y  mur  mawr  yn  un  o'r  gweithiau  mwy- 
af yn  y  byd.  Mae  yn  1,200  milldir  o  hyd,  18 
troedfedd  o  uchder,  a  digon  llydan  ar  ei  dop  i 
chwech  farchog  ar  geffylan  ochr  yn  ochr,  ac 
yn  ami  mae  math  o  dyrau  arno  yn  40  troedfedd 
o   uchder.      Md  yw  ei  hyd  a'i  fawredd    yn 


YN    CHINA.  421 

gymaint  rhyfeddod,  ag  ydyw  ei  weled  yn 
dringo  y  llechweddau  a'r  creigiau  ac  i  lawr  y 
dyffrynoedd,  &c. 

Dywedir  fod  toll  reilifyrdd  y  Talaethau 
Unedigyn  100,000  o  filldiroedd,  ac  mae  hyny 
yn  gyfartal  i'r  gweddill  o  reilffyrdd  yr  holl 
fyd  yn  nghyd  ;  ond  er  hyny  dywedodd  y  Cad.  • 
Grant  fod  cymaint  o  waith  ar  furmawr  China, 
ag  oedd  ar  holl  reilffyrdd  y  Talaethau  Uned- 
ig !  Dywed  hefyd  fod  y  pontydd  a'r  cuttings 
tu'  hwnt  i  ddim  o'r  fath  mewn  un  wlad  arall. 
Am  danaf  fy  hun,  pan  y  gwelaf  neu  y  clywaf 
am  ryw  waith  mawr  wedi  ei  wneyd  yn  China, 
bydd  fy  meddwl  yn  union  gyrchol  yn  ceisio 
dyfalu  nifer  y  gweithwyr  a'r  amser  gymer- 
asant  i'w  gyflawni.  Araf  iawn  mewn  gwaith 
o'r  fath  yr  oeddwn  i  yn  eu  cael,  tra  yn  arolygu 
y  gwaith  yn  Amoy.  Hefyd,  cefais  gyfle  cam- 
pus i  weled  hen  ddull  rhyfedd  y  Chineaid  o 
wneyd  pob  gwaith,  canys  yr  oedd  150  o  hon- 
ynt  yn  gweithio  danaf.  Yr  oeddwn  yn  gosod 
y  rhan  fwyaf  o'r  gwaith  iddynt  ar  gontract,  ac 
felly  yn  cael  mantais  i  weled  eu  dull  o  gario 
y  gwaith  yn  mlaen. 

Rhai  hynod  o  ryfedd  ydynt  gyda  phob 
gwaith,  ac  araf  iawn  gyda  phob  peth.  Yr  oedd 
yn  y  gwaith  hwn  lawer  o  geryg,  llaid,  pridd 
a  thywod.     Pa  mor  bell  bynag  y  bydd  eisiau 


422  O   AMGYLCH   Y   BYD. 

symud  y  tywod — llathen  neu  ddwy,  neu  ragor, 
cymer  John  Chinaman  ei  ddwy  fasged,  caib, 
rhaff  fechan,  a  bamboo  (  math  o  bren  pedair 
troedfedd  o  hyd  );  ac  ar  ol  crafu  y  tywod,  neu 
beth  bynag  fydd,  a'i  hoe  ( tua  thair  modfedd 
o  led  ),  i'r  basgedi,  y  rhai  a  ddaliant  tua  phed- 
air  rhawiad,  rhoddir  y  rhaff  drwy  y  dolenau, 
yna  y  bamboo  drwy  y  rhaff,  ac  felly  cario  y 
ddwy  fasged,  un  yn  mhob  pen  y  bamboo. 
Pan  fydd  eisiau  cario  careg,  rhwymir  rhaff  am 
dani,  a  chariant  hi  yr  un  modd  a'r  basgedi. 
Os  bydd  eisiau  symud  tipyn  ar  un  pen  i  gar- 
eg,  ychydig  fodfeddi,  rhoddir  rhaff  am  dani,  a 
symudir  hi  wrth  nerth  ysgwyddau.  Weithiau 
gwelir  dwsin  neu  ddau  mewn  llafur  a  lludded 
mawr  yn  symud  ceryg,  tra  y  gallai  un  gyda 
throsol  wneyd  mwy  na'r  oil,  yn  llawer  cynt  a 
mwy  didrafferth. 

Mae  rhai  ffyrdd  da  iawn  wedi  eu  gwneyd 
yn  y  cylchoedd  hyn,  a  lleoedd  eraill,  yn  nghyd 
ag  ystordai,  anedd-dai,  &c.  Cynog  y  coolies 
yw  o  8  i  15  cents  y  dydd.  Seiri  coed  o  20  i 
40  cents ;  naddwyr  ceryg,  o  20  i  30  cents  ;  ac 
maent  oil  yn  gweithio  tuag  un  ar  ddeg  o  oriau 
yn  y  dydd.  Er  mor  isel  yw  y  cynogau,  y  mae 
adeiladau  wedi'r  cwbl  yn  costio  cymaint  i'r 
perch enogion,  neu  fwy  nag  a  gy st  gweithiau 
o'r  fath  yn  San  Francisco.     Mae  hyn  i'w  bri- 


YN    CHINA.  423 

odoli  i  ddau  reswm,  sef  yn  gyntaf,  i'r  ffaith 
nad  yvv  y  Chineaid  i  fyny  a'r  byd  gwareidd- 
iedig,  nac  yn  deall  y  dull  cyflym  o  weithio. 
Nid  oes  yn  y  cylchoedd  hyny  na  berfau  olwyn- 
ion,  na  rhawiau,  na  cheibiau,  canys  basgedi  a 
ddefnyddir  gan  y  bobl.  Gwelir  felly  eu  bod 
yn  mhell  iawn  ar  ol  gydag  arfau  cyffredin  i 
weithio.  Yn  ail,  y  niae  y  Chineaid  ar  ol  gyda 
pheirianan  gwaith  o  wahanol  fathau,  fel  ag  a 
geir  mewn  gwledydd  eraill.  Nid  oes  yno 
beirianau  tan  na  melinau  Uifio,  er  fod  digon- 
edd  o  goed  rhagorol  i'w  cael  mewn  lleoedd 
hwylus.  Mae  yn  rhatach  cael  coed  llifiedig, 
ac  agos  i  bob  peth  arall,  o  wledydd  tramor, 
na'u  darparu  drwy  waith  Haw,  yn  ol  yr  hen 
drefn.  Nis  gall  oriau  hirion  o  waith  rhad  yn 
China,  fod  in  or  gynyrchiol  ac  enillgar  i'r  meis- 
tri  ag  oriau  byrion  o  waith  cyilym,  a  chyda 
pheirianau,  fel  ag  a  gyflawnir  yn  America. 
Gellir  gwneyd  mwy  o  waith,  ac  yn  rhatach, 
drwy  fedrusrwydd  yr  Americaniaid,  na  thrwy 
laf  ur  rhad  y  Chineaid. 

Er  fod  digonedd  o  geryg  adeiladu  rhagorol 
i'w  cael  yn  nghylchoedd  Amoy,  ni  chaniateir 
eu  codi  gan  ofergoeledd  y  pendefigion  ;  ac  felly 
rhaid  myned  25  o  iilldiroedd  i  ymofyn  rhai. 
Aethym  yno,  ac  erbyn  pedwar  yn  y  prydnawn 
yr  oeddwn  wedi  cyraedd  pentref  bychan,  lie 


424  0    AMOYLCH    Y    BYD. 

yr  arosais  dros  y  nos.  Dranoeth  aethym  i'r 
chwarel  oedd  ar  fynydd  gerllaw,  ac  mae  yn 
ymddangos  fod  yr  oil  o  hono  yn  ithfaen  o'r 
fath  oreu.  Yr  oedd  yno  tua  700  o  ddynion 
yn  euro  ac  yn  dobio  yma  ac  acw,  ar  benau 
cynion,  i  geisio  hollti  y  creigiau.  Ni  ddef- 
nyddiant  bylor,  er  eu  bod  yn  gwybod  am  dano 
yn  dda,  am  fod  arnynt  ofn  ;  a'r  canlyniad  yw 
fod  y  ceryg  hyn  yn  eostio  cymaint  i'r  perehen- 
ogion  ag  a  gyst  ceryg  naddedig  yn  y  Talaeth- 
au  Unedig,  er  nad  yw  y  dynion  yn  enill  ond 
o  10  i  15  cents  y  dydd.  Credaf  y  gall  fy 
nghyfaill,  Gr.  Griffiths,  Penrhyn,  California, 
werthu  ceryg  yn  rhatach  i'r  Chineaid  nag  y 
gellir  eu  gwneyd  yno.  Nid  yw  y  Chineaid 
yn  credu  mewn  gwaith  peirianau  na  dim  o'r 
fath,  og  gallant  wneyd  y  cwbl  a  Haw.  Dywed 
y  cenadon  mai  lied  debyg  ydynt  drwy  yr  holl 
ymerodraeth. 

Pobl  ryfedd  yw  y  Chineaid  gyda'u  dinas- 
oedd  fel  pob  peth  arall.  Mae  heolydd  yr  holl 
ddinasoedd  yr  ymwelais  a  hwy  yn  y  dwyrain 
yn  gulion  ;  ac  mae  yn  ymddangos  fod  yr  han- 
esydd  Tacitus  yn  credu  mewn  heolydd  culion, 
canys  cyhuddodd  Nero  o  ddyfetha  Bhufain 
drwy  wneyd  ei  hoelydd  yn  llydain  Dywedir 
mai  prif  amcan  y  dwyreinwyr  yn  Cyprus, 
Syria,  Grwlad  Canaan  &c,  oedd  gwneyd  yr  he- 


TN    CHINA.  425 

olydd  yn  ddigon  11yd  ain  i  ddau  gam  el  llwyth- 
og  basio  eu  gilydd ;  canys  nid  oedd  ganddynt 
gerbydau  i  dramwyo  drwy  yr  heolydd.  Hefyd 
y  mae  heolydd  dinasoedd  India  yn  gulach  nag 
yn  Syria  ;  ond  yn  Amoy,  China,  y  maent  mor 
gulion  fel  mai  pryn  y  gall  dau  ddyn  llwythog 
basio  eu  gilydd  yn  ddirwystr.  Gran  nad  oes 
na  cheftylau  nac  ychain  yn  myned  drwy  yr 
heolydd,  nid  oeddynt  yn  barnu  fod  eisiau  eu 
gwneyd  yn  lletach,  na'r  lied  angenrheidiol  i 
ddau  ddyn  dan  eu  beichiau  allu  pasio  eu  gil- 
ydd, yn  weddol  hwylus.  Rhoddir  rhesymau 
eraill  yn  China  dros  heolydd  culion,  sef  eu 
bod  yn  ffurfio.  cysgodion  rhag  gwres  yr  haul, 
ac  yn  tynu  awelon  o  wynt  drwyddynt  ar  dy- 
wydd  poeth ;  ac  heblaw  hyny  y  mae  heolydd 
llydain,  yn  ol  eu  barn  hwy,  yn  wastraff  ar  dir. 
Felly  y  mae  y  Chineaid  yn  barnu  mai  heolydd 
eu  dinasoedd  hwy,  yw  y  rhai  mwyaf  cyfleus 
yn  yr  holl  fyd.  Maent  hwy  ryw  fodd  yn  hoffi 
gwneyd  pob  peth  yn  hollol  wahanol  i  bobl 
eraill.  Maent  yn  ysgrifenu  o'r  ochr  dde  i'r 
ochr  aswy  ;  a  phan  yn  rhwyfo  cwch  safant  ar 
eu  traed  a'u  gwynebau  yn  gyfeiriedig  at  y  pen 
blaen.  Wrth  fyned  i  le  cysegredig  apharchus, 
gadawant  eu  hetiau  am  eu  penau ;  ond  mewn 
lie  cyffredin,  distadl  a  dibarch,  tynant  ymaith 
eu  hetiau.     Mae  eu  galarwisgoedd  yn  wynion 


426  O   AMGYLCH    Y    hYD. 

bob  auiser;  a  dylynir  y  cyrff  i'r  mynwentydd 
gan  seindyrfaoedd  yn  chwareu  yr  alawon 
mwyaf  llawen,  fel  arwydd  eu  bod  yn  cydlaw- 
enhau  a'r  ymadawedig,  yr  hwn  fydd  yn  gor- 
foleddu  o  herwydd  ei  fynediad  o  fyd  y  trallod 
a'r  poenau,  i  wlad  y  dedwyddwch  a'r  llawen- 
ydd.  Mae  yn  amlwg  na  edrychir  ar  farwol- 
aeth  yn  y  dull  hwn  mewn  gwledydd  Cristion- 
ogol,  lie  mae  y  galarwyr  yn  meddwl  am  dan- 
ynt  eu  hunain  yn  unig.  Dylynir  y  cerddor- 
ion  gan  y  cyfeillion  yn  carlo  basgedau  llawn- 
ion  o  gyfarwyddiadau  wedi  eu  hysgrifenu  yn 
blaen  ar  bapyr,  erhwylusdod  i'r  marw  gyraedd 
y  wlad  well  yn  llwyddianus.  Wrth  y  bedd 
llosgir  holl  ddillad  y  marw  a  phob  peth  a  ber- 
thyn  iddo,  er  mwyn  i'r  pethau  nyny  gael  eu 
hysbrydoli,  a'i  ganlyn  i  baradwys.  Yn  ddi- 
weddaf  rhoddir  porthdrwydded  (passport) 
yn  Haw  y  marw,  er  sicrhau  rhyddid  iddo  i 
wibrodio  fel  y  myno  am  bob  tragwyddoldeb, 
yn  wobr  am  y  daioni  a  wnaed  yma.  Bydd 
y  porthdrwydded  yn  rhoddi  iddo  hawl  ber- 
ffaith  a  chynawn  i  fyned  fel  y  myno  drwy 
holl  eangderau  y  byd  mawr,  lie  nad  oes  na 
thrallod  na  phoen,  lie  mae  eu  duw  Josh  yn 
benaeth  ar  y  cwbl. 

G-wneyd  traed  y  merched  yn  fychain  hefyd, 
sydd   yn   arferiad   tra   hynod  yn   China,    a'r 


YN    CHINA.  427 

mwyaf  ffol  ac  anwaraidd  yn  yr  holl  fyd.  Yr 
oedd  traed  mwyafrif  rnawr  o'r  rhy w  deg  yn 
Amoy,  a  phob  dinas  arall  a  welais  yn  China, 
yn  debycach  i  droed  asyn  na  throed  merch. 
Mae  traed  llawer  o'r  merched  wedi  eu  dirwas- 
gu  mor  fy chain  fel  nad  ydynt  yn  debyg  i  draed 
mewn  gwirionedd,  ac  mae  llawer  o  honynt  yn 
analluog  i  gerdded  o  gwbi,  heb  ffyn  baglau, 
neu  gael  person  i'w  cynorthwyo.  Nid  oes 
digon  o  nerth  yn  eu  coesau  i'w  galluogi  i  ddal 
baban  blwydd  oed  yn  eu  breichiau,  tra  yn  sef- 
yll ;  a  phan  yn  aincanu  gwneyd  rhyw  waith 
megis  golchi,  rbaid  iddynt  fyned  ar  eu  gliniau. 
Ymdrechais  gael  allan  beth  roddodd  ddech- 
reuad  i'r  arferiad  creulon  hwn,  ond  yn  fuan 
deallais  fod  cryn  lawer  o  ansicrwydd  mewn 
cysylltiad  a  tharddiad  y  ffasiwn.  Dywed  un 
traddodiad  mai  yr  Ymerodres  Tankey,  yr  hon 
oedd  yn  teyrnasu  tua  thair  mil  o  nynyddoedd 
yn  ol,  ddechreuodd  yr  arferiad ;  ac  o  herwydd 
ei  bod  yn  meddu  traed  clwb  naturiol,  gorfod- 
odd  i'r  rhyw  fenywaidd  o'r  deiliaid  wneyd  eu 
traed  yr  un  fath.  Mae  traddodiad  arall  i  un 
o'r  ymerawdwyr  ddal  ei  wraig  mewn  lie  an 
weddaidd  gyda'i  hen  gariad,  ac  iddigeisio  cyf- 
iawnhau  ei  hun,  drwy  roddi  y  bai  ar  ei  thraed 
am  ei  chario  yno.  Credodd  yr  Ymerawdwr 
hyny,  a  thorodd  ymaith  ei  thraed  fel  nas  gall- 


428  O    AMGYLCH   Y    BYD. 

ai  fyned  i'r  fatli  le  yr  ail  waith,  a  maddeuodd 
iddi  hefyd.  Pa  beth  bynag  a  roddodd  ddech- 
reuad  i'r  arf eriad  hynod,  a  chreulon  hwn,  y 
mae  yn  ymddangos  ei  fod  wedi  gwreiddio  mor 
ddwfn  yn  nghymeriad  y  Chineaid,  felnad  oes 
gobaith  am  ei  ddilead,  ond  yn  hytrach  cyn- 
yddu  y  mae.  Nid  oes  ond  y  coolies,  neu  ferch- 
ed  y  dosbarth  tlawd  yn  gadael  en  traed  i  dyfu 
yn  naturiol,  fel  y  gweddill  o  bobl  y  byd. 
Hynodrwydd  mwyaf  amlwg  y  dynion  yw 
cynffon  o  wallt,  a  adewir  i  dyfu  yn  bir  oddiar 
goryn  y  pen,  yr  hwn  bob  amser  a  blethir  yn 
ofalus.  Dywedir  mai  oddiwrtb  y  Tartariaid 
y  caf'odd  y  Chineaid  yr  arferiad  hwn,  o  adael 
eu  gwallt  i  dyfu  yn  hir  oddiar  y  parth  hwnw 
o'r  pen,  pan  orchfygasant  y  Chineaid  mewn 
rhyfel  oesan  lawer  yn  ol.  Cawsant  eu  gorfodi 
gan  y  Tartariaid  i  wisgo  eu  gwallt  yr  un  fath 
a  hwythau,  ac  mae  Chineaid  gwladgarol  yn 
parhau  i  wneyd  hyny  hyd  yn  awr  ;  eto  rhaid 
dweyd  fod  parthau  by  chain  o'r  wlad  wedi 
gwrthod  cydymffurfio,  er  dangos  na  orchfyg- 
wyd  hwy  oil  gan  y  Tartariaid. 

Yr  oedd  chwech  neu  saith  o'r  Cenadon 
efengylaidd  a'u  teuluoedd,  yn  byw  yn  dded- 
wydd  iawn  ar  ynys  Koolangsou ;  ac  yn  eu  plith 
yr  oedd  y  Parch.  Mr.  Talmage,  brawd  Dr. 
Talmage,  Brooklyn,  N.  Y.,  yr  hwn  sydd  wedi 


Ytt   CHINA.  429 

byw  yno  am  fwy  nag  ugain  mlynedd.  Ymae 
efe  a'i  blant  yn  gallu  siarad  iaith  y  Chineaid 
yn  rhugl.  Pan  ddeuai  Hong  ryfel  American  - 
aidd  i  mewn  i'r  porthladd,  arferai  Dr.  Tall- 
mage  daflu  ei  dy  yn  agored  ar  y  Sabbath  au  i 
gynal  moddion  gras,  cyfarfodydd  gweddi,  a 
chyfarfodydd  canu  ar  nos  Snliau. 

Tra  yn  Amoy  cefais  gydnabyddiaeth  a'r 
Cadben  Thomas,  o'r  agerlong  Foo-ohoiv,  sydd 
yn  rhedeg  yn  ol  ac  yn  mlaen  rhwng  Hong 
Kong  a  Shanghai,  yn  nghyd  a  lleoedd  eraili. 
Cefais  wahoddiad  gan  y  Cad,  Thomas  i  fyned 
ar  y  bwrdd  gydag  ef ;  ac  yno  gwnaed  fi  yn 
gydnabyddus  a  Mr.  Kobert  Williams,  o 
Shaughai,  sef  Pilot  yr  O.  S.  S.  K  Company,  a 
redantlongau  i  Hong  Kong,  Shanghai,  a  Liver- 
pool. Brodor  o  Abermaw,  Meirionydd,  islaw 
Dolgellau,  Gr.  C ,  ydyw  Mr.  Williams ;  ac  mae 
ganddo  wraig  (Cymraes)  a  phlant  yn  Shang- 
hai er's  amser  maith.  Dyn  o  Ddeheudir  Cym- 
ru  ydyw  y  Cadben  Thomas ;  a  thrwy  ofal  a 
chynildeb  dywedir  ei  fod  yn  werth  o  leiaf  gan' 
mil  ($100,000)  o  ddoleri !  Priododd  yn  ddi- 
weddar,  ac  y  mae  yn  byw  yn  Shanghai.  Daeth 
i'r  Dwyrain  oddeutu  20  mlynedd  yn  ol,  fel 
llongwr  cyffredin  o  naen  y  mast,  ac  yn  awr  y 
mae  yn  wr  goludog,  yn  meddu  cligon  o  bob 
peth  i'w  wneyd  yu   ddedwydd.     Teimla  yn 


430  O    A.MOYLOH    Y    BYD. 

llawn  o  gariad  at  Gymru,  hen  wlad  ei  dadau. 
Rhoddodd  wahoddiad  taer  a  chynes  i  mi  gofio 
dyfod  i  fwrdd  ei  long  bob  tro  y  daw  i  mewn. 
Nid  oes  ond  oddeutu  100  o  Ewropeaid  sefydlog 
yn  Amoy  ac  mae  60  o  honynt  yn  Free  Masons. 
Bu  y  gadlong  Americanaidd  Richmond  yno 
hefyd,  a  chefais  y  pleser  mawr  o  ymgydna- 
byddu  gydag  arnryw  o'r  swyddogion,  Hefyd 
cefais  fy  anrhydeddu  a  gwahoddiad  i  fod  yn 
bresenol  mewn  entertainment  ardderchog  a 
gynaliwyd  ar  fwrdd  y  gadlong. 

Y  degfed  dydd  o  Chwefror  ydy w  dydd  cynt- 
af  y  flwyddyn  newydd  yn  China,  sef  blwydd- 
yn  yn  ol  cyfrif  oddeutu  y  drydedd  ran  o'r  hil 
ddynol.  Treuliasom  ni,  y  Cristionogion,  ein 
gwyl  yn  weddol  gysurus,  Noson  y  dydd  cynt- 
af  o  Ionawr  caed  dawnsfa  a  swper  blynyddol  a 
berthyn  i  swyddogion  y  Dollfa.  Yr  oeddwn 
yn  un  o'r  gwahoddedigion,  ac  yr  oedd  yr  ystaf- 
ell  wedi  ei  phrydferthu  yn  ardderchog,  gyda 
blodau,  coed,  banerau,  &c.  Yr  oedd  y  byrdd- 
au  wedi  eu  llwytho  a  danteithion  o'r  fath  oreu- 
Yr  oedd  24ain  o  honom  wrth  y  bwrdd,  ond  o 
herwydd  prinder  merched  gwynion,  nid  oedd 
ond  dwy  o'r  rhyw  deg  yn  ein  gwledd.  Pa 
fodd  bynag,  bu  i  ni  wneyd  i  fyny  am  absenol- 
dol  y  merched,  drwy  i  amryw  o'r  bechgyn 
wisgo  fel  merched,  er  mwyn  myned  yn  mlaen 


YN  cntNA.  431 

yndrefnus  yn  y  ddawnsfa;  ac  felly  treuliasom 
y  noson  yn  hynod  o  hwyliog. 

Ar  ddechreu  blwyddyn  newydd  y  Chineaid 
cawsom  fath  o  bic-nic  mawr  ger  y  Josh  House, 
ar  ben  mynydd  uwchlaw  Amoy ;  ac  yr  oedd  o 
honom  12  o  ddynion  a  phedair  o  foneddigesau. 
C.  rhaeddasom  y  lie  erbyn  un  ar  ddeg,  a  dyna 
He  yr  oedd  Josh,  duw  y  Chineaid,  yn  un  pen 
i'r  ystafell,  a  chanwyllau  goleu  o'i  amgylch  yn 
barhaus.  Mewn  un  parth  o'r  ystafell,  yr  oedd 
bwrdd  wedi  ei  daenu  yn  ddestlus  iawn  ;  ond  y 
peth  cyntaf  a  orfu  i  ni  wneyd  oedd  addoli  y 
duw  Josh,  fel  y  caem  wybod  cyn  ymadael  o'i 
wydd  yn  mha  gyflwr  yr  oeddym  yn  sefyll  ger 
ei  fron.  Y  ffordd  i  ddeall  hyn  yn  ol  dull  y 
Chineaid  o  addoli,  yw  cymeryd  dau  ddarn  o 
bren  geir  bob  amser  o  naen  Josh  ar  fwrdd,  ac 
un  wyneb  yn  fflat  a'r  Hall  yn  grwn,  y  rhai  yd- 
ynt  yn  chwe'  modfedd  o  hyd  a  thair  o  led. 
Grosodir  y  rhai  hyny  wyneb  yn  wyneb,  yna 
tenir  hwy  i  fyny  dair  gwaith,  ac  os  bydd  yr 
ochr  fflat  i  lawr  bob  tro,  bydd  cyflwr  y  person 
yn  hollol  anobei thiol ;  ac  os  dygwydd  i'r  ochr 
fflat  fod  i  fyny  un  waith  allan  o  dair,  bydd 
gobaith.  Nid  ydyw  hwn  yn  ddim  ond  dull 
arall  o  fwrw  coelbren,  sydd  mewn  bodolaeth 
er  cyf nodau  cyn  hanesiol.  Hefyd  y  mae  llawer 
o'r  Chineaid  mor  hyddysg  yn  y  gwaith  o  daflu 


432  O    AMGYLOH   Y   BYD. 

y  preniau  i  fyny,  fel  y  gallant  sicrhau  yr  ochr 
ft'afriol  i  fyny  agos  bob  tro.  Aethom  i  weled 
Rocking  Stone  aruthrol  sydd  yn  y  lie.  Careg 
ydyw  hon  oddeutu  30  troedfedd  o  hyd  fel 
fflachel  (match)  o  ran  dullwedd,  ac  yn  pwysb 
dros  1 50  o  dunelli,  wedi  ei  gadael  gan  natur, 
fel  y  gall  dyn,  neu  fachgen  ei  siglo  y  ffordd 
hwyaf  !  Ni  welais  ddim  yn  debyg  i  hon  o'r 
blaen,  a  buasai  yn  anhawdd  genyf  gredu  yr 
hanes,  heb  i  mi  ei  siglo  fy  hun.  Mae  y  duw 
Josh  yn  ymyl  y  gareg  hon,  a  charia  y  Chineaid 
feddwl  uchel  iawn  am  y  lie  a  ystyriant  yn  gys- 
egredig. 

Mae  ynys  Formosa  rhwng  80  a  90  o  filldir- 
oedd  o  Amoy.  O  ran  maintioli,  nid  yw  ond 
ychydig  yn  llai  na  Denmark,  ac  ar  yr  amser 
presenol  y  mae  dan  lywodraeth  China.  Dy- 
wedir  fod  ei  sefyllfa  yn  y  parth  mwyaf  ys- 
tormllyd  yn  mor  China,  ac  mae  morwyr  bob 
amser  yn  ofni  ei  glanau,  yn  enwedig  ar  dyw- 
ydd  tymestlog.  Hefyd  ofnir  myned  yn  agos 
i'r  ynys  o  herwydd  barbareidd-dra  y  trigolion. 
Mewn  amgylchiad  o  long-ddrylliad,  ychydig 
amser  yn  ol,  aeth  Hong  berthynol  i  Japan  yn 
ddrylliau  ar  lanau  Formosa,  ac  yr  oedd  y 
dwylaw  a'r  swyddogion  yn  rhifo  50,  y  rhai  oil 
a  lofruddiwyd  gan  drigolion  yr  ynys.  Anfon- 
odd  Mikado,  penaeth  llywodraeth  Japan,  gwyn 


YN    CHINA.  -133 

i  China,  o  herwydd  y  gyflafan,  a  rhoddwyd-  yr 
achos  o  flaen  y  llys  yn  Pekin ;  ond  yr  atebiad 
oedd,  fod  trigolion  y  partli  hwnw  o'r  ynys  heb 
eu  gwareiddio,  ac  nad  oedd  llywodraeth  China 
yn  gyfrifol  am  eu  hanfadwaith.  Dywedodd 
Ymerawdwr  Japan,  os  felly  yr  oedd  pethau  yn 
bod,  y  byddai  i'r  llywodraeth  honogymeryd  y 
pwnc  yn  ei  dwylaw  ei  hun.  Achosodd  hyn 
anghydfod  mawr  rhwng  y  ddwy  wlad ;  ond  er 
y  cwbl,  y  mae  trigolion  Formosa  heb  eu  gwar- 
eiddio eto,  ac  nid  oes  gan  y  llywodraeth  fwy  o 
awdurdod  drostynt  yn  awr,  nag  oedd  ganddi 
pan  gymerodd  y  gyfiafan  le. 

Er  fod  mynyddoedd  uchel  Formosa  i'w 
gweled  a'r  llygad  noeth  o  rai  parthau  o  China, 
eto  y  mae  yn  ymddangos  yn  ol  hanesyddiaeth 
nad  oedd  y  Chineaid  yn  gwybod  dim  am  fod- 
olaeth  yr  ynys  cyn  y  flwyddyn  1430.  Ar  ol 
hyny,  symudodd  y  Chineaid  yno  yn  gyflym,  ac 
yn  mhen  dau  gant  o  flynyddoedd,  yr  oedd  yno 
ddigon  o  honynt  i  gadw  y  Japaneaid  draw,  y 
rhai  a  wnaethant  ymdrech  deg  i  ymsefydlu  ar 
yr  ynys.  Yn  1634,  llwyddodd  yr  is  Ellmyn- 
iaid  i  sylfaenu  sefydliad  ar  yr  ynys,  ac  adeil- 
adasant  amddiffynfa  yno.  Yr  oedd  y  rhagoh 
ygon  ar  y  dechreu  yn  addawol,  a  dysgvvylid 
llwyddiant  cynym.  Yn  y  cyfamser,  dygwydd- 
odd  i  deiliwr  o'r  enw  Ignoron  o  Ainoy,  fyned 
19* 


434  O    AMGYLCH    Y   BYD. 

drosodd  i  ynys  Formosa,  i  yniweled  a'r  Ellmyn- 
iaid,  a  dy wedir  ei  f od  o  ysbryd  hynod  o  antur- 
iaethus ;  ac  wedi  myned  yno,  dechreuodd  fas- 
nacliu  yn  gyffredinol.  Bu  yn  dra  llwyddianus, 
a  gwnaetli  elw  mawr  iddo  ei  hun  tnewn  amser 
byr.  Aeth  drosodd  oddiyno  i  Japan,  ac 
ychwanegodd  lawer  at  ei  gyfoeth  yno.  Daeth 
yn  y  cyfamser  yn  feddianol  ar  3,000  o  hwyl- 
longan  (Jwnks),  a  theimlodd  ei  fod  yn  ddigon 
nerthol  i  fod  yn  Ymerawdwr:  Trodd  ei  long- 
au  yn  llongau  rhyfel,  ac  arfogodd  ei  for  filwyr 
a  chleddyfau.  Hwyliodd  yn  nilaen,  ac  yn 
f  uan  meddianodd  Fuh-Kun ;  yna  aeth  i  Pekin  i 
sicrhau  ei  hawl  yn  ei  deyrnas  newydd.  Ni  fu 
yn,  llwyddianus  yn  hyn,  canys  cymerwyd  ef 
yn  garcharor,  ac  yno  bu  farw,  gan  adael  ei  holl 
gyfoeth  i'w  fab,  Koksinga,  yr  hwn  oedd  fel  ei 
dad,  yn  llawn  o  anturiaeth,  ac  wedi  cael  add- 
ysg  ymarferol.  Hwyliodd  gyda'i  longau  am 
ynys  Formosa,  ac  wedi  cyraedd  yno,  hysbys- 
odd  yr  Ellmyniaid  fod  arno  eisiau  cael  ei 
wneyd  yn  Frenin  ar  yr  ynys.  Grwrthododd  yr 
Ellmyniaid  ei  dderbyn  ;  ond  gan  fod  ei  ddyl- 
ynwyr  yn  lluosog  a  nerthol,  gweithiodd  ei  hun 
i  mewn,  a  gorchfygodd  yr  Ellmyniaid  yn  1661. 
Yn  mhen  blwyddyn  ar  ol  hyny,  anfonodd 
Holland  fyddin  allan  i  ail-feddianu  y  sefydl- 
iadau  yn  Formosa,  ond  yr  oedd   y  Junks  yn 


YN   CHINA.  435 

rhy  ryrnus,  fel  y  methodd  llongau  Holland 
ddal  yn  eu  herbyn,  a  pharhaodd  Koksinga  yn 
Frenin  Formosa.  Yn  mhen  amser,  bu  yntau 
farw,  a'r  amser  hwnw  syrthiodd  yr  ynys  i  fedd- 
iant  China.  Mae  y  Chineaid  wedi  sefydlu  eu 
liunain  o'r  naill  ben  i'r  ynys  i'r  Hall,  ac  mae  y 
gwastadeddau  rawyaf  ffrwythlon  yn  eu  medd- 
iant.  Maent  wedi  anfon  y  brodorion  i'r  bryn- 
iau  a'r  mynyddoedcl ;  ac  mae  llinellau  terfynol 
rhwng  meddianau  y  brodorion  a  thiroedd  y 
Chineaid.  Ni  fydd  bywyd  neb  yn  ddiogel  os 
croesa  y  terfyn,  sef  y  ffosydd,  neu  y  mynydd- 
oedd  rhwng  y  meddianau.  Mae  yn  ymddangos 
oddiwrth  y  mapiau  fod  oddeutu  haner  yr  ynys 
yn  meddiant  y  Chineaid. 

Mae  yn  anhawdd  deall  pwy  ydyw  brodor- 
ion ynys  Formosa,  ac  o  ba  le  y  daethaut  yno 
ar  y  dechreu.  Bernir,  pa  fodd  bynag,  mai 
cangen  o'r  Malays  ydynt,  gan  eu  bod  yn  deb- 
ycach  iddynt  hwy  nag  i  neb  arall  o  ran  eu  11  iw, 
eu  fEurf  a'u  hiaith.  Maent  yn  bobl  iach  a 
heinif  iawn.  Arferant  fyned  i'r  dwfr  i  olchi 
eu  cyrff  bob  dydd,  haf  a  gauaf.  Nid  oes  cy 
maint  ag  un  meddyg  yn  eu  plith.  Priodolir 
eu  hiechyd  diball  i'r  gofal  a  gymerant  i  ym- 
olchi  mor  fanwl  a  chyson.  Mae  llawer  o 
ddefodau  tra  hynod  yn  eu  plith,  yn  enwedig  y 
gwaharddiad  i  fenywod  ddyfod  yn  famau  hyd 


436  O    AMGYLOH    Y    BYD. 

nes  y  byddant  yn  37  mlwydd  oed ;  ac  os  genir 
plentyn  i  fam  fydd  yn  ieuengach  na  hyny, 
rhaid  rhoddi  y  baban  i  farwolaeth  !  Mae  yn 
dra  hawdd  priodi  yno,  ac  mae  yr  un  mor  hawdd 
dyfod  yn  rhydd  oddiwrth  yr  amod  priodasol. 
M  chaniateir  i  ddyn  fyw  gyda'i  wraig  ond  yn 
ystod  y  nos  yn  unig.  Yn  awr  y  mae  llawer  o 
Ewropeaid  yn  troi  eu  gwyneban  tua  Formosa  J 
ac  mae  amry  w  wedi  prynu  rhandiroedd  helaeth 
yno  i  godi  te,  y  rhai  ydynt  yn  llwyddo  yn 
gampus.  Agorwyd  gwaith  glo  rhagorol  yno 
amser  yn  ol,  a  darganfyddwyd  haiarn  a  chopr 
ar  yr  ynys.  Mae  Tamswe  a  Taiwanfa  wedi 
dyfod  yn  borthladdoedd  pwysig,  a  llawer  o 
agerloDgau,  yn  gystal  a  hwyl-longau  yn  galw 
yno  yn  wythnosol. 

Yn  mhen  tri  mis  ar  ddeg  o'r  amser  y  cyr- 
haeddais  Amoy,  yr  oedd  y  gwaith  wedi  ei  or- 
phen ;  ond  wedi  hyny  cefais  gynyg  ar  le  arall 
i  wneyd  gwaith  cyffelyb  dan  lywodraeth  China, 
a  chefais  anogaeth  i  ymrwymo  am  ddwy  flyn- 
edd.  (ran  mai  y  swyddi  hyny  oedd  y  rhai 
goreu  a  gynygiwyd  i  mi,  er  pan  oeddwn  wedi 
ymadael  o  Tdeheubarth  Affrica,  a  chan  fod  y 
parth  hwnw  o'r  byd  yn  lie  iach  i  fyw  ynddo, 
caraswn  eu  derbyn  ;  ond  eto  yr  oedd  fy  iech- 
yd  wedi  rhedeg  mor  [isel,  fel  y  collais  han- 
er  can  pwys  yn  fy  mhwysau  mewn  tri  mis,  felly 


YN    CHINA.  437 

peuderfynais  inai  doethach  oedd  i  mi  ncwid 
yr  hinsawdd;  ac  mewn  canlyniad  hwyliais  o 
Amoy  yn  yr  agerlong  Chefoo  am  Shanghai. 
Yr  oedd  chwech  o  ddwylaw  yr  agerlong  yn 
Ewropeaid,  sef  y  cadben  a'i  ddau  brif  swydd- 
og,  a  thri  o'r  peirianwyr,  ac  yr  oedd  un  o'r 
rhai  hyny  yn  Gymro  o'r  enw  Evan  Jenkins. 
Cawsom  dywydd  hyfryd  iawn,  ac  aeth  yr  am- 
ser  heibio  yn  hynod  o  gynym,  a  myfi  oedd  yr 
unig  deithydd  Ewropeaidd  ar  y  bwrdd.  Yr 
oeddym  yn  ageru  yn  ngolwg  y  tir  yn  barhaus, 
a  thir  llwm  yr  olwg  arno  ydoedd,  hyd  nes  y 
cyrhaeddasom  enau  yr  afon  fawr,  Yang-tse- 
kiang.  Mae  yr  afon  yn  fawr  ac  yn  11yd an,  ac 
yn  fordwyol  am  lawer  o  ganoedd  o  filldiroedd. 
Grwelir  agerlongau  mawrion  yn  rhedeg  i  fyny 
i  Hangkow,  i  lwytho  te,  ac  wedi  i  ni  groesi  y 
bar  daeth  cadlongau  mawrion  i'r  golwg,  yn 
nghyd  a  llnoedd  o  longau  masnachol,  a  nifer  o 
agerfadau,  &c.  Wedi  angori  cawsom  ham- 
dden  i  edrych  oddiamgylch,  ac  yr  oedd  yr  ol- 
ygfa  yn  debycach  i  rai  o  longborthau  America 
na  dim  a  welais  yn  y  Dwyrain.  Cawsom  ol- 
ygfa  fawreddog  ar  y  wyneb-heol,  lie  y  mae 
adeiladau  raawreddog  iawn.  Dangosodd  y 
cadben  i  ni  derfynau  y  sefydliadan,  a'r  uchaf 
ar  yr  afon  a  elwir  Frenchtown,  ac  afonig  fech- 
an  y w  y  terfyn  rhwng  hwn  a'r  Sefydliad  Pryd- 


438  O    AMGYLCH    Y    BYD. 

einig,  a  changen  o'r  afon  a  elwir  Blockwater 
yw  y  terfyn  rhwng  hon  a'r  American  Town. 
Mae  yn  amlwg  iawn  mai  y  parth  pwysicaf  a 
mwyaf  prydferth,  yw  y  lie  sydd  yn  perthyn 
i'r  Prydeiniaid,  canys  yno  y  mae  y  prif  adeil- 
adau,  lie  y  gwneir  y  busnes  mwyaf  o  lawer. 
Aethym  i'r  Ian  mewn  cwch,  a  llogais  fath  o 
ferfa  i  gario  fy  nghoffrau  ;  yna  cyflogais  jinri- 
hisha,  math  o  gerbyd  dwy  olwyn  yn  cael  ei 
dynu  gan  ddyn,  i  fyned  a  mi  oddiamgylch  i 
welcd  rhyfeddodau  y  ddinas.  Nid  oedd  y 
cerbyd  yn  costio  ond  10c.  yr  awr,  ac  y  mae  y 
dynion  hyny,  wrth  dynu  y  cerbydau;yn  gwneyd 
agos  cystal  amser  ag  y  wneir  gan  geffylau. 
Cymerais  le  mewn  Tempera/ace  Hotel,  ac  yr 
oedd  yn  un  o'r  lleoedd  goreu  a  pharchusaf  yn 
Shanghai.  Nid  oedd  y  pris  ond  $1.25  a  $1.50 
y  dydd,  tra  y  mae  llawer  o'r  hotels  eraill  yn 
codi  o  $2  i  $4  y  dydd.  Cefais  yno  newydd- 
iaduron  Lloegr  ac  America,  heblaw  newydd- 
iadnron  dyddiol,  cylchgronau,  <fec.  Un  o'r 
pethau  cyntaf  a  wnaethym  wedi  myned  i  mewn 
i'r  hotel  oedd  pwyso  fy  hun  mewn  dorian,  a 
chef  ais  fy  mod  wedi  enill  tua  phedwar  pwys 
o'r  haner  can'  pwys  a  gollais  tra  y  buom  yn 
Amoy.  Bu  hyn  yn  foddion  i  fy  nghalonogi 
yn  fawr.  Yn  fuan  ar  ol  hyny  cyfarfyddais  a 
Mr.  Williams,  y  pilot,  yr  hwn  a  fu  gyda  mi  yr 


YN    CHINA.  439 

holl  amser  a  dreuliais  yn  Shanghai.  Nid  oedd 
dim  byd  neillduol  i  ddyddori  neb  yno,  a  lie 
mat  a  hynod  boeth  yn  y  tymor  haf  ydyw. 
Mae  yr  heolydd  yn  llydain  ac  yn  Ian,  yn 
enwedig  yn  y  parthau  a  berthynant  i  dram- 
oriaid,  a  rhaid  iddynt  fod  felly;  ond  y  mae 
y  parthau  lie  y  preswylia  y  Chineaid  eu  bun- 
ain  yn  un  mor  o  ailendid,  oherwydd  eu  bod 
yn  cael  byw  yn  unol  a'u  defodau  eu  hunain. 

Mae  China  yn  wlad  ragorol  am  bob  math  o 
ffrwythau,  ac  mae  Shanghai  yn  nodedig  am 
danynt.  Profais  yr  oil  o'r  ffrwythau,  a  chefais 
yr  afalau  a'r  gellig  yno  mor  ddiflas  a  maip 
wedi  rhewi,  fel  mewn  lleoedd  eraill  yn  China. 
Nid  wyf  yn  gwybod  beth  yw  yr  achos  eu  bod 
felly,  ond  dyna  ygwirionedd;  ac  mewncanlyn- 
iad,  y  mae  llawer  o  afalau  yn  dyfod  i  mewn  o 
California,  a  lleoedd  eraill  yn  y  Talaethau 
Unedig. 

Ar  Ian  yr  afon  y  mae  Grardd  Shanghai,  he  y 
mae  canoedd  o  bobl  yn  cyrchu  gyda'r  nos  i 
basio  eu  horiau  hamddenol.  Mae  hono  yn  ardd 
brydferth,  ond  ei  bod  yn  rhy  fechan,  ac  heb 
ddim  yn  ei  nodweddu  fel  pare.  Mae  Shanghai 
yn  cynyddu  yngyflym.  Yn  Mehefin  1880  cyf- 
rifwyd  trigiauwyr  tramor  Shanghai,  ac  yr 
oeddynt  yn  rhifo  2,199.  Hefyd,  y  mae  cyfrif 
arall     yn   daugos   fod    23    o   genedloedd    yn 


440  O    AMGYLCH   Y    BYD. 

gwneyd  i  fyny  drigolion  y  ddinas,  ac  yn  eu 
plith  nodir,  Prydeinwyr,  1,044 ;  Americaniaid, 
280;  a  159  o  Grermaniaid.  Er  pan  rifwyd  y 
deiliaid  yn  1876,. y  mae  y  Prydeiniaid  wedi 
cynyddu  200,  a  lleihaodd  yr  Americaniaid  59. 
Profa  hyn  fel  y  mae  Si  on  Darw  yn  gweithio 
ei  hun  i  mewn  i  Shanghai,  fel  ag  i  bob  parth 
arall  o'r  Dwyrain.  Mae  yn  syndod  fel  y  gwelir 
cynyrchion  ac  adnoddau  anhysbyddadwy  Cal- 
ifornia yn  cael  eu  def  nyddio  yn  rhanau  mewn- 
ol  China  a  Japan.  Yr  wyf  yn  credu  yn  ddi- 
ysgog  y  daw  masnachwyr  Americaniaid  yn 
fuan  yn  fwy  lluosog  yn  y  Dwyrain,  canys 
gwerthir  nwyddau  yn  awr  yn  rhatach  nag  y 
gwerthir  nwyddau  Lloegr. 

Gradewais  Shanghai,  China,  i  Japan,  ar  fwrdd 
ager-lythyrlong  o'r  enw  Houshima  yn  un  o  14 
o  Ewropeaid.  Lywodraeth  Japan  sydd  yn 
rhedeg  yr  agerlongau  ar  y  llinell  hon,  fel  y 
llinell  i  Hong  Kong,  a  chan  nad  oes  f awr  o 
gystadleuaeth,  y  maent  yn  cymeryd  eu  ffordd 
eu  hunain,  ac  yn  codi  y  prisiau  a  welant  yn 
dda.  Y  maent  yn  bur  afresymol  gyda'r  clud- 
iad  yn  ami.  Bu  amryw  o  gwmniau  yn  rhedeg 
agerlongau  yn  eu  herbyn  am  fyr  amser,  ond  yr 
oedd  llinell  Japan  yn  gostwng  y  pris,  a  thrwy 
hyny  eu  rhedeg  allan  o  wynt.  Wedi  hwylio 
am  48  o  oriau,  daethryr  agerlong  a  ni  i  olwg 


?N   JAPAN.  441 

ymerodraeth  Japan  ;  ac  yr  oedd  yr  olygfa  yn 
hollol  wahanol  i  ddim  a  welais  o  gwbl  yn 
China. 


PENNOD    XIV. 

Mordaith  i  Japan — Nagasaki  aH  hynodion — 
Prydferthwch  yr  Inland  Sea — Kobi  aH  hyn- 
odion— Gwweiddiad  y  bobl—Glanio  yn  Yo- 
kohama— Oynydd  masnach —  Ymweliad  dr 
Hot  Springs  yn  Ashinoyu — Hakone—Kiga— 
Miyanoshita —  Tonosawa — Mynydd  Fujiya- 
ma— Prydferthwch  y  tvlad — Ymweliad  a 
Tolcio—  Desgrifiad  o^r  ymerodraeth,  d?c. 

Hwyliasom  i  longborth  cul,  prydferth  a 
dymunol  Nagasaki  erbyn  y  boreu ;  ac  yn  wir 
yr  oedd  golwg  ardderchog  ar  ddwy  ochr  y 
llongborth  fel  yr  oeddym  yn  hwylio  drwyddo. 
Mae  y  llongborth  agos  yn  grwn,  ac  ymddengys 
y  dref  fel  pe  buasai  wedi  ei  hadeiladu  braidd 
o'i  arngylch  oil ;  ond  nid  ydy w  y  dref  yn  ym- 
ddangos  yn  dda  o'r  llongborth,  o  herwydd  fod 
y  tai  yn  hynod  o  isel,  oddigerth  y  rhai  agosaf 
i  Ian  y  dwfr.  Yr  oedd  baneri  gwahanol  wled- 
ydd  yn  chwyiio  oddiar  eu  penau,  ac  yn  eu 
plith  yr  oedd  y  faner  Seisonig  a'r  faner 
Americanaidd  yn  dra  amlwg.  Yr  oedd  y 
baneri  hyn,  o  angenrheidrwydd,  ar  nenau 
20 


442  O    AMGYLOH    Y    BYD. 

swyddfau  y  trafnoddwyr,  ac  yn  dangos  fod 
cymundeb  masnacliol  rhwng  y  gwahanol  wled- 
ydd.     Tra  dynmnol  i  mi  oedd  edrych  ar  y  tir 
toreithiog  oedd  yn  ynigodi  yn  mhob  cyf eiriad 
oddiwrth  y  dref.     Cymerais  fad  i  fyned  i'r  Ian, 
f el  y  gallwn  weled  y  ddinas  yn  iawn,  ac  yn 
fuan    canfyddais   y  gwahaniaeth  mawr   oedd 
rhwng  China  a  Japan,     Yn  lie  edrych  yn  uch- 
elfrydig  a  ffromllyd  ar  dramoriaid,  fel  y  gwna 
y  Chineaid,  y  mae  pobl  Japan  yn  ymddangos 
yn  hynod  o  falch  wrth  weled  tramoriaid  yn 
dyfod  i'w  plith,  ac  y  maent  yn  foesgar  a  char- 
edig  iawn  wrth  bawb.     Cyflogais  jinrihislia  i 
fyned  drwy  y  dref,  ac  yn  mhob  man  yr  oedd 
golwg  lanwaith   ar  yr  heolydd,  y  tai,  ac  ar  y 
bobl  hefyd.     Yr  oedd  y  ddinas  yn  llawer  mwy 
dymunol  wedi  dyfod  iddi  na'i  hymddangosiad 
o'r  llongborth.     Mae  yn  ymddangos  fod  pob 
peth  yma  yn  rhagori  ar  China.     Gwelir  hedd- 
geidwaid  yn  ami,  wedi  en  gwisgo  mewn  gwisg- 
oedd  prydferth,  heb  fod  yn  annhebyg  i  wni- 
form  heddluoedd  gwledydd  Ewrop ;  ac  yr  oedd 
pob  peth  yn  ymddangos  yn  daclus  ac  mewn 
trefn  ragorol.     Aethym  i  weled  prif  ryfedd- 
odau  din  as  Nagasaki,  ac  yh  enwedig  y  temlau. 
Yr  oedd  yr  arddangosfa  wedi  myned  heibio,  a 
dywedid  ei  fod  yn  llwyddiant   perffaith   yn 
mhob   modd.     Dangosid  yno  holl  adnoddau 
Japan,  a  chywreinrwydd  ei  chrefftwyr. 


YN   JAPAN.  443 

Nid  oedd  ond  ychydig  o  Ewropeaid  i'w 
gweled  ar  yr  heolydd,  a  dywedir  wrthyf  nad 
oedd  yno  baner  y  nifer  welwyd  yn  y  lie  ychyd- 
ig o  flynyddoedd  yn  ol,  o  herwydd  fod  y  Chi- 
neaid  yn  eu  gweithio  allan.  Cyfrifir  fod  yn 
Nagasaki  oddeutu  100  o  Ewropeaid.  Mae 
gwaith  glo  mawr,  yn  cael  ei  gario  yn  mlaen  ar 
raddfa  helaeth,  yn  agos  i'r  ddinas ;  eithr  nid 
oes  yno  braidd  neb  yn  gweithio  ond  y  Japan- 
eaid,  canys  anfonwyd  yr  Ewropeaid  i  ffwrdd 
ar  ol  i'r  brodorion  ddysgu  tori  glo  eu  hunain. 
Mae  yn  yniddangos  fod  y  Japaneaid  yn  bobl 
gyflym  eu  hamgyffredion,  ac  yn  dysgu  pob  celf 
a  gwyddor  mewn  ychydig  iawn  o  amser.  De- 
allais  niai  Cymro,  o'r  enw  Lewis,  oedd  arolyg- 
ydd  y  gwaith  glo ;  ond  nid  oedd  genyf  amser 
i  fyned  i  chwilio  am  dano,  gan  fod  yr  agerlong 
yn  cychwyn  am  haner  nos  ar  ei  mordaith  i 
Kobi,  ac  yr  oeddwn  inau  wedi  blino  yn  y 
jinrikislia. 

Aethym  i'r  gwely,  a  chodais  yn  foreu  dran- 
oeth,  i  gael  golygfa  ar  brydferthwch  y  mor  o 
fewn  y  tir,  y  clywais  gjnnaint  o  son  am  dano. 
Yr  oedd  yr  agerfad  yn  myned  yn  hynod  o 
gynym,  a  synwyd  fi  wrth  weled  mor  gul  oedd 
y  mor  mewnol  hwn,  fel  y  tueddir  un  i  gredu 
mai  afon  ydyw  mewn  rhai  lleoedd.  Yr  oedd 
yr  olygfa  ar  y  wlad  werddlas,  doreithiog,  yn 


444  O   AMGYLCH   Y   BtD. 

ardderchog  dros  ben,  a'r  ffrwythau  i'w  gweled 
ar  bob  Haw.  Aethom  heibio  i  lawer  o  ynys- 
oedd  tra  phrydferth,  ar  y  rhai  yr  oedd  y  tir 
llafur  yn  ymddangos  yn  ffrwythlon  a  thoreith- 
iog.  Maent  yn  wyrddion  drwy  y  flwyddyn, 
ac  yn  addurnedig  gan  goedydd  tlysion.  Nis 
gallaf  feddwl  am  un  parth  arall  o'r  byd  mor 
brydferth  a'r  lleoedd  a  welais  yn  y  cylchoedd 
hyn,  ac  nid  y w  y  tymorau  yma  yn  newid  pryd. 
ferthwch  y  golygfeydd.  Mae  yr  ysgrifenwyr 
goreu  yn  cyfaddef  nas  gallant  gael  iaith  i 
ddesgrifio  lianer  prydferthwch  dihafal  y  gol- 
ygfeydd hyn,  sef  ysbleneiddrwydd  y  Japan 
Inland  Sea. 

Yn  mhen  deugain  o  oriau  yr  oeddym  yn 
Kobi,  lie  y  cefais  ddiwrnod  a  haner  o  amser 
i  weled  y  ddinas  a'r  golygfeydd  cylchynol. 
Ceir  golwg  ddynmnol  ar  Kobi  o  bellder,  a  lie 
newydd  ydy w  i  raddau,  ac  y  mae  adeiladau  da 
i'w  gweled  yn  mhob  cyfeiriad.  Arngylchynir 
y  ddinas  gan  fryniau  prydferth,  ar  y  rhai  y 
mae  anedd-dai  wedi  eu  hamgylchynu  gan  rod- 
fey  dd  a  gerddi  ardderchog.  Wedi  glanio  yn 
y  ddinas,  llogais  jinrikisha  i  fy  nghymeryd  at 
water-fall  yr  oeddwn  wedi  clywed  cymaint  am 
dano,  ac  yn  mhen  yr  awr  yr  oeddwn  yn  ymyl 
y  rhaiadr.  Bu  raid  i  mi  gerdded  i  fyny  y 
mynydd,  am  fod  y  ffordd  yn  rhy  serth  ijmrih- 


YH    JAPAN.  445 

isha.  Nid  oes  dim  rhyfeddod  neillduol  yn  y 
rhaiadr  hwnw,  am  nad  yw  yn  disgyn  ond  i'r 
dyfnder  o  60  o  droedfeddi,  Lie  rhamantus 
iawn  yw,  ac  y  mae  teml  yn  ymyl  y  rhaiadr,  yr 
lion  sydd  yn  werth  ei  gweled.  Dychwelais  i'r 
ddinas  drwy  wlad  fras,  ffrwythlon,  a  dymunol 
dros  ben,  ac  yr  oedd  y  palasau  a'r  gerddi  yn 
ardderchog  .  Rhaid  fod  y  Japaneaid  yn 
arddwyr  anghydmarol.  Yno  yr  oedd  llawer  o 
berthi  prydferth,  a'r  boxwood  yn  ffurfio  gwrych- 
oedd  tewion  a  thlysion.  Hefyd,  yr  oedd  llawer 
o'r  coed  isel  a'u  cangenau  wedi  eu  tori  yn  y 
fath  fodd  fel  ag  i  wneyd  llun  gwahanol  gread- 
uriaid  ar  y  meusydd,  yr  hyn  oedd  yn  dangos 
cynlluniau  niedrus  a  chywreinrwydd  mawr. 

Wedi  blino  yn  edrnygu  y  golygfeydd  an- 
nghydmarol  hyny,  a'r  kin  yn  hynod  o  boeth, 
penderfynais  fyned  i'r  baddon  yr  oeddwn 
wedi  clywed  cymaint  o  son  am  danynt,  o  ber- 
wydd  rhinwedd  meddygol  y  dwfr.  Yr  oedd 
y  lie  yn  rhan  u^haf  y  ddinas,  ac  yno  gwelais 
adeiladau  mawrion,  glan  yr  olwg  arnynt,  a 
llawer  o'r  Japaneaid  yn  myned  a  dyfod  o 
gylch  y  lie.  Dyna  y  spri7igs  y  sonir  cymaint 
am  danynt.  Teflais  10  cent  i'r  dyn  yn  y  doll- 
fa,  ond  deallais  mai  2  cent  oeddynt  yn  godi 
Wedi  myned  i  mewn  i'r  baddon,  gwelwn  yno 
tua  haner  cant  o  bobl  yn  yr  ymdrochfa.     Yr 


446  0   AMGTLOH  Y   BYD. 

oeddynt  yn  ymdroclii  mewn  tyllau  yn  y  llawr 
coed  uwchben  y  dwfr.  Yr  oedd  y  tyllau  hyn 
tua  phedair  troedfedd  ysgwar.  Cefais  fy  synu 
yn  aruthrol  pan  ddeallais  fod  yr  haner  cant 
oeddynt  yn  ymdroclii  yn  gymysg  o  ferched  a 
meibion,  hen  ac  ieuainc,  llanciau  a  genethod. 
Mewn  gair,  yr  oeddynt  o  bob  oedran,  yn  wr- 
ywod  a  benywod,  yn  golchi  ac  yn  rhwbio  eu 
gilydd,  mor  ddigyffro  a  difrifol  a  phe  buasent 
mewn  ysgol  Sul  yn  dysgu  eu  gilydd.  Rhaid 
i  mi  ddweyd  nad  oeddwn  yn  ddigon  digywil- 
ydd  fy  hunan  i  wneyd  yr  un  fath  a'r  bobl 
hyny  ;  ond  meddyliais  am  yr  hen  ddywediad, 
fod  yn  "  Rhaid  g wneyd  pob  peth  yr  un  fath 
a'r  Rhufeiuiaid  tra  yn  Rhufain."  Holais  am 
ystafell  ddirgel  i  mi  fy  hun,  a  chefais  un,  yn 
yr  hon  yr  oedd  ffynon  o  ddwfr  lied  boeth,  tua 
thair  troedfedd  o  ddyfnder,  ac  ymdrochais  yn 
dda.  Yr  oedd  pob  man  yn  hollol  Ian  a  dy- 
munol.  Wedi  darfod,  aethym  yn  ol  i'r  dref,  a 
gwelais  lawer  o  ystordai,  yn  cynwys  y  cywrein- 
weithiau  rhyfeddaf  a  welais  erioed  o'r  blaen. 
Mae  yn  debyg  fod  y  Japaneaid  y  rhai  mwyaf 
cywrain  yn  y  byd  am  wneyd  man  ddodrefn,  a 
phethau  eraill — pob  cerfiadau  i  arddangos  y 
deyrnas  lysieuol,  anifeilaidd,  <fec,  &c.  Gellir 
aros  dyddiau  yno  i  edrych  ar  olygfeydd  hy- 
nod,  mewn  celfyddydwaith  o  bob  math.     Mae 


YN    JAPAN.  447 

rheilffordd  yn  rhedeg  o  Kobi  yn  mliell  i'r 
wlad,  ac  y  mae  naw  neu  ddeg  o  agerfadau  yn 
rhedeg  yn  ol  ac  yn  mlaen  i  ddinasoedd  eraill 
ar  lanau  y  mor,  yr  hyn  sydd  yn  gwneyd  i  Kobi 
yniddangos  yn  llawn  o  fywyd,  yn  enwedig  yn 
y  llongborth. 

Yn  yr  hwyr  hwyliasoni  all  an  o  gulf  or  Kobi, 
ar  ein  mordaith  am  Yokohama,  a  chyraedd- 
asom  yno  ar  foreu  yr  ail  ddydd.  Daeth 
deuddeg  o  deithwyr  Japaneaidd  o'r  radd  flaenaf 
i  mewn  yn  Kobi,  ac  yn  eu  plith  yr  oedd  y 
Gweinidog  Rhyfel.  Hefyd,  yr  oedd  ar  fwrdd 
yr  agerlong,  mewn  lie  israddol,  300  o  Japan- 
eaid  yn  myned  i  Yokohama.  Talasant  $600 
yr  un  am  eu  eludiad  yn  unig. 

Yokohama  yw  prif  borthladd  yr  Ymerod- 
raeth.  Yr  oedd  y  llongborth  yn  llawn  olong- 
au  masnachol  o  bob  math,  yn  nghyd  a  chad- 
longau  y  gwahanol  wledydd.  Y  cadlongau 
mwyaf  nerthol,  a'r  rhai  goreu  o  lawer  oedd 
eiddo  Bwsia ;  ac  mae  hyd  yn  nod  y  Prydein- 
wyr  yn  cyfaddef  hyn.  Nid  ydyw  Yokohama 
yn  brydferth  o'r  llongborth,  nac  yn  gyffelyb  i 
Kobi  a  Nagasaki ;  ond  er  hyny  ceir  gweledruor 
fuan  ag  y  rhoddir  troed  ar  y  Ian  mai  yno  y 
mae  busnes  yn  myned  yn  mlaen.  Cyfarfyddir 
a  llawer  mwy  o  Ewropeaid  ac  Americaniaid 
yn  Yokohama  nag  yn  unrhyw  ddinas  arall  yn 


448  O   AMGYLOH   Y   BTD. 

y  Dwyrain.  Hef yd  y  mae  yno  lawer  mwy  o 
Japaneaid  yn  gwisgo  dillad  Ewropeaidd  nag  a 
welir  mewn  un  lie  arall.  Eto  gellir  dweyd 
nad  oes  un  o  bob  cant  o'r  brodorion  yn  gwisgo 
dillad  Ewropeaidd,  o  herwydd  f od  yr  arferiad 
cartrefol  yn  rhatach,  a'r  dillad  yn  llawer  mwy 
hwylus  na'r  eiddo  pobl  Ewrop  ac  America. 

Yr  oedd  yn  rhaid  myned  drwy  y  tolldy,  a 
bu  raid  i  mi  ddefnyddio  fy  holl  amynedd  tra 
yr  oeddynt  yn  chwalu  fy  holl  gelfi,  f el  pe  bu- 
asent  wedi  penderfynu  gwneyd  i  mi  dalu  toll. 
Deallais  mai  bod  yn  amyneddgar  yw  y  goreu~ 
ac  agor  y  blychau  a'r  coffrau  yn  ddirwgnach ; 
ac  wedi  archwilio  un,  ei  gloi  cyn  agor  y  Hall, 
yna  gellir  cadw  y  cynwysiad  mewn  gwell 
trefn.  Ac  heblaw  nyny  bydd  yn  haws  felly 
i'r  teithydd  wylio  y  swyddogion  fyddant  yn 
archwilio  y  pethau,  canys  mae  llawer  o  hon- 
ynt  heb  fod  yn  nodedig  o  herwydd  gonest- 
rwydd. 

Wedi  myned  i'r  dref  rhoddais  i  fyny  yn  No. 
76.  Nid  oes  enwau  ar  yr  heolydd,  ac  wrth  y 
rhifnod  y  deuir  o  hyd  i  bob  man,  ac  mae  yn 
debyg  fod  No.  77  yn  mhen  arall  yr  heol,  yn 
yr  hon  yr  oeddwn  yn  aros  !  Beth  bynag,  ni 
raid  ond  cofio  y  rhif ,  a  dodir  y  person  i  lawr  yn 
ei  ymyl  gan  y  jinrickisha.  Cludir  person  ar 
garlam  gwyllt,  a  dodir  ef   i  lawr  yn  ei  gryn- 


YN   JAPAN.  449 

swth  wrtli  ddrws  y  ty  am  5c.  neu  10c,  hyd  yn 
nod  pe  byddai  y  pellder  yn  ddwy  neu  dair 
milldir.  Dechreuwyd  y  dull  rhyfedd  hwn 
gyda'r  numbers  wrth  gymeryd  y  lots  yn  y 
dechreu,  a  rhoddi  y  rhifnod  arnynt  fel  yr  oedd- 
ynt  yn  cael  eu  cymeryd  i  fyny.  Wrth  fwyta 
ein  ciniaw  nid  oedd  ond  tri  o  honom  yn  eis- 
tedd  yn  ymyl  y  bwrdd,  a  chredais  yn  y  fan 
fy  mod  wedi  gweled  y  ddau  arall  o'r  blaen. 
Deallais  yn  fuan  mai  Proff  Henneka  a'i  wraig 
oedd  fy  nghydymborthwyr,  y  rhai  oeddwn 
wedi  gyfarfod  yn  Melbourne,  Australia.  Yr 
oedd  Madam  Henneka  yn  ymddangos  mor 
naturiol  a  phan  welais  hi  yn  Melbourne.  Mae 
y  Proff  eswr  yn  frawd  o  waed  coch  cyf  an  i  John 
Pope  Hennessy,  Llywodraethwr  Hong  Kong  ; 
eithr  nid  yw  John  yn  arddel  ei  frawd  am  iddo 
droi  oddiwrth  Babyddiaeth.  Bu  y  Proffeswr 
drwy  lawer  o  wledydd  y  Dwyrain  yn  actio 
Magic ;  ond  cafodd  fod  y  Japaneaid  yn  gwy- 
bod  llawn  cymaint  ag  yntau  am  bethau  felly. 
Bum  yn  gweled  y  Japaneaid  yn  perfformio 
Magic ;  a  chefais  f wy  o  ryfeddodau  a  phleser 
am  ddwy  cent  nag  a  gefais  ar  ol  talu  dolar  am 
weled  campiau  Proff.  Henneka.  Mae  y  Japan- 
eaid yn  rhyfeddol  o  smart  gyda'r  pethan  hyn. 
Buom  gyda'r  Proff.  yn  gweled  adar  a  addysg- 
wyd  yn  gwneyd  campau,  a  chyfaddefodd  y 


450  O   AMGYLOH   Y   BYD. 

Proifeswr  na  welodd  y  fatli  ryfeddod  erioed 
o'r  blaen,  er  iddo  weled  performing  birds  yn 
mhrif  wledydd  y  byd. 

Ceir  yn  Yokohama  rai  adeiladau  da}  yn  en- 
wedig  yn  y  rhan  Ewropeaidd  o  honi ;  ond 
maent  wedi  eu  gwneyd  yn  wahanol  i  ddim  a 
welais  erioed  o'r  blaen.  Rhoddir  ffram  i  fyny 
yn  gyntaf,  yna  llenwir  i  raewn  geryg  meddal- 
ion,  wedi  eu  riaddu  a  bwyall,  y  rhai  ydynt  yn 
dair  troedfedd  o  hyd,  12  modfedd  o  led,  a  6 
modfedd  o  drwch.  Grosodir  hwy  ar  eu  hochr- 
au,  y  naill  ar  y  Hall,  hyd  ben  yr  adeilad. 
Rhoddir  cement  rhyngddynt,  ac  mae  bachau 
haiaro  o'r  eeryg  i'r  gwaith  coed.  Gellir  dweyd 
fod  yr  adeiladau  yn  Yokohama  yn  ymddangos 
yn  brydferth,  ac  er  mor  feddal  yw  y  ceryg, 
dywedir  y  parhant  yn  hir  iawn,  a'u  bod  yn 
ateb  yr  un  dyben  a  phriddfeini,  neu  wenith- 
faen.  Mae  y  Chineaid  wedi  cael  gafael  yn 
mhob  cangen  o  f  asnach  yn  Yokohama.  Adeil- 
adwyd  anedd-dai  yr  Ewropeaid  cyfoethog,  yr 
ysbytai  a'r  adeiladau  cyhoeddus,  ar  ucheldir 
(bluffs)  gyferbyn  a'r  mor,  ac  maent  mewn  lie- 
oedd  iach  a  dymunol.  Rhaid  cyfaddef  fod 
yno  lawer  o  balasau  gwychion  a  phrydferth. 

Yr  oedd  yn  rhaid  i  mi  ymadael  o  Yoko- 
homa,  a  myned  i'r  wlad  52  o  filldiroedd  i'r 
ffynonau,   a   elwir  Ashinoyu,  yn  y  mynydd- 


YN   JAPAN.  451 

oedd.  Llogais  jinricksha  i  fyned  yno,  yn 
nghyd  a  dau  ddyn  i  fy  nhynu  i  dre  o'r  enw 
Odawara,  38  o  filldiroed.do  Yokohama,  a  hyny 
ara  fod  yn  aninhosibl  i'r  cerbyd  rhyfedd  fyned 
yn  nihellach,  o  herwydd  gerwinder  y  ffordd, 
yr  hon  oedd  yn  anarferol  o  arw.  Daeth  y 
ceffylau  dynol  a'u  cerbyd  at  y  drws  yn  ol  en 
haddewid,  erbyn  saith  yn  y  boreu.  Teflaisfy 
sypyn  i  mewn,  ac  yr  oedd  y  dynion  yn  barod, 
un  fel  ceffyl  bon  rhwng  llorpiau  y  cerbyd,  a'r 
Hall  wedi  sicrhau  strap  am  dano,  yn  tynu  yn 
geffyl  blaen,  rhyw  bedair  troedfedd  o  flaen  y 
Hall ;  ac  yn  fuan  yr  oedd  yddau,  fel  dau  geffyl 
yn  union,  yn  aflonydd  o  eisiau  cael  cychwyn. 
O'r  diwedd  neidiais  i  mewn,  a  ffwrdd  a  liwy 
drwy  y  dref  ar  garlam  gwyllt,  ac  yn  mlaen 
dros  y  gelltydd  a  thrwy  y  dyffrynoedd  heb 
arafu  dim  nes  oeddym  mewn  ty  te,  chwe'  mill- 
dir  o'r  dref !  Yn  ol  yr  arferiad  yn  Japan, 
deuwyd  a  the  i  ni  heb  ddim  siwgr  ynddo,  a 
hwnw  mewn  cwpanau  bychain,  ychydig  fwy 
na  gwniadur  gyffredin;  ond  ceir  mwy  os  de- 
wisir.  Yr  oedd  hyny  yn  11  awn  ddigon  genyf 
fi;  eithr  yr  oedd  y  dynion  yn  yfed  llawer,  ac 
yn  bwyta  pytatws  melusion  gyda'r  te,  neu 
rywbeth  arall  agosaf  atynt.  Rhoddais  10c.  i 
un  o'r  genethod  tlysion  am  y  te,  a  chafodd  ei 
mawr  foddloni.     Gorphwysasom   yno  ddeng 


452  O   AMGYLOH   Y  BTD. 

mynyd.  Buasai  y  merched  yn  f oddlon  ar  dair 
neu  bedair  cent  am  y  te,  fel  y  deallais  ar  ol 
hyny;  ond  yr  oedd  yn  ddigon  rhad  am  10c. 
Yr  oeddym  yn  myned  drwy  wlad  anarferol  o 
brydferth,  hyfryd  a  thoreithiog,  wedi  ei  llaf- 
urio  yn  dda  a'i  plioblogi  yn  dew.  Yn  mhen 
pum'  milldir  yn  mhellach,  daethom  at  dy  te 
arall,  ac  arosasom  yno  bum'  mynyd.  M  thel- 
ais  ond  3c.  am  yr  holl  de  yma,  ac  yr  oeddynt 
yn  dra  diolchgar.  Os  oedd  y  rhan  gyntaf  o'r 
ffordd  yn  arw  a  drwg,  cawsom  ffordd  dda 
wedi  hyny,  yn  cael  ei  hamgylchu  gan  y  tir 
goreu  amwyaf  dymunol  a  welais  erioed.  Yr 
oeddym  yn  ami  yn  myned  drwy  bentrefydd 
tua  milldir  o  hyd ;  eithr  nid  oedd  tai  ond  ar 
ddwy  ochr  i  un  ffordd.  Yr  oedd  y  tai  te  a'r 
hotels  yn  dra  ami,  a'r  dancing  girls  i'w  gweled 
yn  mhob  man.  Yr  oeddym  yn  cyfarfod  a 
chanoedd  o  bobl  ar  y  ffordd,  mewn  cerbydan 
yn  cael  eu  tynu  gan  geffylau  dynol.  Pan  tua 
15  milldir  o'r  ddinas,  yr  oeddym  wedi  gadael 
y  bryniau,  a  dyfod  i'r  gwastadedd,  lie  y  gallem 
weled  mynyddoedd  Japan.  Cyrhaeddasom 
ddinas  Odawara  erbyn  haner  awr  wedi  tri  yn 
y  prydnawn,  pellder  38  o  filldiroedd  o  Yoko- 
hama, a  hyny  mewn  ychydig  dros  wyth  awr. 
Yr  oedd  yn  anmhosibl  myned  yn  mhellach 
gyda'r  cerbyd,  o  herwydd  y  mynyddoedd  serth 


YN   JAPATT.  453 

oeddynt  ar  y  ffordd.  Telais  dair  dolar  i'r 
dynion  am  eu  llafur,  ac  yr  oedd  hyny  yn  fwy 
nag  a  fuasent  yn  enill  yn  Yokohama.  Dichon 
iddynt  enill  ychydig  wrth  ddychwelyd. 

Dyna  fi  mewn  tre  Japaneaidd,  heb  nn  Ew- 
ropead  o'i  mewn  ond  y  fi  f y  hun,  na  neb  yn 
deall  cymaint  a  gair  o'r  iaith  Saesonaeg,  ac 
nid  oeddwn  inau  yn  deall  ond  dau  neu  dri  o 
eiriau  Japaneaidd.  Ofnais  y  cawswn  lawer  o 
drafferth  i  gael  neb  i  fy  neall.  Aethym  i'r 
hotel  fwyaf  yn  y  ddinas,  eithr  nid  oedd  na 
ffenestri  na  drws  ami !  Yr  oedd  y  ffrynt  i 
gyd  yn  agored,  a'r  llawr  droedfedd  yn  uwch 
na'r  heol,  a  hwnw  wedi  ei  orchuddio  i  gyd  a 
matting  glan.  Yr  oedd  yno  fath  o  borth,  ac 
yn  hwnw  cyf arfyddwyd  fi  gan  ddwy  ddynes, 
y  rhai  a'm  cyfarchasant  yn  ol  defod  Japan, 
drwy  fyned  ar  eu  gliniau  a  tharo  eu  talcenau 
ar  y  llawr !  Dyna  arwycld  croesaw  i'r  ty  ; 
ond  cyn  myned  gam  yn  mhellach  drwy  y  porth, 
yr  oedd  yn  rhaid  i  mi  dynu  fy  esgidiau  ;  yna 
rhoddasant  ryw  fath  o  slippers  i  mi,  ond  nid 
allwn  gerdded  ynddynt.  Teflais  y  rhai  hyny 
o'r  neilldu,  a  cherddais  ar  ol  y  merched  i'r 
llofft  yn  nhraed  fy  hosanau.  Cymerwyd  fi  i 
ystafell  fawr  lie  yr  oedd  dwsin  neu  ddau  o 
Japaneaid  yn  barod  ;  a  rhoddwyd  finau  i  eis- 
tedd  ar  y  llawr,  yr  un  fath  a'r  lleill,  canys  ni 


454  O   AMGYLOH   Y   BYD. 

ddefnyddir  un  math  o  gadeiriau  yn  Japan. 
Ar  ol  hyn  dygwyd  y  sliiwng  i  mi,  sef  math  o 
own,  neu  hugan  i'w  roddi  am  danaf ;  canys  y 
mae  yn  if  asiwn  yn  Japan  i  ddyn  dyeithr  dynu 
ei  ddillad  oddiam  dauo  mor  fuan  ag  y  daw  i 
niewn,  a  rhoddi  y  shiwng  am  dano,  yn  lie  ei 
ddillad  ei  hun.  Wedi  hyny  deuwyd  a  than  i 
mi  mewn  llestr  pridd,  a  thobaco  i'w  fygu  mewn 
pibell.  Blinais  yn  fuan  wrth  eistedd  ar  y 
Uawr  yn  y  dull  hwnw.  Rhoddais  fy  nghw1- 
pet-hag  dan  fy  mhen,  a  gorweddais  i  orphwys, 
a  chysgais  am  awr.  Wedi  deffroi,  meddyliais 
y  dylwn  gael  ymolchi.  Nid  oes  clychau  yn 
Japan  i  alw  ar  y  gweision,  ond  gwneir  hyny 
drwy  guro  dwylaw  yn  nghyd.  Curais  fy  nwy- 
law  yn  nghyd,  a  daeth  dwy  ferch  ieuainc  ataf, 
ac  eisteddasant  o  fy  mfaen  i  dderbyn  gorchy- 
mynion.  Llwyddais,  fel  y  tybiaswn,  i  wneyd 
iddynt  ddeall  fod  arnaf  eisiau  dwfr  i  ymolchi. 
Dylynais  hwy  i  ran  arall  o'r  adeilad,  a  dangosas- 
ant  i  mi  le  i  ymolchi,  sef  pwll  o  ddwfr  8  troed- 
fedd  o  hyd,  4  troedfedd  o  led,  a  dwy  troed- 
fedd  o  ddyfnder.  Yr  oedd  y  celwrn  hwn  i 
faddio  ynddo  yn  y  lie  amlycaf  yn  y  gwesty,  a 
phobl  yn  pasio  yn  ol  ac  yn  mlaenyn  barhaus; 
ac  nid  oedd  na  dor  na  lien  i  fy  nghysgodi. 
Bum  yn  myfyrio  am  amser  beth  a  wnawn  ; 
ond  o'r  diwedd  cef ais  ddigon  o  wroldeb  i  neid- 


YN   JAPAN.  455 

io  i'r  dwfr  i  ymdrochi  mor  fuan  ag  y  gallon, 
cyn  i  neb  ddyfod  heibio  ;  ond  gwarchod  pawb 
neidiais  allan  yn  Uawer  cyflymach,  o  herwydd 
meddyliais  fod  y  dwfr  agos  yn  ferwedig. 
Curais  fy  nwylaw  yn  iawn,  canys  yr  oedd  pob 
cywilydd  wedi  darf od  yn  awr,  a  daeth  dwy 
ferch  ataf,  y  rhai  a  roddasant  i  mi  ddigonedd 
o  ddwfr  oer. 

Wedi  dychwelyd  i'r  fan  lie  yr  oeddwn  cyn 
myned  i'r  baddon,  rhoddais  ar  ddeall  fod  ar- 
naf  eisiau  yniborth,  a  dygwyd  i  mi  reis,  pysg- 
od  ac  wyau.  Nid  oedd  dim  i'w  gael  i  fwyta 
reis  ond  yjopsticks,  yn  lie  llwyau,  ac  yr  oedd- 
wn yn  hynod  o  anghelfydd  gyda  y  rhai  hyny 
yn  y  dechreu  ;  ond  cyn  dychwelyd  o  Japan  yr 
oeddwn  yn  cael  hwyl  wrth  fwyta  gyda'r  joy- 
sticks, nen  breniau  meinion,  crynion.  Yr  oedd 
yn  amlwg  fod  yn  rhaid  i  mi  wneyd  fy  meddwl 
i  fyny  i  aros  lie  yr  oeddwn  y  noson  hono. 

Wedi  cael  swper,  llety,  a  boreufwyd,  deall- 
ais  mai  75  cts.  oedd  fy  nyled,  bernais  hyny  yn 
dra  rhesymol.  Deallais  fod  Ashinoyu,  lie  yr 
oeddwn  i  fyned,  ar  ben  mynydd  ac  yn  12  mill- 
dir  o  bellder.  Yr  oedd  yn  ofynol  i  mi  gael 
rhywbeth  i  fy  nghario  yno,  ac  yn  y  cyfamser 
llogais  fath  o  hamog  i  orwedd  ynddo,  a  dau 
ddyni  fy  nghario — oil  am  $1.50.  Oddeutu  8 
o'r  gloch  yn  y  boreu,  daeth  naw  neu  ddeg  o 


456  O   AMGYLCII   Y  BYD. 

forwynion  yr  hotel  i'r  porth,  lie  y  rhoddais  fy 
esgidiau  am  fy  nhraed,  yn  benaf  i  fy  ngweled 
yn  cychwyn,  ac  i  roddi  moesgyfarchiad  bon- 
eddigaidd  i  mi.  Wedi  fy  mynediad  i'r  hamog, 
yr  oedd  y  bow  a  roddasant  yn  cyraedd  hyd  y 
llawr,  ac  yn  fawreddog  yr  olwg  arno.  Dyl- 
aswn  ddweyd  o'r  blaen  fod  yn  rhaid  i  mi 
ddangos  fy  nhrwydded  (passport)  i  deithio, 
yr  hwn  a  gefais  gan  y  Trafnoddydd  American- 
aidd  yn  Yokohama  am  25c.  Yr  oedd  yn  rhaid 
ei  ddangos  yn  y  gwesty  yn  Odawara,  ac  ni 
cheir  teithio  yn  Japan  heb  y  fath  drwydded. 
Wei,  dyna  fi  yn  yr  hamog,  yn  cael  fy  nghario 
yn  ddau  ddwbl  gan  ddau  ddyn,  ac  yr  oedd  y 
rhan  gyntaf  o'r  daith  gyda  glan  afon  risialaidd, 
a  golygfeydd  hyfryd  a  dymunol  ar  bob  Haw. 
Hefyd  yr  oedd  mynyddoedd  uchel,  clogwynog 
a  chreigiog,  i'w  gweled  yn  mhob  cyf eiriad ; 
ond  y  fan  yma,  rhaid  i  mi  ddweyd  mai  dyna  y 
dull  mwyaf  annymunol  ac  annifyr  i  deithio  a 
welais  erioed  yn  fy  mywyd.  Yr  oedd  yr  ham. 
og  wedi  ei  wneyd  yn  y  fath  fodd  fel  nad  oedd 
yn  ddichonadwy  bod  ynddo  ond  yn  unig  ar 
eistedd,  fel  teiliwr,  a  fy  nghoesau  yn  groesion 
a  fy  nhraed  dan  fy  nihwysaii.  Fel  hyn  y  mae 
y  Japaneaid  yn  hoffi  cael  eu  cario;  ond  yr 
oedd  fy  nghoesau  i  yn  myned  i  gysgu,  acmewn 
cymon,  nes  yr  oeddwn  yn  teimlo  cawodydd  o 


YN    JAPAN.  457 

binau  yn  treiddio  drwy  fy  nghnawd.  Yr 
oeddwn  yn  methu  aros  pum'  mynyd  ar  y  tro 
yn  y  fath  le,  a'r  canlyniad  fu  i  mi  gerdded  y 
rhan  fwyaf  o'r  daith.  Yr  oedd  y  llwybr  i 
Ashinoyu  dros  y  lleoedd  niwyaf  rhamantus  a 
welais  erioed,  ac  yr  oedd  y  golygfeydd  yn  ys. 
plenydd  ac  ardderchog.  Aethoni  heibio  i 
nifer  mawr  o  dai  te,  a  thrwy  amry  w  o  bentref- 
ydd,  hyd  nes  y  cyrhaeddasom  le  o'r  enw  Hata, 
haner  y  ffordd  rhwng  Odawara  a  Hakone. 
Mae  Hata  yn  lie  hynod  mewn  hanesyddiaeth, 
a'r  trigolion  yn  enwog  fel  crefftwyr  cywrain 
mewn  gwaith  coed,  a  phob  math  o  gywrain 
bethau  perthynol  i  Japan.  Ymddengys  eu 
bod  yn  wood-turners  heb  eu  bath,  a  gellir 
prynu  pob  math  o  gywrain  bethau  wedi  eu 
gwneyd  o  goed  yno,  yn  rhyfeddol  o  rad.  Yr 
oedd  y  ffyrdd  yn  y  parthau  hyn  yn  hynod  o 
ddrwg,  er  i'r  llywodraeth  eu  gwneyd  yn  dda 
yn  ami ;  ond  dinystrir  hwy  gan  ddaeargrynfau. 
Bu  raid  i  ni  gael  ymborth  yn  y  gwesty  cyn 
dechreu  dringo  llwybr  serth  oedd  o'n  blaen. 
Deallais  fod  y  mynydd  yn  3,500  o  droedfeddi 
o  uchder,  a'r  llwybr  i'w  ben  mor  syth  agrisiau 
i  lofft !  Cerddais  i  fyny  bob  cam,  er  fy  mod 
yn  teimlo  yn  dra  gwan  a  lluddedig ;  ac  wedi 
cyraedd  gwastadedd  y  top,  aethym  i'r  hamog, 
i  gael  fy  nghario  y  gweddill  o'r  ffordd  i  Ashin- 
20* 


458  O    AMGYLOH   T   BID. 

oyu.  Bu  raid  i  mi  gael  gorphwys  yn  awr  a 
phryd  arall  i  weled  y  golygfeydd  mawreddog 
o  ben  y  mynydd,  a  thrwy  wydr  yr  oeddwn  yn 
gallu  gweled  Yokohama,  ac  yr  oedd  Odawara 
a'r  cylchoedd  yn  ymddangos  wrth  ein  traed. 
Mewn  gwironedd  y  oedd  y  golygfeydd  hyn  yn 
rhoddi  yr  oil  a  welais  yr  Nghymru  yn  hollol 
yn  y  cysgod.  Yn  y  cyfamser,  daeth  Ashin- 
oyu  i'r  golwg,  mewn  tipyn  o  bant.  Yn  fuan 
deallais  fod  chwech  neu  saith  o  hotels  at  was- 
anaeth  ymwelwyr,  a'r  ffynonau,  ac  mae  hwn 
yn  lie  enwog  iawn  yn  Japan.  Aethym  i 
mewn  i'r  brif  hotel,  a  chefais  allan  yn  fuan 
mai  dwy  ddolar  y  dydd  oedd  y  pris,  ac  yr 
oedd  yno  bump  o  Ewropeaid  ar  y  pryd. 
Deallais  fod  tri  o  honynt  o  Hong  Kong,  China, 
a'r  lleill  o  Yokohama.  Aethym  yn  gydna- 
byddus  a'r  boneddigion  hyn  rhag  blaen,  a  chan 
fod  gwraig  y  gwesty  yn  medru  siarad  Saesonaeg* 
cefais  hwyl  dda  yn  fuan.  Yn  y  lie  hwn,  cefais 
gyllell,  fforc,  a  11  wy  i  f wyta,  a  siwgr  i'w  roddi 
mewn  t'e  a  chom,  ac  felly  teimlais  mewn  rhan 
fel  pe  buaswn  mewn  gwesty  Ewropeaidd.  Er 
y  cwbl,  yr  oedd  yn  rhaid  gwisgo  yr  hen  hug- 
an  dros  y  corff,  yn  lie  dillad  cyffredin  yno ; 
ond  rhaid  cydnabod  eu  bod  yn  rhai  hwylus 
iawn  i  rai  fyddant  yn  cymeryd  hath  yn  ami. 
Wedi  cael  ymborth,  aethym  i'r  bath,  yr  hwn 


TN   JAPAN.  459 

sydd  yn  ymyl  yr  hotel.  Mae  y  baths  oil  dan 
do,  ychydig  i  lawr  dan  y  ddaear,  a  grisian  i 
fyned  i  lawr  iddynt.  Ceir  yno  ddau  le  neill- 
duol  i  Ewropeaid,  sef  ystafell  fechan  yn  cyn- 
wys  bath  tiia  phum'  troedfedd  ysgwar,  ac  y 
mae  y  twll  neu  y  ffynon  yn  2J  o  droedfeddi  o 
ddyfnder.  Wedi  agor  dwfr-ddor  fechan  ar  un 
ochr,  ymffrydia  y  dwfr  i  mewn,  yr  hwn  oedd 
yn  ddigon  poeth  i  ferwi  wyau ;  ond  ar  yr 
ochr  arall  mae  dwfr  oer,  o'r  un  natur  i'w  oll- 
wng  i  mewn,  i  dymeru  y  bathon.  Dwfr  sul- 
phur a  haiarn  ydyw,  ond  fod  sylweddau  eraill 
yn  gymysg  ag  ef,  nad  wyf  yn  cofio  yn  awr  yr 
enwau  oedd  ganddynt  arnynt. 

Penderfynais  aros  yn  y  lie  dros  ddigon  o 
amser  i  gael  rhyw  fudd  oddiwrth  y  baddon, 
os  oedd  hyny  yn  gyraeddadwy,  a'rcanlyniad 
fu,  i  mi  gymeryd  y  baddon  dair  gwaith  yn  y 
dydd  am  bynitheg  o  ddyddiau.  Wei,  yn  lie 
cryfhau,  fel  y  gobeithiwn  wneyd,  gwanhau  yr 
oeddwn  bob  dydd  ;  ond  wedi  hyny  canfydd- 
ais  i  mi  dderbyn  adgyfnerthiad.  Yr  oedd  yno 
rai  yn  dyoddef  dan  ddirdyniadau  poenus  y 
cryd-cymalau,  ac  anhwylderau  o'r  fath,  a  Raw- 
er yn  gwella  yn  holliach.  Yr  oedd  yn  y  ffyn- 
onau  hyny  yn  yr  haf,  o  200  i  300  yn  barhaus 
o  ymwelwyr  Japaneaidd,  a  gellir  dweyd  eu 
bod  hwy  yn  y  dwfr  agos  yr  oil  o'r  amser.  Mae 


460  O   AMGYLOH   Y   BYD. 

eu  baddon  yn  debyg  i  ystablau,  a  matb  o  stalls 
rbyngddynt,  ac  yn  y  rbai  byny  gwelir  y  ddau 
ryw,  sef  y  dynion  a'r  mercbed,  oil  yn  gymysg, 
beb  ddim  swildod  na  cbywilydd.  G-welais 
gynifer  a  25  o  Ewropeaid  yn  y  lie  am  ddau 
ddiwrnod,  ond  anaml  y  gwelir  yno  fercbed 
Ewropeaidd.  Mae  yn  debyg  mai  yr  achos  o 
byny  yw,  fod  y  Japaneaidd  yn  bynod  o  rydd 
yn  eu  barferion,  ac  nid  oes  neb  o  bonynt  bwy 
yn  rbyfeddu  dim  wrtb  weled  person  yn  ber- 
ffaitb  noetb. 

Yr  amser  goreu  yn  y  lie  ydyw  y  gwanwyn 
a'r  pryd  bwnw  bydd  yr  ymwelwyr  yn  dra  llu 
osog,  ond  y  mae  Kiga,  Miyanosbita,  Hakone 
a  Tonosawa  yn  meddu  baddon  mwy  yn  y  ffas 
iwn.     Oddeutu  tair  milldir  o'r  lie  y  mae  pen 
tref  Hakone,  ac  yno  gwelir  llawer  o  Ewrope 
aid  yn  barbaus  yn  misoedd  yr  baf.     Aetb  tri 
o  honom  yno  un  boreu,  a  cbawsom  un  o'r  gol- 
ygfeydd  mwyaf  arddercbog  a  welwyd  erioed 
o  ben  y  mynydd.  Mae  yno  lyn  o'r  fatb  bardd- 
af,  yn  bum'  milldir  o  byd,  ac  yn  gwabaniaetbu 
o  dair  i  bedair  milldir  o  led.     Mae  tua  milldir 
o'r  llyn  i'r  pentref,  ac  y  mae  y  coed  ar  ocbrau 
y  ffordd  wedi  cael  digon  o  amser  i  dyfu,  nes 
ffurfio  golygfa    brydfertb   a   dymunol.     Mae 
yr  bin  yn  oer  ac  yn  braf  yn  yr  ucbder  bwn  yn 
yr  baf,  yr  byn  sydd  yn  denu  ymwelwyr  Ew- 


YN   JAPAN.  461 

ropeaidd  i'r  lie.  Cymerasom  gwch  ac  aethom 
dros  y  llyn  i'r  pen  arall,  lie  y  canfyddasom  fod 
y  dwfr  yn  myned  allan  o  hono  drwy  dwnel  i 
le  gwastad,  yna  dyfrha  feusydd  reis  perthynol 
i  17  o  bentrefydd,  cyn  ei  hymarllwysiad  i'r 
mor. 

Dychwelasom  dros  lechwedd  y  mynydd,  lie 
nad  oedd  un  math  o  lwybr,  ond  daear  yn  or- 
ckuddedig  gan  ludw,  a  daflwyd  ryw  dro  o 
grombil  y  mynydd  tanllyd.  Mae  canol  y  myn- 
ydd hwn  yn  dan  ysol.  Mae  yn  beryglus  iawn 
myned  yn  rhy  agos  i'r  hen  agorfa  yn  y  myn- 
ydd, canys  gellir  suddo  i  lawr  i  ganol  lludw 
eiriasgoch.  O'r  lie  hwnw  yr  oedd  y  mynydd 
byd-enwog,  Fujiyama,  yn  y  golwg,  ac  yn  ym- 
ddangos  yn  ymyl,  ond  er  hyny  yr  oedd  yn  y 
pellder  o  ugain  milldir.  Hwnw  yw  y  myn- 
ydd uchaf  yn  Japan,  ac  a  gyfrifir  y  mynydd 
mwyaf  prydferth  yn  y  byd ;  ac  y  mae  ei  gopa 
rhwng  14,000  a  15,000  o  droedfeddi  yn  uwch 
na  gwastadedd  y  mor.  Yr  oedd  awydd  mawr 
arnaf  i  fyned  i  ben  hwn,  ond  ofnais  ddylanwad 
yr  oerni.  Dywedir  fod  y  golygfeydd  o'i  gopa 
yn  wir  ardderchog;  ond  nis  gallaf  ddeall  pa 
fodd  y  mae  yn  ddichonadwy  i'r  un  olygfa  fod 
yn  fwy  perswynol,  rhamantus,  a  godidog  na'r 
golygfeydd  oddiar  y  mynydd  lie  yr  oeddwn, 
sef  Hakone. 


462  O    AMGTLCH    T    BYD. 

Wedi  aros  pum'  diwrnod  yn  hwy  yn  Ash- 
inoyu,  aethym  i  Kiga,  i  ffynonau  eraill,  tua 
saith  milldir,  ac  wedi  hyny  mentrais  yn  mlaen 
i  ffynonau  Miyanoshita  a  Tonosawa.  Y  lie 
blaenaf  a  gyfriiir  yn  oreu,  ac  yn  anil  gwelir 
boneddigesau  gwynion  yn  baddio  yno.  Aros- 
ais  chwe'  diwrnod  yn  Tonosawa,  a  chefais 
bleser  mawr  yno,  yn  byw  yn  ol  style  y  Japan- 
eaid,  mewn  ty  glan,  yn  bwyta  ymborth  Japan- 
eaidd  o'r  fath  oreu.  Y  mae  llyn  prydferth  yn 
amgylchu  yr  hotel  yr  oeddwn  yn  aros,  a  digon 
o  bysgod  o  bob  lliw  ynddo.  Dyna  le  y  car- 
aswn  aros  ar  hyd  fy  oes,  ac  y  mae  yn  sicr  na 
fuaswn  yn  hiraethu  am  un  lie  arall.  Yr  oedd- 
wn wedi  myned  yn  dra  hoff  o'r  baddon  a  dull 
y  Japaneaid  o  f yw,  gan  eu  bod  yn  gallu  rhoddi 
bias  da  ar  bob  peth  wrth  ei  goginio. 

Wedi'r  cwbl  yr  oedd  yn  rhaid  ymadael,  a 
chefais  gwmni  Sais  i  fyned  i  lawr  i  Odawara, 
a  cherddasom  yr  holl  ffordd.  Llogasom^mr^- 
isha  i'n  cario  i  Yokohama.  Nid  oeddwn  yn 
llawer  gwell  fy  iechyd  pan  ddaethym  yn  ol  i 
No.  76,  ac  ofnais  fy  mod  wedi  cymeryd  gor- 
mod  o'r  baddon ;  ond  er  y  cwbl,  teimlais  yn 
fnan  fy  mod  wedi  derbyn  lies,  gan  fy  mod  yn 
gallu  bwyta  yn  awr  yn  well  o  lawer. 

Cymerais  y  gerbydres  o  Yokohama  i  Tokio, 
un  o'r  dinasoedd  mwyaf  ei  phoblogaeth  yn   y 


YN   JAPAN.  463 

byd,  yn  ol  rhai  awdurdodau,  ac  ni  fuom  ar  y 
ffordd  ond  deugain  mynyd,  er  y  costiodd  y 
daith  gymaint  ddwywaith  ag  a  gostiasai  teith- 
io  yr  un  pellder  yn  rhyw  ran  arall  o'r  byd. 
Wedi  cyraedd  y  ddinas,  llogais  arweinydd  a 
cherbyd,  i  ddangos  y  dref  i  mi,  ac  aethyni 
drwy  y  temlau/y  bazaars,  y  gerddi,  y  parciau, 
y  pontydd,  yr  afonydd,  yr  adeiladau  cyhoedd- 
us,  amgueddfau,  gwestai,  tai  te,  ac  yn  y  blaen. 

Mae  dinas  Tokio  yn  gorchuddio  cant  oiilldir- 
oedd  ysgwar,  ac  mae  yr  heolydd  yn  llydain  a 
glan,  a'r  rhodfeydd  ar  yr  ochrau  yr  un  modd. 
Mae  heolydd  y  ddinas  yn  llawn  o  bobl, 
a  chyfarfyddir  llawer  o'r  Japanese  ladies  wedi 
ymwisgo  yn  ol  ffasiwn  y  wlad  yn  olygus  iawn  ; 
ac  ar  y  cyfan  yr  oeddwn  yn  cael  merched  Ja- 
pan yn  brydferth  a  deniadol  iawn  ;  ac  nid  oes 
perygl  gwneyd  camsyniad  rhwng  y  merched 
dibriod  a  rhai  sydd  wedi  priodi,  o  herwydd 
can  gynted  ag  y  bydd  i'r  merched  briodi,  bydd 
iddynt  wneyd  eu  danedd  yn  dduon  gyda  math 
o  sylwedd  tebyg  i  baent,  yr  hyn  sydd  ar  un- 
waith  yn  dangos  nad  ydynt  y  pryd  hwnw  yn 
y  farchnad. 

Nihon  yw  enw  priodol  Japan,  a'i  feddwl 
yw,  tir  codiad  haul.  Mae  y  wlad  yn  un  hy- 
nod  o  firwythlon  a  phrydferth,  ac  yn  meddu 
31,000,000  o  bobl.    Ceir  yno  hinsawdd  iachus, 


464  O    AMGYLOH    Y   BYD. 

ac  anfynych  iawn  y  gwel  y  bobl  eira ;  ac  er 
fod  Japan  yn  gyfoethog  mewn  pob  math  o 
f wnau,  nid  oes  ond  ychydig  yn  eael  eu  gweith- 
io.  Ffurfir  yr  ymerodraeth  gan  ddwy  ynys 
fawr,  yn  cynwys  250,000  o  filldiroedd  ysgwar, 
a  llawer  iawn  o  ynysoedd  llai.  Buddhistiaeth 
yw  y  grefydd,  ac  mae  y  wlad  yn  llawn  o  deml- 
au  ardderchog  yn  perthyn  i'r  grefydd  hono. 
Y  Portngeaid  oedd  yr  Ewropeaid  cyntaf  i  lan- 
io  yn  yr  ymerodraeth,  ac  mae  yn  ymddangos 
fod  Japan  wedi  taflu  ei  hnn  yn  agored  i  fas- 
nachu  gydag  Ewrop.  Hefyd,  y  mae  yno  law- 
er  iawn  o  Ewropeaid  ac  Americaniaid  yn  by w 
ac  yn  masnachu,  er  nad  oes  yno  gynifer  ag  a 
fu.  Mae  y  Japaneaid  yn  dysgu  pob  math  o 
gelfyddydwaith  yn  fuan,  ac  wedi  i'w  hath- 
rawon  Ewropeaidd  eu  dysgu  mewn  unrhyw 
grefft  neu  gelfyddyd,  telir  iddynt  yn  dda,  yna 
anf onir  hwy  yn  ol  i'w  gwlad  eu  hunain.  Arian 
papyr  sydd  yno  gan  mwyaf,  ac  maent  yn  myn- 
ed  i  fyny  ac  i  lawr,  yr  un  modd  ag  y  bu  y 
greenbacks  yn  America.  Pan  oeddwn  yno  yr 
oedd  yn  ofynol  cael  $1.60  o  bapyr  ibrynu  un 
ddolar  arian ;  ond  daw  pethau  yn  well,  canys 
y  mae  Japan  yn  wlad  ardderchog. 

Erbyn  i  mi  ddychwelyd  i  Yokohama,  yr 
oedd  yr  American  mail  wedi  cyraedd  o  San 
Francisco ;  a  dyma  lie  yr  oedd  rhuthro  am  y 


O   JAI'AN    I    SAN    FRANOISCD.  465 

newyddiaduron,  er  cael  gweled  y  newyddion 
diweddaraf  ar  bynciau  y  dydd.  Y  San  Fran- 
cisco Weekly  Bulletin  oedd  y  newyddiadur 
wythnosol  oedd  yn  cael  mwyaf  o  gylchrediad 
yn  China  a  Japan,  a  gallaf  finau  dystio  mal 
hwn  oedd  y  mwyaf  dewisol  genyf  finau  ac  yr 
oeddwn  yn  ei  dderbyn  tra  yn  China,  am  fod 
Cymry  gwladgarol  ar  staff  y  Bulletin.  Mae 
mwy  o  newyddion  Cymreig  ynddo  nag  yn  y 
lleill,  a  dyna  un  achos  ei  fod  yn  f wy  dewisol 
gan  y  Cymry  yn  mhob  man. 


PENNOD  XV. 

Mordaith  o  Japan  i  California  —  Ymddyddan- 
ion  y  teithtoyr — Glanio  yn  San  Francisco, 
a?'  ol  bod  yn  absenol  bwm?  mlynedd—  Ycyfnew- 
idiadau —  Y  Cymry —  Ymtveliad  a  Placer- 
ville — Newyddion  tor-calonus — laith  i  Yu- 
7na,  Arizona —  Y  mwngloddiau — New  Mex- 
ico oHi  lielyntion — Taith  i  Texas  a  Mexico, 
ac  un  ol  i  New  Mexico — Tri  mis  yn  y  mwn- 
gloddiau— Cyraedd  New    York,  &c. 

Yn  Yokohama,  ymdiechais  fy  ngoreu  gael 
Hong  i  fyned  i  ryw  borthladd  yn  America 
Ddeheuol,  yna  cawswn  gyile  i  fyned  i  Pata- 
gonia ;  ond  methais,  ac  felly  nid  oedd  dim  i'w 
wneyd  ond  troi  fy  ngwyneb  tua  California. 
21 


466  0    AMGYLOH    Y   Bi'D. 

Cyfarfyddais  ag  athraw  ysgol,  ar  ol  enw  yr 
hwn  yr  oedd  M.  A.,  a  chymerasom  gludiad  yn 
yr  agerlong  Gity  of  PeMn,  un  o'r  llestri  rnwy- 
af  ar  y  Tawelfor.  Yr  oedd  y  Llyngesydd 
Paterson  yn  un  o'r  teithwyr,  yn  dychwelyd  i 
Washington,  ar  ol  bod  dair  blynedd  ar  f  wrdd 
y  gadlong  Richmond. 

Chwareuodd  y  seiudorf  bres  ar  y  Ian  cyn  i 
ni  hwylio,  " Home,  Sweet  Home"  a  darnau  er- 
aill  yn  hynod  o  effeithiol.  Yr  oedd  genym  yn 
awr  agos  i  5,000  o  filldiroedd  o  for  i'w  groesi ; 
ac  yr  oedd  y  teithwyr  yn  cynwys  American- 
iaid, Prydeinwyr,  a  phobl  o  amryw  barthau  o 
Ewrop.  Yn  eu  plith  yr  oedd  un  Ffrancwr 
ifraeth  a  doniol,  yr  hwn  oedd  yn  hynod  hwyl- 
iog  wrth  gydmaru  y  gwahanol  wledydd  yr  ym- 
welodd  a  hwy  a  Ffrainc.  Un  diwrnod  darfu 
i  un  o'r  Americaniaid  liaeru  fod  y  Talaethau 
Unedig  yn  mhell  o  flaen  y  gweddill  o'r  byd 
mewn  gwareiddiad,  nioesgarwch,  a  phob  peth 
rhinweddol  arall ;  ac  amcanodd  ddwyn  ffeith- 
iau  i  brofi  ei  osodiad.  Eithr  yr  oedd  y  Ffran- 
cwr yn  ystyried  yr  hyn  a  ddywedodd  yn  ym- 
ifrost  Yankeeaidd,  a  haerodd  nad  oedd  dau  o 
bob  deg  o'r  Americaniaid  yn  gwybod  sut  i 
fwyta  yn  briodol.  Mae  wyth  o  bob  deg  o 
honynt  yn  rhoddi  y  gyllell  yn  eu  cegau  wrth 
fwyta;  ac  maent  yn  gwne)/d  llawer  o  bethau 


TN   CALIFORNIA.  467 

eraill  a  ystyrir  gan  foneddwyr  a  pbendefigion 
yn  dra  gwrthun.  Hefyd  haerodd  nad  oedd  y 
Prydeinwyr  na'r  Aniericaniaid,  yn  deall  pa 
fodd  i  goginio  ymborth  yn  y  dull  goreu  ;  acyr 
oedd  efe  yn  credu  y  gallai  coginwyr  Ffrainc, 
wneyd  gwell  pryd  o  fwyd  gyda'r  gweddill  a 
deflir  yniaith,  na'r  prydiau  a  gafodd  ef  mewn 
llawer  o  fanau  yn  America. 

Yr  oedd  hefyd  tua  200  o  Chineaid  ar  y 
bwrdd.  Wedi  i  ni  fod  allan  yn  y  mor  un  di- 
wrnod,  daeth  yragerlong  Oceanic i'n  cyfarfod  ; 
eithr  ar  ol  hyny  ni  welsom  yr  un  lestr  ar  byd 
y  daitb.  Cyrhaeddasom  y  meridian,  lie  dech- 
reuir  cyfrif  y  dydd,  ddydd  Sul,  ac  fel  niae  yn 
rhyfedd  dweyd,  cawsom  ddau  ddydd  Sul,  a 
chadwasom  y  cyntaf  yn  santaidd.  Daliasom 
mor  uchel  i'r  gogledd  a  lledred  47,  ac  "felly  yr 
oedd  y  tywydd  yn  oer  ac  annymunol  y  rhan 
kelaethaf  o'r  daith  ;  ond  yr  oedd  y  gwynt  yn 
deg  i  ni,  a  gwnaethom  un  o'r  teithiau  cyflymaf, 
sef  mewn  14  o  ddyddiau. 

Dyma  fi  eto  yn  San  Francisco,  sef  y  lie  y 
cychwynais  o  hono  bum'  mlynedd  yn  flaenor- 
ol.  Nis  gall  neb  wrth  lanio  yn  America,  a 
myned  drwy  y  tolldy  deimlo  fod  ynddi  ddim 
rhyddid,  eithr  yn  hytrach  i'r  gwrthwyneb  ; 
canys  canfyddir  eu  bod  yn  codi  toll  droni 
iawn  ar  bob  peth  agos,  Codir  tollau  yn  Amer- 


468  0    AMGYLOH   Y    BYD. 

ica  ar  amryw  o  bethau  a  dderbynir  yn  rhad  i 
wledydd  eraill.  Gwel  y  teithwyr  fod  llawer 
mwy  o  ryddid  oddiwrth  dollau  yn  Lloegr  a'i 
Threfedigaethau,  nagsydd  yn  America,  "  gwlad 
y  rhyddid." 

Wrth  gerdded  prif  heol  San  Francisco,  y 
diwrnod  y  glaniais  yno  o  China,  yr  oeddwn 
yn  argyhoeddedig  nad  oedd  pethau  mor  fyw- 
iog  ag  oeddynt  pan  ymadawswn  bnm'  mlynedd 
yn  naenorol.  Er  fod  rhai  adeiladau  gwychion 
wedi  cael  eu  codi  ar  Market  Street,  yr  oedd- 
wn yn  methu  yn  glir  a  chredu  fod  agos  gy- 
nifer  o  bobl  i'w  cyfarfod  ar  yr  heolydd,  na  chy- 
maint  o  fywyd  masnachol  yn  ganfyddadwy. 
Argraff  gyffelyb  a  adewid  ar  fy  meddwl  wrth 
i  mi  ymlwybro  ar  hyd  Montgomery  a  Kearney 
Streets  ;  a  pban  ddaethym  i  California  Street, 
lie  yr  oedd  bum'  mlynedd  yn  ol  filoedd  o  bobl 
yn  amgylchu  y  Stock  Exchange  yn  y  gobaith  o 
ddyfod  i  feddiant  o  gyfoeth  drwy  gam  bio 
mewn  stocks,  cefais  fod  pethau  wedi  eyfnewid 
yn  ddirfawr.  Nid  oedd  ond  ychydig  o  bobl 
bum'  mlynedd  yn  ol,  nad  oeddynt  yn  delio 
mewn  rhyw  mining  stock  ;  ie,  gwelid  hyd  yn 
nod  gweithwyr  tlodion,  a  morwynion  gweini, 
yn  anturio  eu  boll  enillion.  Mae  arian  y  bobl 
erbyn  hyn  wedi  myned  i  goffrau  Flood, 
O'Brien,  Mackee,  Fair,  a'u  cyffelyb.     Pa  fodd 


YN    CALIFORNIA.  469 

bynag,  y  mae  llawer  yn  dal  i  gamblo,  a  chly-. 
wir  am  rywrai  yn  feunyddiol  yn  colli  eu  holl 
eiddo.  Cwrddais  ag  amryw  o  wynebau  adna- 
byddus  i  mi  o  amgylch  yr  Exchange,  a  chefais 
ymgom  a  rhai  o  honynt ;  ac  yr  oeddynt  oil  yn 
cyd-ddweyd  eu  bod  wedi  eu  dyfetha,  un  ai 
trwy  ddelio  mewn  cyfranau  eu  hunain,  neu 
ynte  trwy  i'w  dyledwyr  golli  trwyddynt. 

Gair  am  y  Cymry :  Pan  oeddwn  yn  ymad- 
ael  o  San  Francisco,  yr  oedd  pedwar  gvvesty 
Cymreig,  neu  Hotels,  fel  y  gelwid  hwy,  ai  heol 
Broadway  ;  ond  erbyn  hyn  enw  Italaidd  sydd 
ar  yr  hen  Cambrian  House,  a  deallais  nad  oedd 
un  Cymro  yn  cadw  ty  cyhoeddus  ar  yr  holl 
heol.  Ac  ni  welais  neb  a  fedrai  barablu  yr 
iaith  Gymraeg,  hyd  nes  y  cyrhaeddais  swyddfa 
Proff.  Price,  yr  hwn  oedd  yn  brysurach,  ac 
yn  gwneyd  mwy  o  fasnach  nag  erioed.  Yno 
cyfarfyddais  ag  Obedog  o  Fon,  J.  R.  Jones,  ac 
amryw  o  Gymry  caredig  eraill  mewn  llawn 
gwaith.  Ar  ol  hyn,  ni  chefais  nemawr  o  draff- 
erth  i  ddyfod  o  hyd  i  gynifer  o'm  hen  gyfeill- 
ion  Cymreig  ag  oeddynt  yn  aros  yn  y  ddinas. 
Yn  mhlith  y  Cymry  mwyaf  nodedig,  enwaf 
Mri.  K.  T.  Roberts,  N.  L.  Jehu,  H.  A.  Powell, 
W.  A.  Jones,  Evan  Watts,  Rees  Llewelyn,  ac 
yn  olaf  Samuel  Williams,  Ysw.,  golygydd  y 
Bulletin,   yr  hwn   oedd   yn   meddu   meddwl 


470  0    AMGYLOH    Y    BYD. 

cryf  a  chorif  gwan,  ac  erbyn  hyn  sydd  yn 
gorwedcl  yn  nihriddellau  y  dyffryn.  Collodd 
San  Francisco  un  o'r  meddylwyr  mwyaf  gall- 
uog,  pan  fu  farw  Mr,  Williams,  ac  yr  oedd  yn 
un  o'r  ysgrif enwyr  rhwyddaf  a  mwyaf  dar- 
Uenadwy.  Efe  oedd  LlywyddBudd  Gym- 
deithas  y  Cymry  yn  San  Francisco ;  a  thrwy 
ei  lafnr  ef  y  daeth  y  Gymdeithas  i'r  cyflwr 
llwyddianus  y  mae  ynddo. 

Ar  ol  gwario  wythnos  yn  San  Francisco,, 
cychwynais  i  Placerville  i  weled  fy  mrodyr  a 
llawer  o  gyfeillion.  Eithr  yn  lie  cyfarfod  fy 
mrodyr  mewn  dedwyddwch  a  llawenydd,  fel 
yr  oeddwn  yn  dysgwyl  gwneyd  wrth  ymadael 
o  San  Francisco,  y  newydd  cyntaf  a  gefais, 
wedi  cyraedd  y  lie,  oedd  fod  fy  mrawd  Morris 
wedi  cyfarfod  a  damwain  erchyll  drwy  i  bylor 
mewn  twll  danio  arno.  Cymerodd  hyny  le 
yn  y  mwnglawdd,  tuag  awr  a  haner  cyn  fy 
nyfodiad  i'r  lie.  Mae  yn  boenus  i  mi  orfod 
cofnodi  id  do  golli  ei  olygon  yn  gwbl ;  ac  o 
herwydd  hyny,  yn  lie  llawenydd,  tristwch  a 
galar  oedd  yn  fy  nghyfarfod. 

Yr  oeddwn  wedi  treulio  amry  w  o  fisoedd  yn 
y  cylchoedd  hyny,  cyn  i  mi  gychwyn  ar  fy 
nheithiau  ;  a  gallaf  ddweyd  fod  Placerville  yn 
un  o'rpentrefydd  prydferthaf,  iachaf  a  ffrwyth- 
lonaf  a  mwyaf  difyrus  yn  y  wlad. 


JTN    CALIFOKNIA.  471 

Ymddeugys  f od  y  trigolion  yn  gwneyd  mwy . 
tuag  at  gysuron  eu  gilydd  na  thrigolion  ein 
pentrefydd  yn  gyffredin.  Agorir  mwngloddiau 
newyddion  yn  yr  boll  amgylchoedd  hyny;  ac 
felly  y  mae  Placerville  yn  dangos  cynydd 
amlwg.  Ni  chlywais  neb  erioed  yn  dweyd  nad 
oeddynt  yn  horn*  byw  yno.  Tua  dwy  filldir 
oddi  yno  y  mae  "  Prospect  Flat  Mine,"  lie  y 
mae  Mr.  Evan  Rowlands  (  Ynysog)  a'i  frawd 
yn  arolygwyr;  ymwelais  a  hwynt,  a  chymer- 
asant  fi  drwy  y  mwnglawdd.  Richard  yw  yr 
head  manager.  Rhoddir  gwaith  i  dros  driugain 
o  bobl  wynion  yno,  ac  mae  y  mwnglawdd  yn 
talu  yn  well  nag  erioed.  Efe  yw  y  gwaith 
goreu  yn  yr  amgylchoedd.  Cefais  atnser  dif  ■ 
yrus  lawn  yno  yn  nghwmni  priod  hawddgar 
Ynysog — Telynores  Cybi.  Aeth  yr  amser 
heibio  fel  mwg  tatws,  yn  swn  ei  thelyn  ber- 
seiniol.  Gwyn  fyd  pe  gallai  pob  hen  lane 
gael  gafael  ar  wraig  fel  hon  ;  byddai  yn  fath 
o  nef  oedd  ar  y  ddaear.  Y  "  Pacific  Mine  "  y  w 
yr  agosaf  at  y  "  Prospect ;"  a  Chymro  caredig 
o'r  enw  Thomas  yw  arolygydd  hwnw  hefyd ; 
ond  rhaid  oedd  i  mi  beidio  ymdroi  yno,  gan 
fod  dyledswycld  yn  galw  am  i  mi  gyraeryd 
fy  mrawd  anifodus  at  feddygon  medrus  yn 
San  Francisco.  Gallaf  ddweyd  i  mi  gael 
pedair  wythnos  o  lafur  caled  yn  Placerville  tra 


472  0    AMGTLCn    Y   BYD. 

yn  gweini  ar  fy  mrawd ;  hefyd  dylwn  gry- 
bwyll  fod  yr  hen  gyfaill  Marshall,  yr  hwn  oedd 
y  cyntaf  i  ddarganfod  aur  yn  California,  yn 
fyw  ac  iach  yn  y  cylchoedd  hyny. 

Cychwynasom  un  boreu  o  Placerville  yn 
ngherbyd  Mr.  Thomas,  i  Single  Springs,  deu- 
ddeg  milldir  o  bellder.  Yr  oedd  y  rheilffordd 
yn  yr  un  cyflwr  a  phan  y  gadewais  y  lie  flyn- 
yddau  yn  ol ;  ond  darogenir  fod  cwmni  am  ei 
gorphen  i  Placerville  yn  fuan.  Byddai  hyny 
yn  gaffaeliad  mawr  i'r  holl  amgylchoedd. 
Cyrhaeddasom  San  Francisco  yn  ddiogel,  a 
threuliais  tua  thair  wythnos  yno.  Wedi  hyny 
gadewais  y  ddinas  yn  llwyr  argyhoeddedig  ei 
bod  wedi  lleihau  mewn  poblogaeth  amryw  o 
filoedd.  Ac  yr  oedd  prisiau  tai  a  lotiau  mewn 
rhai  parthau  o'r  ddinas  wedi  dyfod  i  lawr  i'r 
haner,  o  ran  gwerth,  i'r  hyn  yr  oeddynt  bnm' 
nen  chwe'  blynedd  yn  flaenorol.  Rhaid  fod 
rhywbeth  allan  o  le  yn  achos  i  wlad  mor  gy- 
foethog  a  California  redeg  yn  ol  yn  lie  myned 
ar  gynydd;  a'r  gred  gyffredin  yno  oedd  yr 
achoswyd  hyny  gan  y  Chineaid.  Nis  gellir 
rhoddi  y  bai  ar  Kearney  o  herwydd  gwelais  ef 
yn  gweithio  yn  galed  fel  cartman,  gyda  ffedog 
o  ledr  o'i  naen.  Gwelais  a  chlywais  Moody 
a  Sankey  hefyd  ;  ond  nid  oeddynt  yr  hyn  y 
dysgwyliwn  eu  cael. 


TAITH    I    MEXICO.  473 

Ar  ol  penderfynu  ymadael  o  San  Francisco, 
codais  docyn  gyda'r  rheilffordd  i  Yuma,  Tir- 
iogaeth  Arizona,  gan  "feddwl  ar  y  pryd  am 
fyned  i  lawr  i  Grwaymas,  Mexico,  sef  porth- 
ladd  ar  Ian  Gulf  of  California.  Honir  gan 
lawer  y  bydd  y  lie  hwnw  yr  un  mor  bwysig 
yn  fasnachol  a  San  Francisco,  yn  mhen  ychy- 
dig  o  flynyddoedd.  Wedi  cyraedd  Yuma, 
cymerais  fy  mherswadio  i  fyned  i  fyny  yr 
Afon  Colorado,  rhyw  haner  cant  o  filldiroedd, 
sef  i'r  mwngloddiau.  Mae  agerlongau  bych- 
ain  yn  rhedeg  i  fyny  yr  Afou  Colorado  am  o 
400  i  500  o  filldiroedd ;  ond  ar  yr  adeg  yr 
oeddwn  yno  dygwyddodd  yr  afon  fod  mor  isel, 
fel  nas  gallai  y  badau  nofio  ;  ac  o  heiwydd 
hyny  bu  raid  i  mi  fyned  gyda'r  cludgerbyd 
dros  yr  holl  bellder.  Yr  oedd  ffordd  gyda 
glan  yr  afon,  ond  ni  welais  ffordd  erioed  mor 
lychlyd.  Os  na  haner  orchuddid  ni  gan  lwch 
byddai  y  tywod  hyd  at  echyl  y  cerbyd.  ^Nid  oes 
dim  i'w  ddweyd  am  lanau  yr  Afon  fawr  Colora- 
do, y  ffordd  yr  oeddwn  ni  yn  teithio,  heblaw 
mai  diff aethwch  hollol  ydy w.  Yn  gynredin  y 
mae  y  tir  isel  gyda  glanau  yr  afonydd  a  elwir 
Grwaelodion,  yn  dir  bras,  da  a  ffrwythlon ;  ond 
nid  felly  y  mae  oddeutu  glanau  y  Colorado. 
Mae  yr  iseldir  ar  lanau  yr  afon  yr  un  modd  a'r 
holl  wlad  oddi  amgylch,  yn  anialdir  mwyaf 
diffaith  a  welodd  dyn  erioed, 


474  O    AMGYLCH    Y    B\D. 

Yr  oedd  arary w  o  fwngloddiau  yn  cael  eu 
gweithio  mewn  llawer  o  leoedd  yn  agos  i  Ian 
yr  afon  ;  ond  yr  oedd  rhai  o  hcmynt  o  20  i  30 

0  iilldiroedd  oddiwrth  yr  afon.  Yr  oedd  dwfr 
yr  afon  yn  risialaidd,  ac  yn  iach  i'w  yf ed ;  eithr 
nid  oedd  dwfr  i'w  gael  yno  ond  yn  unig  yn  yr 
afon.  Treuliais  ddau  fis  yn  gweithio  bym- 
theng  milldir  oddiwrth  yr  afon,  mewn  gwlad 
hollol  ddiffaith ;  a3  yr  oedd  yn  rhaid  cario  y 
dwfr  ar  gefnau  asynod  o'r  afon  at  ein  gwaith. 
Hefyd  yr  oedd  yn  rhaid  i  ni  fyned  lawn  bum' 
milldir  i  ymofyn  ycbydig  o  goed  i  wneyd  tan  ; 
ac  yr  oeddym  yn  by w  mewn  twll  yn  y  ddaear. 
Wedi  rhoddi  prawf  ar  fy  ffawd  yno  dros  yr 
amser  a  nodais,  a  chan  nad  oeddwn  yn  iach, 
tellais  y  c1 ,  bl  i  fyny,  er  fod  golwglled  addaw- 

01  ar  y  claim,  a  dychwelais  i  Yuma.  Cyfrifir 
mai  hwnw  yw  y  lie  poethaf  yn  America,  yn  y 
tymor  haf,  os  nad  yn  y  byd  ;  ac  yr  oedd  yr  hin 
yr  haf  hwnw  yn  120  o  raddau  yn  y  cysgodion 
ar  droion ;  hefyd  yr  oedd  yr  un  mor  boeth  yn 
y  nos.  Mae  ganddynt  hanes,  neu  chwedl  yn 
Yuma  am  filwr  fu  farw  yno,  ac  iddo  fyned  i 
uffern,  ond  yr  oedd  y  lie  hwnw  gymaint  yn 
oerach,  fel  y  dychwelodd  ei  ysbryd  i  Yuma,  i 
ymofyn  ei  blanced  i'w  gadw  yn  gynes  ! 

Mewn  trefn  i  fyned  o  Yuma  prynais  docyn 
i  Tuson ;  ac  aethym  drwy  wlad  hollol  newydd, 


TAITH    I    MEXICO.  475 

lie  nad  oedd  un  creadur  byw  i'w  weled,  ond 
ambell  i  fran  yn  awr  ac  eilwaitb.  Cyfrifir 
Tuson  yn  hen  dref  Fexrcanaidd,  ond  nid  oes 
ynddi  ddim  byd  neillduol  i  dynu  sylw  y  teith- 
ydd,  ond  yr  oedd  yn  bynod  o  fywiog  ar  yr 
adeg  dan  sylw  drwy  fod  cynifer  o  bobl  yn 
ymdeithio  i  weled  y  wlad  a'r  Tomestone 
Mines,  sef  y  mwngloddiau  cyfoetbocaf  yn  y 
Diriogaeth.  Dywedir  fod  y  cynog  yno  ar  y 
pryd  yn  bedair  dolar  y  dydd. 

Codais  docyn  o  Tuson  i  Lordsburg,  New 
Mexico,  ar  y  Southern  Pacific  Railway,  yr  hon 
nad  oedd  yn  codi  ond  10  cent  y  filldir.  De- 
allais  fod  50  o  filldiroedd  o  Lordsburg  gyda'r 
cluclgerbyd  i  Silver  City.  Mae  y  lie  hwn  wedi 
bod  yn  enwog ;  eithr  deallais  nad  oedd  ond 
.  ychydig  yn  gweithio  yno  yr  amser  hwnw. 
Penderfynais  fyned  i'r  ffrynt,  fel  y  dywedir, 
neu  ben  pellaf  y  rheilffordd,  yr  hon  oedd  ary 
pryd  yn  cyraedd  o  fewn  20  railldir  i'r  fan  lie 
yr  oedd  arnaf  eisiau  myned.  Cymerais  glud- 
gerbyd  oddi  yno  dros  y  gweddill  o'r  daith, 
drwy  wlad  hynod  o  berygJus,  drwy  fod  yr 
Indiaid  a'r  Cow  Boys  y  pryd  hwnw  yn  ys- 
beilio  ac  yn  Uadcl  yr  holl  deithwyr  a  allent  eu 
goddiweddyd,  a  phawb  mewn  gwirionedd  y 
deuant  ar  eu  traws.  Cyrhaeddais  ben  fy 
nhaith  i  El  Paso,  yn  llwyddianus,  heb  i  rneb 
ymosod  arnaf. 


476  0    AMGYLOH    Y    BYD. 

Paso  Del  Norte,  neu  El  Paso,  Mexico,  y 
gelwir  y  dref  hon,  a  hi  y w  y  f wyaf  a'r  harddaf 
a  welais  yn  Mexico ;  ac  os  nad  wyf  yn  methu, 
hi  yw  yr  ail  mewn  maintioli  yn  Nhalaeth 
Chihuahua.  Mae  poblogaeth  Mexico  tua  10,- 
000,000,  ond  ymddengys  fod  llawn  eu  haner, 
os  nad  mwy,  yn  Indiaid ;  ac  mae  y  gweddill 
yn  gymysgfa  o  bob  11  iw.  Dywedir  fod  yno 
tua  500,000  o  Ewropeaid.  Mae  mwyafrif 
mawr  y  bobl  o  liw  tywyll  i'w  gweled  yn  Paso 
Del  Norte ;  ond  er  y  cwbl  gwerin-ly  wodraeth 
sydd  yn  y  wlad ;  ac  mae  y  Cyfansoddiad  wedi 
ei  wneyd  mor  bell  yn  ol  a'r  flwyddyn  1824,  yn 
rhoddi  yr  un  manteision  gwladol  i  bobl  o  bob 
lliw.  Yr  oeddwn  yn  gweled  pethau  yn  El  Paso 
yn  hynod  o  farwaidd  ryw  fodd,  er  hyny  yr  oedd 
pawb  yn  cymeryd  eu  byd  yn  esmwyth.  Mewn 
gwirionedd,  ychydig  iawn  o  bobl  a  welir  ar  yr 
heolydd  am  amser  ar  ol  ciniawa,  gan  y  bydd- 
ant  oil  wedi  myned  i  gymeryd  cyntun,  ac  felly 
bob  dydd.  Nid  yw  y  Mexicaniaid,  fel  peth 
cyffredin,  yn  meddwl  dim  am  y  dyf odol,  nac 
yn  gofalu  llawer  am  gasglu  cyfoeth,  ond  gwell 
ganddynt  fyw  yn  ol  fel  y  daw  y  byd  gyda 
hwy.  Y  cyflog  a  delir  i'r  Mexicaniaid  yn 
nghylchoedd  El  Paso  yw  dolar  y  dydd;  ac  y 
mae  yn  rhaid  iddynt  gael  eu  tal  bob  nos,  ar  ol 
darfod  eu  diwrnod  gwaith, 


YN    MEXICO.  477 

Er  fod  El  Paso,  Mexico,  yn  hen  ddinas,  nid 
oes  ynddi  lawr  o  bethau  rhyfedd.  Mae  ynddi 
Eglwys  Gadeiriol  Babyddol  henafol,  ac  mae 
llawer  wedi  ysgrifenu  ei  hanes,  ond  nid  oedd 
golwg  fawreddog  arni  i  mi  mewn  un  modd,  er 
na  chefais  gyneusdra  i  fyned  i  mewn  iddi. 
Adeiladau  o  un  uchder  llofft  yw  y  tai  yn 
gynredin,  ac  mae  llawer  o  honynt  wedi  eu 
gwneyd  gyda  rhyw  fath  o  briddfeini,  15  mod- 
fedd  o  hyd,  8  modfedd  o  led,  a  phedair  mod- 
fed  d  o  drwch,  Nid  oes  dim  prydferthwch 
adeiladol  yn  y  tai  na'r  adeiladu  cyhoeddus. 

Nid  oedd  El  Paso,  Texas,  yr  amser  hwnw, 
ond  pentref  bychan ;  eithr  y  mae  rhesymau 
dros  gredu  y  bydd  yn  fuan  yn  un  o'r  lleoedd 
pwysicaf  yn  y  De  Orllewin  ;  canys  yr  oedd 
amryw  o  reilffyrdd  yn  cael  eu  hadeiladu  i  ddyf- 
od  yno  o  wahanol  gyfeiriadau,  yr  hyn  a  wna 
El  Paso  yn  ganolbwynt  masnach  y  parthau 
hyny.  Afon  y  Rio  Grande  yw  y  terfyn  rhwng 
Texas  a  Mexico,  ac  mae  El  Paso  ar  ochr  Mex- 
ico i'r  afon,  sef  hen  ddinas  y  Mexicaniaid,  ac 
nid  yw  El  Paso  Texas,  ond  megis  ychwaneg- 
iad  ati.  Nid  oedd  y  Rio  Grande  yr  amser 
yr  oeddwn  yno,  fel  afon  o  ddwfr  rhedegog 
ond  cul  a  bas  ;  eithr  y  mae  gwely  yr  afon  yn 
llydan.  Ar  lifogydd  mawrion  y  mae  yr  afon 
yn  ami  yn  symud  ei  gwely,  a  chan  ei  bod  yn 


478  O    AMGYLCH   Y   BYB. 

llinell  derf  ynol  rhwng  y  ddwy  wlad,  y  mae 
hyny  yn  acliosi  anghydfod  yn  ami  rhwng 
Mexico  a'n  Hewyrthr  Sam. 

Oymerais  gludiad  o  El  Paso,  Mexico,  yn  y 
llythyr  gerbyd  i  fyned  i  Chihuahua,  Mexico, 
tua  150  o  filldiroedd,  o  herwydd  y  cynwrf 
mawr  a  wnaed  mewn  canlyniad  i  adroddiadau 
am  fwnau  cyfoethog  yn  y  lie  hwnw;  ond  yno 
cefais  fy  siomi  yn  enfawr.  Penderfynais  ddych- 
welyd  i  El  Paso,  ac  wedi  prynu  asyn  i  gario 
fy  nghelfi,  cyrhaeddais  yn  ol  yn  llwyddianus, 
ar  ol  pythefnos  o  absenoldeb.  Wedi  treulio 
ychydig  o  amser  yn  mhellach  yn  y  cylchoedd 
hyny,  cychwynais  am  Silver  City,  New  Mex- 
ico, a  chyrhaeddais  y  lie  yn  llwyddianus. 

Cefais  gwmni  Cymro  o'r  enw  David  Lewis, 
o  El  Paso,  i  Silver  City — oriadurwr  wrth  ei 
alwedigaeth,  ond  un  sydd  yn  awr  wedi  dewis 
yn  hytrach  fod  yn  fwngloddiwr.  Cyrhaedd- 
asom  Deming,  sef  junction  y  rheilffyrdd,  yn 
ddiogel.  Yr  oeddym  wedi  cael  ein  rhybuddio 
lawer  gwaith  am  i  ni  edrych  ar  ol  ein  hunain 
a'n  harian  yn  Deming,  am  nad  oedd  yno, 
meddid,  braidd  neb  ond  hapchwareuwyr  ac 
ysbeilwyr ;  felly  buom  yn  dra  gwyliadwrus, 

gan  drefnu  i  fyned  yn  y  dydd pryd  y  gwel- 

som  mai  tua  phymtheg  o  bebyll  yn  unig  oedd 
yn  gwneyd  i  fyny  y  dref,  a  saloons  oedd  y 


NEW    MEXICO.  4V9 

rhai  hyny  i  gyd  oddigerth  siop  cigydd  !  Gorfu 
i  ni  aros  yno  hyd  nes  y  cawsom  wagen  yn 
myned  i  Silver  City,  pellder  55  o  fllldiroedd. 
Yr  oedd  y  tywydd  ar  y  pryd  yn  oer  iawn, 
felly  chwilio  am  gysgod  gwynt  a  bwyd  oedd 
y  peth  cyntaf  i'w  wneyd ;  ond  nis  gallem  gael 
gvvell  lie  na  box  car  oedd  ar  y  side  track. 
Dyna  He  y  buom  yn  cartref  u  am  dri  diwrnod, 
pryd  y  cawsom  gyfleusdra  i  fyned  yn  mlaen  i 
Silver  City.  Rhyfeddais  fod  tref  fechan  mor 
brydferth,  wedi  cael  ei  hadeiladu  mewn  ang- 
hyfaneddle,  mor  bell  o  bob  man.  Mae  yno 
dai  o  briddfeini  hardd,  gyda  mansard  roofs, 
ac  ystordai,  ysgoldai,  <fcc.,  o'r  gwnenthuriad 
goreu ;  yn  fyr,  gellir  dweyd  mai  Silver  City 
yw  y  dref  oreu  yn  y  Diriogaeth.  Eto  ryw 
fodd,  er  cymaint  o  fusnes  mae  yn  ei  wneyd, 
ceidw  y  rheilffyrdd  draw  yn  barhaus  ;  hyder- 
ir,  modd  bynag,  y  gwneir  cangen  o  reilffordd 
yno  yn  fuan.  O  fewn  tair  milldir  i'r  dref,  yr 
oedd  mwnglawdd,  ac  amryw  o  Gymry  yn 
gweithio.  Cyrnro  ieuainc  hawddgar  o'r  enw 
Win.  Owens,  oedd  yr  arolygwr.  Treuliais  dri 
mis  yn  mwngloddiau  yno.  Cyfrifir  y  wlad 
oddiamgylch  Silver  City  yn  lie  hynod  o  iach ; 
ond  o  herwydd  fy  mod  yn  wanaidd  ac  yn  wael 
fy  iechyd,  mewn  canlyniad  i  ddirdyniadau  y 
crydcymalau,  penderfynais  fyned  i  chwilio  am 


480  O   AMGYLOH   T   BYD. 

le  mwy  gwareiddiedig  na  Silver  City  i  gael 
adferiad.  Aethym  gyda'r  stage  i  Deming,  a 
phrynais  docyn  i  ddinas  New  York  gyda'r 
Atchison  <fe  Topeka  R.  R,  yr  hon  oedd  new- 
ydd  ei  hagor,  a'r  cludresi  wedi  dechreu  rhed- 
eg  y  ffordd  hono  o  San  Francisco,  i'r  Dwy- 
rain.  Cefais  fod  fy  nghludiad  o  Deming  i 
New  York,  yn  costio  yr  un  faint  ag  a  gost- 
iasai  i  mi  fyned  yno  o  San  Francisco;  er  fod 
deuddeg  cant  o  filldiroedd  o  wahaniaeth  yn  y 
pellder,  sef  y  ffiordd  o  Deming  i  San  Francis- 
co. Cymerir  raantais  fel  hyn  bob  amser  wrth 
godi  tocyn  drwodd  ar  hyd  y  ffordd.  Buom  ar 
y  ffordd  am  bed  war  diwrnod,  ond  gan  nad 
oedd  fy  iechyd  yn  dda,  ni  chefais  lawer  o 
bleser  wrth  edrych  ar  y  golygfeydd  ar  hyd  y 
ffordd.  Cyfarfyddais  a  fy  mam,  a  f y  chwior- 
ydd,  yn  New  York,  y  rhai  nad  oeddwn  wedi 
eu  gweled  er's  naw  mlynedd.  Yr  oedd  fy 
nhad,  Owen  Thomas,  wedi  ei  gladdu  yn  Nhal- 
aeth  Virginia  bedair  blynedd  yn  flaenorol. 

Yn  awr  yr  wyf  yn  terfynu  hanes  fy  nheith- 
iau,  gan  obeithio  y  bydd  y  Uyfr  hwn  yn  fudd- 
iol  a  dyddorol  i'r  darllenwyr.  Ysgrifenwyd 
yr  hanes  dan  lawer  iawn  o  anfanteision,  mewn 
bwthynod,  yn  yr  awyr  agored,  ar  fyrddau 
llongau,  ac  yn  ami  yn  mhlith  anwariaid.  Barn- 
wyd  y  byddai  i'r  arluniau  wneyd  y  Uyfr  yn 
fwy  dyddorol  i'r  darllenwyr ;  ac  os  cant  hwy 
gymaint  o  f wyniant  wrth  ei  ddarllen  ag  a  gef- 
ais  i  wrth  ei  gasglu,  boddlonir  ni  oil. 

DIWEDD. 


, 


■■'V-    §5  §  a-;, '.■:■■ 


i  «£££.?  Y  0F  CONGRESS 


0  021  648  971  8 


